From  the  Library 

of 
PÁDRAIG  Ó  BROIN 


Llawlyfrau 

DEB  YSGOLION  SABBOTHOL 

Y 

Methodistiaid  Calfin 


CDi 

oj 

CJI: 
GO" 


CaD= 


Y  Barnwyr 

(,AN   >' 

c/í.\\'.R..J(j.\is 

jOl.l.lM' RYN) 
W.  R  N  AR  1 ON 


1/3 

\Cijhoeddcâìcj  c/jn 
'mANFA     (iYFFREDlNOl 


y.  vA  ,  >^£z^. 


LLAWLYFRAU 


UNDEB    YSGOLION    SABBOTHOL 


METHODISTIAID    CALFINAIDD, 

DAN    OLYGIAETH 

PWYLLGOR     Y     GYMANFA     GYFFREDINOL 


LLYFR    Y     BARNWYR. 


[entered  at  stationers'  hall.] 

CYEOEDDEDIG    GAN   Y  GYMANFA    CYFFBEDINOL 

YN    SWYDDFA    Y    CYFUNDEB, 

CAERNARFON. 


1896. 


PoB  Archebion  i'w  hanfon  i'r 

Parch.  1).  O'BRIEN  OWEN, 

BooK  Agency, 

CARNARYON. 


LLYFR  Y  BARNWYR, 


GYDA 


RHÂGARWEINIÂD  A  NODIADAÜ  EGLURHAOL, 


GAN    Y 


PARCH.    W.   R.  JONES   (GOLEUFRYN), 

CAERNARFON. 


€YHOEDDEDIG     GAN     Y    GYMANFA    GYFFREDINOL. 

1896. 


.  NODIAD. 


Vn  mluuütoad  y  iiodiadau  hyn  ymgynghorwyd  â'r  gweithiau  canlynol. 
Vn  yr  ymdriniaeth  ar  ffnrf  ìenyddol  Llyfr  y  Barnwyr,  a'i  le  yn  mysg 
Uyfrau  ereill  yr  Hen  Destament,  dilynwyd  yr  erthyglau  rhagorol  a  geir  yn 
I)!-.  ÍSmith's  Dirtionary  of  the  Bíble,  a  Dr,  Fairbairn's  Imperial  Bible 
Dictiomtry,  y  Bihlt  Edncator,  dan  olygiaeth  Dr.  Phimptre,  yn  nghyda'r 
rhagíhaethodau  dysgedig  mewn  amrywiol  esboniadau  cyhoeddedig  ar  y 
llyfr. 

O  berthynas  i  wahanol  ddarlleniadau  a  chyfeithiadan,  canlynwyd  yn 
benaf,  ond  nid  yn  hollolj  -  T'Ae  ^íTo^y  Bible  with  varions  renderings  and 
rtddiny.s  from  the  b'ést  anthorítiek,  yr'  Hen  Desíáment  dan  olygiaeth  T.  K. 
Cheyne,  M.A.^hi  8.  Rf./^«ver,'  M.A.  Hefyd,  y  Cyfieithiad  Diwygiedig o'r 
Hen  Destament  a'^gyhoec^^wyd  yn  ddiweddar.  Cyfeirir  ato  yn  y  nodiadau 
•eghirhaol  gyda'r  fFiîfcf  dalfỳredig,  C.D. 

Am  (1deon<jliadaeth\y  Ij^'fr,  ymgynghorwyd  yn  helaeth  â'r  Speaker  s 
('oin/iìtJifary ;  Prof.  K.éìì's- 'Gommentary  ■on  the  Book  of  Judges ;  Dr. 
Jamieson's  Critical,  Experiment<jd,  and  Practical  Gommentary ;  Deon 
Farrar,  D.D.,  yn  The  Old  7-éstament  Gommentary,  Edited  by  Bishoit 
Ellicotf ;  ac  yn  neiUduol  y  ddau  "Law-lyfr  a  gyhoeddwyd  yn  ddiweddar,  un 
\'n  y  Canẁridgt  Bibìtfor  Schools,  gan  J.  J.  Lias,  M.A.,  a'r  llall  yw  un  o'r 
Hand-books  for  Bible  Glasses,  gan  y  Prif  Athraw  Douglas  ;  y  ddau  yn 
anghydmarol  i'r  amcan  y  bwriadwyd  hwynt,  y  cyntaf,  o  ran  ei  ffnrf  a  i 
nodn;edd  lenyddoì ,  a'r  Uall  o  ran  eìfater. 

Am  hanesiaeth  cyfnod  y  "Barnwyr,"  dilynwyd  yn  lled  fanwl  Ewald's 
Hisfory  of  IsraeJ ;  Stanley's  History  of  the  Jewish  Chnrch,  Cyf.  I.  tudaL 
242;  Dr.  Geikie's  Honrs  with  the  Bible,  Cyf.  II.  tudal.  456;  ac  Israel  niuler 
Joshna  and  tht  Jndgts,  by  Dr.  Aìfred  Edersheim,  Cyf.  IV. 

(iyda  golwg  ar  gyfeiriadau  at  leoedd  a  chwestiynau  o  ddaearyddiaethy 
gwnaed  defnydd  o  Ritter's  Palestine;  Robinson's  Biblical  Researches;  Dr. 
Thomson's  Land  and  the  Book  (y  gyfrol  ar  Southern  Palestine  yn  yr 
argraphiad    newy(hl,     1881);     Stanley's    Sinai    and    Palestine ;    Canon 


6  LLYFR    Y    BARNWYR. 

Tristram's  Bihle  Plare.s;  Prof.  George  Adam  Smith's  Hi.storìcal  dtonraphy 
of  The  Holy  Land  :  Third  Edition;  a  Cad.  Conder's  Teiìttrorl:  in  Pa/e.sfiiir 
a'i  Hand-hool-  to  tht  Bihìe;  yn  nghyda  llyfrau  a  ma^iian  gwertlifawr  y 
Palestine  Explorafiou  Fund — cymdeithas  sydd  wedi  aichwilio  a  phartli- 
lenu  yv  oU  o  ddaear  gj'segredig  Canaan,  o'r  tu  gorllewinol  i'r  lorddonen,  a 
thrwy  hyny  wedi  creu  cyfnod  newydd  mewn  Daearydcìiaeth  Ysgrythyrol. 

Am  y  goleuni  a  deflir  ar  ranau  o  Lyfr  y  Barnwyr  gan  arferion  a  hanes 
tiigolion  presenol  Palestina,  ymgynghorwyd  â  hanes yr amry wiol  deithwyr 
a  fuont  drwy  y  wlad,  yn  nghyda'r  gwahanol  law-lyfrau  ìt  wlad,  megis  yr 
eitldo  Bäedelcer,  Mnrray,  a  Mannimj ;  a  gwnaed  defnydd  hef^'d,  3'n  ddiai- 
wybod  o  bosibl,  o'r  argraphiadau  a  gafodd  yr  ysgrifenyihl  ei  hunan,  pan 
yn  nghwmni  tri  chyfaill,  y  bu  drwy  y  wlad  yn  ngwanwyn  y  flwyddyn 
1SS2. 

W'rtli  roddi  enwau  lleoedd  rhoddwyd,  hyd  y  gellir  penderfynu,  eu 
henwau  presenol  rhwng  cromfachau  ;  ac  wrth  roddi  enwau  pe.rüonau 
rhoddwyd  ystyron  eu  henwau. 

LXX. — Y  cyfieithiad  henaf  sydd  wedi  dod  i  hiwi-  i'n  dy(hliau  ui  o'r 
YsíTythyrau  o'r  Hebraeg  i'r  iaith  Roeg,  ac  a  wnaed  yn  Alexandria  yn 
niwedd  y  drydedd  ganrif  cyn  Crist. 

Ynlgafe. — Cyfieithiad  Jerome  o'r  Ysgrythyrau  i'r  iaith  Lladin. 

Taríjnm  sydd  air  Caldaeg  yn  golygu  ryfieithiad  neu  ddeongHad.  Sait  y 
gair  j-n  awr  am  yr  Aralleiriad  Arameaidd  a  wnaed  o'r  Ysgrythyrau  (>"i 
Hebraeg  i'r  Aramaeg. 

Drwg  genym  na  ddaeth  Esboniad  Di-,  (i.  F.  Moore,  Andover,  ar  y 
liainwyr  yn  yr  International  Critiral  Commentary,  i'n  llaw  hyd  nes  yr 
oeddyni  yn  l)arod  i  fyned  i'r  wasg.  Gwelwn  mai  ychydig  o  oleuni  y  mae 
yntau  yn  allu  ei  roddi  ar  gwestiynau  dyrus  amseryddiaeth  ac  awduriaetli. 
&c. ,  }•  llyfr. 


RHAGARWEINIAD. 


1.  Enw  y  Llyfr. — Fel  aniryw  o  lyfrau  hanesytldol  y  Beibl,  cymer  y  llyfr 
hwn  ei  enw  oddiwrth  ei  gynwj'siad — cj^nwys  hanes  y  Barnwyr  (Heb. 
Sho2*hetiviJ  a  Ij'wodraethent  ar  Israel,  o  faiwolaeth  Josua  hyd  amser  Eli,  a 
chyf odiad  Samuel.  Gwir  na  chynwys  hanes  yi  holl  farnwyr  a  fu  ar  Israel ; 
oblegid  fe  fu  Moses  a  Josua  yn  barnu  Israel  cyn  hyn,  ac  Eli  a  Samuel  ar  ol 
hyn ;  eto,  dj'^ry  y  llyfr  hanes  y  barnwyr  penodol  hyny,  y  rhoddid  y  teitl 
hwnw  mewn  modd  pendant  arnynt,  gan  ddechreu  yn  Othniel  a  dybenu  y'n 
Samson.  Mae  cyfnod  y  Barnwyr  (Barn.  ii.  16—19;  Ruth  i.  1 ;  2  Sam.  vii. 
11),  j'n  yr  ystyr  gyfyng  hon,  i'w  wahaniaethu  oddiwrth  y  cyfnod  o'i  flaen 
— tj-mhor  arweinyddiaeth  Moses  a  choncwest  Josua,  ac  oddiwrth  y  cyf- 
nodau  ar  ei  ol — cyfnod  uwchafiaetli  Eli  yr  archoíìeiriad,  a'r  cyfnod 
prophwj^dol  a  ddechreuodd  yn  nyddiau  Samuel.  Yn  llyfr  Josua  ceir  hanes 
gorchfj'giad  y  Canaaneaid,  ac  yn  llyfrau  Samuel  dechreuir  y  gyfres  hono  o 
lyfrau  sydd  yn  rhoddi  hanes  y  geriedl  o  dan  y  brenhinoedd  a'r  prophwydi  ; 
ond  cymer  y  llyfr  hwn  ei  le,  yn  nghwrs  hanesiaeth  y  Datguddiad  Dwyfol, 
f  el  hanes  Israel  yn  ystod  "  y  Barnwyr." 

^.  Awduriaeth  ac  Amseriad. — Mater  o  ddyfaliad,  i  fesur  mawr,  ydyw 
adeg  ysgrifeniad,  a  phwy  ydoedd  awdwr  Llyfr  y  Barnwyr.  Priodolir  ef 
gan  rai  i  Ezrah,  gan  gymeryd  y  cyfeiriad  yn  pen.  xviii.  30,  i  olygu  \ 
caethgludiad  i  Babilon;  ac  felly,  nad  ydoedd  wedi  ei  gyfansoddi  cyn  yr 
amgylchiad  hwnw.  Mwy  tebyg  o  lawer  fod  y  cyfeiriad  hwnw  at  y 
trychineb  yn  nyddiau  Eli,  pan  chwalwyd  tỳ  Dduw  yn  Siloh.  Priodolir  ef 
gan  ysgrifenwyr  luddewig  yn  lled  gyffredinol  i  Samu,el,  ac  yn  hyn  dilynir 
hwynt  gan  luaws  o  ysgrifenwyr  Cristionogol ;  ac  ar  sail  rhai  profion 
me'WTioI,  a'r  ffaith  fod  Samuel  yn  hanesydd  (1  Cron.  xxix.  29),  y  mae  y 
dybiaeth  yn  bur  naturiol.  Nis  gall  ei  amseriad  fod  yn  foreuach  na  diwedd 
y  gorthrymder  ar  Israel  yn  amser  y  Philistiaid,  yr  hwn  a  derfynodd  yn 
marwolaeth  Samson,  nac  yn  ddiweddarach  na'r  adeg  y  bwriodd  Dafydd 
ymaith  y  Jebusiaid  o  Jerusalem  (pen.  i.  21).  Gellir  yn  naturiol  gapglu  ei 
gyfansoddi  yn  mlynyddoedd  cyntaf  y  frenhiniaeth,  a  chan  un  oedd  }n 
mwynhau  ei  nodded,  gan  ei  fod  yn  mynychu  y  dywediad  am  gyfnod  y 
Barnwyr: — "  Nid  oedd  brenin  yn  Israel"  (pen.  xviii.  1;  xix.  1).  Digon 
ydyw  dywedyd,  fodd  bynag,  yn  mysg  y  Iluaws  a  ddygid  i  iyny  yn  "ysgolioii 
y  projihwydi,"  oeddynt  mor  aml  a  blodeuog  yn  nyddiau  Samuel,  y  ceid 
digon  3'n  gymhwys  i  gyfansoddi  y  fath  hanes,  naill  ai  yn  ystod  bywyd  a 


8  LLYFR    Y    BARNWYR. 

than  gyfarwyddyd  uniongyrchol  Samuel  ei   hunan,  neu  yn  fuan  ar   ol  ei 
farwolaeth, 

J.  Aìcdardod  a  Dîlyrrwydd. — Profir  ei  ddilysrwydd  (1)  gan  ei  arddull, 
canys  ceir  ynddo  luaws  o  eiriau  na  cheir  molionynt  yn  y  llyfrau  blaenorol 
iddo,  ac  eto  ni  cheir  ynddo  yr  ymadroddion  Arameaidd  sydd  yn  britho 
Hebraeg  diweddarach  y  llyfrau  dilynol,  (2)  Gan  rediad  bywiog  yr  hanes, 
yr  hj'n  a  rydd  argraph  o  wirionedd  arno.  (3)  Gan  gywirdeb  y  cyfeiriadau 
daearyddol  a  hanesyddol,  megis  cerbydau  Jabin,  tj'nged  Sisera,  dyfais 
íilwraidd  Gedeon,  llofruddiad  brodyr  Abimelech,  y  rhai  a  gadarnheir  gan 
arferion  Dwyreiniol  y  cyfnod  hwnw,  a  chan  ddarganfyddiadau  daearyddol 
diweddar  yn  Palestina.  (4)  Gan  y  íFaith  ei  fod  yn  ffurfio  rhan  bwj^sig  o 
lianesiaeth  awdurdodedig  y  genedl  luddewig;  ac  fel  Lefiticus,  Numeri,  a'r 
llyfrau  hanesyddol  ereill,  yn  dechreu  gyda'r  cysylltair  "ac,"  yr  hyn  a 
ddengys  ei  fod  3^n  ddolen  j-n  y  gadwen  o  lyfrau  sydd  yn  adrodd  yn  ddidor 
hanes  y  genedl  o'r  oesoedd  boreuaf. 

Profir  ei  awdurdod  ( 1 )  gan  y  ffaith  ei  fod  wedi  ei  drosglwyddo  i  lawr 
drwy  yr  oesoedd  fel  rhan  o'r  Ysgrythyrau  Hebreaidd,  ac  fel  rhan  hefyd  o 
gyfieithiad  y  Deg  a  Thriugain.  (2)  Gan  dystiolaeth  gyffredinol  ysgrifenwyr 
luddewig  a  Christionogol  ei  fod  yn  rhan  o'r  Canon.  (3)  Gan  y  cyfeiriadau 
ato  mewn  Ysgrythyrau  ereill,  megis — 2  Sam.  xi.  21 ;  Nehem.  ix.  25 — 31 ; 
Sahn  lxxviii.  56 — 64;  lxxxiii.  7—11;  cvi.  34—45;  Esaiah  ix.  4;  x.  26; 
Hos.  X.  9;  Act.  xiii.  20;  Heb.  xi.  32. 

4-  Amcaii. — Nid  ysgrifenwyd  y  llyfr  hwn  gyda'r  amcan  i  fod  yn  ddini 
mwy  na  phenod  yn  hanes  cenedlaethol  Israel  yn  unig ;  ond  ei  amcan  penaf 
ydyw,  rlioddi  hanes  y  Ddwyf-lywiaeth  (Thtocrary)  luddewig,  ac  felly 
lianes  eglwys  Dduw  yn  nghyfnod  neiUduol  y  Barnwyr.  Hanes  y  genedl  o 
gyfeiriad  Duw  ydyw.  Yr  oedd  cadw  Israel  yn  ystod  y  tymhor  cynhyrfus 
liwn,  iiid  yn  fater  o  ddamwain,  eithr  yn  rhan  o  gynllun  trag^^wyddol  Duw 
er  iaehawdwriaeth  y  byd;  felly  y  mae  y  llyfr  yn  hanes  cyfiawnder,  ffydd- 
londelj,  a  thrugaredd  Duw.  Saif  yllyfr  hwn  yn  ei  berthynas  â'r  Pum' 
Llyfr,  yn  yr  un  berthynas  ag  y  saif  Llyfr  yr  Actau  yn  ei  berthynas  â'r 
Pedair  P^fengyl;  yn  unig  ihoddir  yno  hanes  ryiiydd,  yr  Eglwys  Gristionogol, 
tra  y  rhoddir  yma  hanes  dadfeiliad  yr  Eglwys  luddewig.  Hanes  diryioiaíí 
ydyw  Llyfr  y  liarnwyr.  Yn  y  cyfnod  hwn  yr  oedd  y  tair  elfen  5'n  Ilyw- 
odraethiad  ac  addysgiad  y  wlad — y  wladol,  y  ddefosiynol,  a'r  brophwydol 
— wedi  myned  yn  dra  dirywiedig.  Y  barnwyr  yn  brinion,  yr  offeiriaid  yn 
llygredig,  a'r  prophwydi  yn  anaml.  Yr  oedd  y  Ilywodraeth  wladol  yn 
wanaidd,  rhanedig,  a  didrefn;  a  phan  y  byddai  y  gorthrymder  wedi  myned 
yn  annyoddefol  braidd,  cyfodid  offerynau  ncillduol  gan  Dduw  i  waredu  y 
gcnedl,  a  dyma  y  barnwyr.  Arweinwyr  niilwraidd  ocddynt,  yn  fwy  na 
deddfwyr  rheolaidd.  Ystyr  y  gair  Hebracg  — .S7io;>/ifí/'î7)i.— Barnwyr,  ydyw 
rhyddhumjr  neu  wartdmyr.     Dyma  y  teitl  a  wisgai  blaenoriaid  y  gonodl  o 


RHAGARWEINIAD. 


ailyd.liau  Josua  hyd  amser  Saul;  oiul  y  niae  yn  anhawdd  penderfynu  pa 
beth  oedd  vn  gynwysedig  yn  y  swydd,  gan  nad  ydyw  ei  gwaith  wedi  ei 
ddarnodi  yn  fanwl  Vn  y  Beibl.  Nid  ydoedd  "  y  barnwr  "  yn  frenin;  ac 
tìto  yr  ydoedd  yn  ríiywbeth  heblaw  penaeth  y  llwyth  neu  ynad  cyíîredin. 
Yn  *oehV  ddynol  y  swydd  yr  oedd  y  barnwyr  yn  enghreifftiau  nodedig  o'r 
dynion  cryfàf— gan  olygu  nerth  yn  ei  ystyr  oreu,  nerth  nioesol  ac  ysprydol 
— yn  gweithio  i"r  golwg.  Arwyr  eu  hoes  oeddynt,  a  dynion  Duw  oeddynt 
hefyd  oherwydd  eu  gwisgo  "  â  nerth  o'r  uchelder." 

Yr  oedd  y  elfen  oftiriadol  yn  y  wladwriaeth  wedi  myned  hefyd  yn 
neillduol  o  adfeiliedig— yr  offeiriadaeth  yn  llygredig,  a'r  addoliad  cenedl- 
aethol  wedi  ei  golli  o  Siloh.  Unig  rwymyn  eu  hundeb  cenedlaethol  ydoedd 
^u  haddoliad  cenedlaethol  ;  ac  yr  oedd  hwnw  wedi  ei  golli.  Y  mae  hanes 
Micah  a'i  ddelwau,  a'r  Daniaid,  yn  mhenodau  diweddaf  y  llyfr  (y  rhai  sydd 
yn  gyfamserol  à  rhanau  boreuaf  yr  hanes)  yn  profi  sefyllfa  o  ddirywiad 
mawr.  Ac  yr  oedd  yr  elfen  hroplncydoì,  er  yn  ymddangos  weithiau  gyda 
nerth,  ac  yn  hanes  Deborah,  wedi  ei  chyfuno  â'r  farnol,  eto,  ar  y  cyfan,  yn 
«iddil,  a'r  prophwydi  jn  anaml. 

J.   Dosharthiad  ac  A m.serì/ddiaeth.— Ymrsina,  y  llyfr  i  dair  rhan— 

I.  Yr  Adran  Arweiniol,  yn  cynwys  pen.  i.  1 — iii.  7. 

II.  Y  Prif  Adroddiad,  yn  cynwys  hanes  rhyfeloedd'ac  anturiaethau  y 
gwahanol  farnwyr,  pen.  iii.  8 — xvi.  31. 

III.  Yr  Attodiad,  pen.  xvii. — xxi. 

Cj-nwys  ì/r  Adraii  Arireiniol  ddwy  ran  wahaniaethol,  sef — 
(1.)  Pen.  i.  1— ii.  9,  yn  cj^nwys  math  o  adgrynhöad  o  amgylchiadau  a 
sefyllfa  y  genedl  o  flaen  ac  i  fyny  hyd  farwolaeth  Josua.  Mae  yn  amlwg 
fod  casglydd  y  llyfr,  yn  yr  adran  hon,  wedi  gwneyd  defnydd  o'r  un  ffeithiau 
3i  chasglydd  Llyfr  Josua,  a  naturiol  ydyw  meddwl  iddo  eu  cael  o'r  un 
fîymonell,  h.i/.,  mewn  rhyw  hanes  credadwy  o  ryfeloedd  Israel  (Jos.  xiv.  ; 
XV.;  xvi.  10;  xvii.  12,  &c.). 

(2.)  Pen.  ii.  10 — iii.  6,  yn  cynwys  ardrem  ar  yr  hanes  y  bwriedir  ei 
adrodd  yn  nghorph  y  llyfr. 

Y  Prif  Adroddiad  ydyw  cnewyllyn  y  llyfr,  ac  o  berthynas  i  ddosraniad 
ac  amseryddiaeth  y  rhan  hon  y  ceir  mwyaf  o  anhawsderau.  Y  dosraniad, 
£i  ymddengys  yn  gweddu  oreu  â  chymeriad  y  llyfr,  fel  rhan  o  hanes  dad- 
blygiad  iachawdwriaeth  Duw  i'r  byd,  drwy  hanes  ei  waredigaethau  i'r 
^enedl  luddewig,  ydyw  eiddo  y  *Proffeswr  Douglas;  a  hwnw,  gydag 
ychydig  o  gyfnewidiadau,  a  fabwysiedir  yn  y  llyfr  hwn.  Dodwn  ef  yn  y 
<laflen  ganlynol,  modd  y  gallo  yr  efrydydd  ei  weled  âg  un  drem  : — 

*  Gwel  ei  erthygl  yn  yr  Imperial  Bible  Dictionary  dan  y  gair  "  Barnwyr."' 


lO  LLYFR  Y  BARNWYR. 

Y  CYFNOD  CYNTAF,  PEN.  III.  7—  V.  3I. 

BLWYDl). 

I.   Gortlirwm. — Cusan-risathaim  o  Mesopotaniia  ...         8 iii.    H 

1.  Barnwr  Othniel  ( Llew  Dìíir)  o  Iwyth  Juclah   (niab 

Cenaz) 40 iii.  11 

II.   Gorthrwm.  —  Eglon  ;  y  Moabiaid,    yr  Ammoniaid,  a'r 

Amaleciaid         18 iii.  14 

2.  Barnwr  Ehwd  (ado  yii  ìujhyd),  mab  Gera  o  Iwyth 

Benjamin  80 iii.  30 

3.  Barnwr    Sanigar    (rhyfehrr)    mab   Anath    o   h\-vth 

Naphtali(?),  (Dan,  yn  ol  Ewahl)       ...  ...  ...       — 

III.  Gorthrurm. — Jabin,  brenin  Canaan  ...  ...  ...       20 i\ .     "i 

lü() 

BLWYDI). 
16() 

4.  BarnM^r    Deborah    (y  ircnyìieìi ),    y    brophwydes,  | 

gwraig  Lapidoth,  o  Iwyth  P^phraim  (?)    ...  ...  |  „  ... 

5.  Barnwr   Barac   (y  daranfoìlf ),    mab    Abinoam    o  ' 

Iwyth  Naphtali  (?) 

20() 

YR    AIL    GYFNOD,     PEX.    VI. ^ — X.     5. 

IV.  Gorthrwm. — Midian,  Amalec,  a  meibion  y  Dwyrain  ...         7 vi.     I 

6.  Barnwr  (iedeon  (y  cymynydd),  mab  Joas  o  Iwyth 

Manasseh 40....viii.  28 

Gormesdeyrn  Abimelech  (y  hrcnin)  mab  Gedeon  o 

Iwyth  Manasseh  ...  ...  ...  ...        3 i.\.  22 

7.  Barnwr  Tola  (y  pryf),  mal)  Puah  o  Iwyth  Issachar       28 x.    2^ 

8.  Barnwr  Jair  ( Duw  rydd  oleuni),  Gileadiad  o  h\  yth 

Manasseh(?)        22 x.    :î 

9.") 

V    TRYDYDD    CYFNOD    PEN.     X.    6       Xn.     3I. 

V.     Gorthrirm.      ^r  Ammoniaid  a'r  IMiilistiaid         ...  ...      18 x.     S 

9.  Barnwr  Jephthah  (yr  hirn  a  ryddhaodd  Dmr )  inab 

Gilead  o  Iwyth  ManasHeh         ...          ...          ...          ...       (> xii.  7 

10.  Barnwr  Ibsan  (alran)  o  Bethlehem,  olwyth  .Iii(l;ih(?)      7 xii.  *•► 

11.  Barnwr  Elon  ^rfer//;e;/J  o  Iwyth  Zabulon         ...            .     H» xii.  II 

12.  Barnwi'  Abdoii  (;/irasaidd )  iiiab  Hilel  y  l'iiathoiii.itl, 

o  Iwyth  Ej)hraiin  ...  ...  ...  ...  ...       8 \ii.  14 

49 


RHAGARWEINIAD.  I  I 

Y    PEDWERYDD    CYFNOD,    PEN.    XIII. XVI.     31. 

VL     (;^orMrírm.— Y  Philistiaid 40 xiii.     I 

13.   Barnwr  Saiuson  (cryf,  fel  yr  haiil,  (/iramnaethgarj 

mab  Manoah  o  Iwyth  Dan       ...  ...  ...  ...    20 xv.  20 

60 


Cyfanrif  yr  holl  gyfnodau  ...          ...          ...         410 


Wrthgymeryd  l)lynyddoedd  yr  holl  gyfnodau  gyda'u  gilydd,  achymeryd 
i  fewn  hefyd  y  deugain  mlynedd  yn  amser  Eli  (1  Sam.  iv.  18),  gwnant 
410x40  =  400,  sef,  "  yspaid  yn  nghylch  pedwar  cant  a  deng  mlynedd  a 
deugain,"  yr  hyn  a  ddywed  Paul  yn  Actau  xiii.  20.  Yr  anhawsder  ydyw, 
oael  rhj'w  bwjmtiau  sylfaenol,  un  ai  yn  nghyfnod  y  barnwyr,  neu  o'r  tu- 
allan  iddo,  i  adeiladu  i  fyny  ddamcaniaeth  am  amseryddiaeth  y  cyfnod. 
Heblaw  y  crybwylliad  uchod  o  bregeth  Paul  ceir  datganiad  yn  1  Bren.  vi. 
1,  fod  y  cj'fnod  rhwng  y  mynediad  allan  o'r  Aipht  a  chysegriad  y  deml  yn 
bedwar  cant  a  phedwar  ugain.  Ond  y  mae  amheuaeth  mawr  o  berthynas 
i'r  darlleniad  cywir  ar  yr  adnod  yno.  Tybia  ereiU  y  ceir  sylfaen  weddol 
yn  yr  âch-restrau  yn  Llyfr  y  Cronicl  (1  Cron.  ii.  10 — 15  ;  vi.  4 — 8,  50 — 53, 
&c. ).  Ond  y  mae  cynifer  o  fylchau  gweigion  a  dolenau  ciidd  yn  y  rhestrau 
hyny,  fel  nas  gellir  adeiladu  dim  gyda  mesur  o  sicrwydd  arnynt.  Hefyd, 
jTi  Barn.  xi.  26,  dywed  Jephthah  fod  tri  chan'  mlynedd  yn  ei  ddyddiau  ef 
er  pan  ydoedd  Israel  yn  trigo  yn  Hesbon.  Wrth  gyfrif  yr  amser,  yn  ol  y 
blynyddoedd  a  geir  yn  syml  yn  Llyfr  y  Barnwyr,  fe  geir  fod  tua  thri  chan' 
ndynedd  o  amser  gorthrymder  Cusanrisathaim  hyd  orthrymder  Israel  gan 
feibion  Ammon  jn  nyddiau  Jephthah.  Wrth  gwrs,  fe  deimla  yr  efrydydd 
yn  fuan  mai  un  o'r  cwestiynau  anhawddaf  a  berthyn  i'r  llyfr  ydyw  ei 
amseryddiaeth  ;  ac  y  mae  yn  amheus  genym  nad  ei  dywyllu  a  wneir  gan 
esbonwyr  wrth  drafod  Uawer  arno.  O'r  cyfan  yr  ydym  ni  yn  tybied  mai  y 
pwyntiau  mwyaf  syml  a  naturiol,  megis  yr  awgrym  uchod  o'r  Actau,  a'r 
Uall  o  eiriau  Jephthah,  ydyw  y  mwyaf  cywir,  heblaw  eu  bod  yn  llawer 
rhwyddach  na'r  un  arall.  Gyda  golwg  ar  amseryddiaeth  y  cyfnod  hwn, 
yr  ydym  yn  y  sefyllfa  hono  yn  disgwyl  am  oleuni.  Hyd  hyny,  o  bosibl 
nad  y  drefn  symlaf  ydyw'r  debycaf  o  fod  yn  agos  i'r  gwirionedd.  Yr 
anhawsder  ydyw  fod  yma  gynifer  o  fylchau  o  barhad  anhysbys,  megis  o 
farwolaeth  Josua  hyd  y  gorthrymder  yn  amser  Cusan-risathaim,  y  cyfnod 
y  bu  Samgar  yn  barnu,  yn  nghyda'r  cyfnod  o  farwolaeth  Samson  hyd 
dymhor  offeiriadaeth  Eli.  Y  mae  y  cyfeiriadau  amseryddol  yn  neillduol  o 
anmhenodol  ar  ol  dyddiau  Gedeon.  Dichon  fod  rhai  o'r  adegau  a  nodir  yn 
y  llyfr  yn  cyd-redeg  â'u  gilydd,  h.y.,  fod  un  barnwr  yn  barnu  mewn  un 
cẁr  o'r  wlad  am  dymhor  penodol,  pan  oedd  un  arall  yn  barnu  mewn  cẁi' 
arall.  Y  mae  y  nifer  o  flynyddoedd  a  nodir  hefyd  yn  debycach  i  rifedi 
crynion   nag   i   ddyddiadau   manwl.     Mewn  gair,    y  mae   yn   anmhosibl 


12  LLYFR    Y    BARNWYR. 

^wneyddiin  gwell  na  dyfalu  o  berthynas  i  olyniad  amseryddol  yramgylch- 
iadau  ;  ac  felly  y  mae  amseryddiaeth  y  Uyfr  yn  anmhenodol.  Ceir  haner 
<;ant,  niwy  neu  lai,  o  wahanol  fifjrdd  gan  esbonwyr  i'w  gysoni ;  ond  y  mae 
y  rlian  fwyaf  ohonynt  yn  neiUduol  o  blentynaidd. 

Gan  adael  y  pwnc  o  amaeryddiaeth,  fe  wêl  y  darllenydd  fod  y  dosraniad 
a  roddasoni  uchod  wedi  ei  ffurfio  gan  Nuuddangosiadau  yr  Angel  a  rhoddiad 
yr  Ysì)ryd  Glân.  Yn  ol  y  rhaniad  hwn,  fe  gymerir  j^n  ganiataol  mai  Mab 
])uw  fel  Angel  y  Cyfamod,  yr  hwn  oedd  yn  hysbys  i'r  Patrieirch  (Gen. 
xiv.  7—13),  yr  hwn  a  ymddangosodd  i  Moses  yn  y  berth  (Exod.  iii.  2 — 14), 
a'r  hwn  a  j-mddangosodd  i  Josua  "  fel  tywysog  llu  yr  Arglwydd  "  (Jos.  v. 
13 — 1,")),  a  olygir.  Deuai  y  person  hwn  i'r  golwg,  ar  adegau  neillduol  yn 
hanes  y  genedl,  i"w  gwahodd  yn  ol  ato  ei  hunan,  ac  i  roddiei  ysbryd  mewn 
modd  arbenig  i  gymhwyso  rhai  i  fod  yn  waredwyr  iddynt.  Cymharer  y 
lleoedd  canlynol : — Pen.  ii.  1,  a  iii.  10;  pen.  vi.  13  a'r  34;  pen.  x.  11,  a'r 
X.  2í) ;  pen.  xiii.  3 — 21  a'r  25.  Rhana  yr  ymddangosiadau  hyn  yr  hanes  1 
bedwar  o  enciliadau  ac  adferiadau  ;  pob  cyfnod  yn  meddu  ei  neillduolion  ei 
hunan,  a  phob  cyfnod  o  wrthgiliad  yn  dybenu  mewn  gadael  y  genedl  yn 
ddyfnach  niewn  dadfeiliad,  hyd  oni  ddelai  y  genad  rasol,  yn  nghyda 
rhoddiad  adnewyddol  ei  Ysbryd  i'w  hadferyd.  Fe  wêl  y  darllenydd  y 
cj-nwys  y  ryfnod  ryntaf  dri  thymor  o  orthrymder  i'r  genedl ;  pob  un 
ohonynt  yn  feithach,  ac  efallai  yn  drymach  a  mwy  diraddiol,  y  naiU 
ar  ol  y  llall,  yn  gymaint  a  bod  y  gelynion,  y  naill  ar  ol  y  llall, 
yn  dyfod  i  berthynas  agosach  âg  Israel.  Cyfodwyd  iddynt  bump  o 
farnwyr  yn  y  cyfnod  hwn.  Ni  chynwys  yr  ail  (jyfìiod  ond  un  tymor  o 
oithrymder,  a  hwnw  yu  fyr— saith  ndynedd  ;  ond  ei  fod,  dybygid,  yn 
neiUduol  o  ddiraddiol,  ac  ar  gyfer  hyny  cyfodwyd  iddynt  bedwar  o  farn- 
wyr.  Nid  oes  yn  y  trydydd  cyfiiod  drachefn  ond  un  tymor  o  orthrymder, 
eithr  y  mae  3^n  faith — deunaw  nüynedd.  a  chyfodwjul  iddynt,  fel  yn  y 
cyfnod  l^laenorol,  bedwar  o  farnwyr.  Yn  y  j^adwerydd  cyfìiod,  yr  un  mod(l, 
nid  oes  ond  un  tymor  o  gaethiwed,  ond  fod  hwnw  yn  un  hir  iawn — deugain 
mlynedd,  a  dim  ond  un  barnwr,  Samson,  eithr  fod  liwnw  yn  un  tra 
anghyffredin  ;  a'r  hyn  a  ddywedir  am  dano  ydyw,  y  byddai  iddo  "ddecln-eu 
gwaredu  Israel  o  law  y  Philistiaid  "  (pen.  xiii.  5).  Am  fanylion  pellacli  ar 
y  gwahanol  gyfnodau,  gwêl  y  sylwadau  o  flaen  pob  cyfnod  yn  nghorph 
y  llyfr-. 

ÍJwncii-  i  fyny  yr  atodiad  gydag  adro(hIiad^am  ddau  o  amgylcliiadau 
cyfaniseiol,  efallai,  â  Heithiau  boreuaf  y  Ilyfr,  sef— (1)  Sefydliad  addoliad 
delw  Micah  yn  Dan.  pen.  xvii.— xviii.  (2)  Y  rhyfel  cartrefol  gyda  Uwyth 
Jienjaiiiin,  j)en.  xix. — xxi. 


LLYFR  Y   BARNWYR. 


PENOD    L 


'A 


C  wedi  marw  Josua,   meibìon    Israel  a  ymofynasant  â'r 
Arglwydd,  gan  ddywedyd,    Pwy  a  ä  i  fyny  drosom  ni 


RHAN  L— YR  ADRAN  ARWEINIOL  (pen.  i.— iii.  7). 

Y  mae  trefn  yr  amgylchiadau  a  gofnodir  yn  y  rhan  hon  yn  neilldiiol  o- 
ddyrus,  ac  arweinia  yr  j^madrodd  (pen.  i.  1),  "  ac  wedi  marw  Josua,"  ni  at 
un  o  brif  anhawsderau  amseryddol  y  llyfr,  sef  trefn  y  ífeithiau  a  gofnodir 
jTi  y  penodau  liyn.  (1)  Tybia  rhai  esbonwyr  eu  bod  yn  cynwys  adroddiad 
olynol  o  amgylchiadau  wedi  cymeryd  lle  ar  ol  marwolaeth  Josua,  a  bod  y 
paragraph,  pen.  ii.  6 — 10,  lle  y  cofnodir  ei  farwolaeth,  wedi  ei  roddi  i  fewn, 
nid  j'n  ei  gysylltiad  hanesyddol,  eithr  er  mwyn  (a)  cysylltu  yr  hanes  dilynol 
â  Llyfr  Josua,  ac  (h)  i  ddynodi  y  cyferbyniadrhwng  Israel  yn  ystodbywyd 
Josua  ac  wedi  ei  farwolaeth.  (2)  Tybia  ereill  y  dichon  fod  y  testyn  yn 
anghj'wir  yma,  a  bod  y  gair  "  Josua  "  wedi  llithro  i  mewn,  drwy  esgeuîusclra 
yv  adysgrifwyr,  yn  lle  y  gair  "  Moses,"  neu,  os  ydjay  y  gair  "  Josua  "  vn 
gywir,  fod  yr  ymadrodd,  "ac  wedi  marw  Josua,"  yn  edrych  yn  mlaenat 
pen.  iii.  7,  a  bod  y  rhan  hon  o  pen.  i.  1  hyd  iii,  7,  wedi  llithro  i  mewn  yn 
ddamweiniol.  Ymresyma  y  dosbarth  hwn  yn  gryf ,  ac  eithrio  yr  ymadrodd 
cjTitaf  hwn,  fod  y  benod  gyntaf  yn  rhoddi  hanes  sefyllfa  y  llwythau  yii 
ydod  hyiryd  Josua ;  a  chan  gydmaru  cynwys  y  benod  â  rhanau  o  Lyfr 
Josua,  dangosant  y  cynwys  gadwen  olynol  o  amgylchiadau,  y  naill  yn  cyfodi 
jTi  naturiol  o'r  llall,  ac  yn  dybenu  yn  hanes  marwolaeth  Josua  (pen.  h.  8). 
(3)  Eglura  esbonwyr  ereill  yr  anhawsderau  hyn  mewn  íFordd  sydd. 
hwyrach,  yn  fwy  cydweddol  â  nodwedd  Llyfr  y  Barnwyr,  drwy  ddyweytí 
nad  ydyw  gosod  y  íFeithiau  yn  eu  holyniad  amseryddol  yn  amcan  gan  yr 
awdwr,  ond  ei  fod,  yn  y  benod  gyntaf,  yn  rhoddi  hanes,  yn  ddaearyddof 
yn  benaf,  yr  hyn  y  Ilwyddodd  neu  y  methodd  y  Ilwythau  ei  wneyd  ;  ac  yn 
yr  ail  benod  a  dechreu  y  drydedd  yn  rhoddi  eu  hanes  moesol.  Mewn  gair, 
ygyntaf  yn  rhoddi  hanes  cysylltiadau  gwleidyddol  Israela'r  Canaaneaid, 
a'r  ail  a'r  drydedd  benod  hanes  ei  chysylltiad  crefyddol  â  Duw.  DesöTÌtia 
y  benod  gyntaf  sefyllfa  y  wlad  ar  drothwy  y  cyfnod  sydd  i  gael  ei  bor- 
treiadu  yn  y  Ilyfr,  ac  y  mae  y  desgrifìad  yn  hollol  gyson  â'r  datganiadau 
yn  Llyfr  Josua,  lle  y  gosodir  allan  fod  y  wlad  wedi  ei  rhoddi  i'r  genedl  ; 
eto,  rhanau  ehelaeth  ohoni  heb  ei  meddianu  ganddynt,  a'r  hên  breswylwyr 
yn  aros  am  amser  maith  yn  ddrain  yn  eu  hystlysau.  Yn  yr  ail  ceir  ìianes 
cyndynrwydd  a  gwrthnysigrwydd  y  genedl  yn  ystod  holl  dymor  y  Barnwyr. 
Yn  nechreu  y  drydedd  benod  ceir  rhestr  o'r  cenedloedd  oeddynt  yn  aroy 


14  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pcn.    I. 

yn  erbyn    y  Canaaneaid  yn  flaenaf,    i   ymladd  â  hwynt? 
2  A    dywedodd    yr    Arglwydd,    Judah   a    ä  i  fyny :  wele, 

lieb  eii  darostwng.  Amcan  penaf  yr  Adran  Arweiniol  o'r  llyfr  ydyw 
parotoi  y  Ôbrdd  i'r  Adroddiad  dil^^nol ;  egluro  paham  yr  oedd  Israel  mor 
<3gwan,  a'r  cenedloedd  amgylchynol  mor  gryfion  i'w  gorthrymu,  a  thynu 
iillan  y  gwersi  mawrion  o  gyfíawnder  a  thrugaredd  y  (loruchaf ,  fel  y  maent 
yn  dyfod  i'r  golwg  yn  hanes  y  genedl. 

(l)  Ad(;rynhüai)  o  hanes  y  Genedl  cyn  a  hyd  farẁolaeth  Josüa 

(pen.  i. — ii.  9). 

V  mae  y  rhan  hon  o'r  Adraìi  Arweiuio/  yn  dwj'n  cyfFelybrwydd  mawr  i 
ranau  o  Atodiad  y  llyfr,  gymaint  felly  ag  i  brofi  yn  amlwg  fod  y  ddwy  ran 
— ihan  gyntaf  a  rlian  ddiweddaf  Llyfr  y  Barnwyr,  yn  desgrifio  amgylch- 
iadau  cyfamserol  â'u  gilydd,  (1)  Rhoddir  arl)enigrwydd,  yn  y  naill  ran 
a'r  llall,  i  Iwyth  Judah  a  Ueoedd  o  fewn  rhandir  Judah  (cymharer  pen.  i. 
1 — 21  a  pen.  xx.  18).  Ni  sonir  am  Bethlehem  na  Jebus  yn  nghorph  y  llyfr, 
ond  y  mae  pen.  xix.  yn  adrodd  amgylchiadau  wedi  cymeryd  lle  yn 
líethlehem  Judah.  (2)  Gorphenir  hanes  ymfudiad  llwyth  Dan,  a  ddech- 
reuwyd  yn  pen.  i.  34,  yn  pen.  xviii.  1 — 31.  (3)  Mae  nodwedd  werinol  y 
Uywodraeth,  heì)  na  jjarnwr,  na  blaenor,  na  brenin,  dimond  " plant  Israel  " 
yn  syml,  yr  un  yn  y  pum'  penod  ddiwecUlaf  ag  yn  pen.  i.  a'r  ii.  (4)  Ceir 
yr  un  cyfeiriadau  henafiaethol  a  daearyddol  yn  y  ddwy  ran.  Cymharer 
pen.  i.  3ö,  gyda  pen.  xviii.  28,  xxi.  19;  pen.  i.  23,  gyda  pen.  xx.  31  ;  pen. 
i.  11,  17,  2.3,  26,  gyda  pen.  xviii.  29.  (ö)  Defn^ddir  ymadroddion  cyffelyb 
yn  y  naill  ran  a'r  Uall,  y  rhai  sydd  yn  absenol  o  gorph  y  llyfr. 

I'fn.  i.  1 — <S'. — lihijfeloedd  Jadah  a  Simeon;  gorchfijgu  Adonibezec  ; 
cijmeryd  Jermalem.  9,  10. — Juda  a  Chaleh  ijn  gyru  yr  Anaciaid 
allan  o  Hehron.  11 — 13. — Ynill  Dehir  gan  Othniel.  14,  15. — Cais 
AcJosaJi.  Lf'). — MeihionCeni.  17 — '^l. — Llwyddiant pellach  Judah, 
a  llwyddiant  rhariol  Benjamin  ijn  Jerusalem.  22 — 26. —  TyJosejìh 
yn  ijnill  Bethel  driuy  ddichell.  27 — 36. — Llwyddiant  rhanol 
llwijthau  Manna,88eh,  Ejìhraim,  Zabulon,  Aser,  Naphtali  a  Dan. 

(a)  Myiu-d  iillan  i/ii.  ( rhi/a  i/  Ganaaneaid :  Anfuriaethaii  Jiidah  a  Simeou 

(pen.  i.   1—20.) 

1.  Ac  wedi  marw  JoSLia. — íiwely  nodiad  arddeclneu  yradran 
arwciniol,  tu(hil.  11.  Ymofynasant.-^Drwy  Urim  a  Thumim  yn 
(Idiaiiieu  (Num.  wii.  21).  Hawlfiaint  y  llywodraethwr  gwladol  yn  luiig 
ydoedd  apelio  at  yi- archofieiiiad  am  ymgynghori  drosto  yn  y  rtbrdd  hon  à 
Duw. 

2.  Juda  a  a  i  fyny.  -Dichon  fod  y  Uc  hwn  o  anrhydedd  yncadei 
ro(hli  i  Judah,  (1 )  ohciwydd  iddo  fod  y  (;yntaf  i  (hlcrbyn  ei  randir;  (2)  am 
<ji  fod  y  IluoHocaf ;  (3)  am  fod  goìícitliion  Mesianaidd  y  genedl  wedi  eu 
cyHylltu  niewn  modd  iieiUduol  â  thynged  y  llwyth  iiwn.  V  wlad,  /'.//., 
y  rhandir  a  ddÌHgynasai  drwy  goelbren  i'r  llwyth,  ac  nid  yr  oU  o  wlad 
Cana.'in.     Mcferir  yn  y  peno<lau  hyn  am  y  llwythau  fel  pe  byddentbersonau. 


Pen.    I.J  ANTURIAETHAU   JUDAH    A    SIMEON.  15 

rhoddais   y  wlad    yn  ei  law  ef.      A  Judah  a  ddywedodd   3 
wrth  Simeon  ei  frawd,  Tyred  i  fyny  g-yd  â  mi  i'm  rhandir, 
fel  yr  ymladdom  yn  erbyn  y  Canaaneaid  ;   a  minau  a  äf 
g'yd  íi  thi  i'th  randir  dithau.      Felly  Simeon  a  aeth  gyd  àg 
ef.     A  Judah  a  aeth  i  fyny  ;   a'r  Arglwydd  a  roddodd  y  4 
Canaaneaid  a'r  Phereziaid  yn  eu  llaw  hwynt :  a  lladdasant 
o  honynt,   yn   Bezec,  ddeng-mil  o  wŷr.      A  hwy  a  gawsant  5 
Adoni-bezec  yn  Bezec  :  ac  a  ymladdasant  yn  ei  erbyn  ;  ac 

■  ar 

3.  Simeon  ei  frawd. — Rhedai  eu  rhandiroedd  i'w  gilydd,  ac  yr 
oedd  lhvyth  Siineon  mor  neilldiiol  mewn  gwendid,  ag  ydoedd  Uwyth  Judah 
mewni  nerth.  I'm  rhandir. — Cynwysai  rhandir  Judah  gyfran 
lielaethach  o'r  wlad  na  rhandir  yr  un  o'r  llwythau  a  drigent  o'r  tu  gor- 
llewinol  i*r  lorddonen  (Jos.  xv.  1 — 12).  Yr  oedd  ei  hyd  tua  45  o  fiUdiroedd, 
a'i  led  tua  50  ;  a  rhenid  ef  yn  foreu  i  bedair  rhan:— (1)  Y  Dehau  ( Negehj. 
Gwel  adn.  9.  (2)  Yr  Imldir  rShepìidahJ.  Y  Uain  ffrwythlawn  a  ymefe- 
t^'nai  ar  hyd  arfor-dir  Môr  y  Canoldir,  o  Gazah  hyd  Sidon,  ac  a  ymledai 
ofin  y  tj'wottirar  lan  y  môr  hyd  at  draed  bryniau  Judea.  (3)  Y  Mynydd- 
dir.  Dyma  y  rhan  helaethaf  o'r  rhandir  a'r  bwysicaf,  er  nad  y  ffrwyth- 
lonaf.  Dechreuai  ychydig  i'r  deheu  o  Hebron,  Ue  y  cyrhaedda  ei  uwchder 
mwyaf  (3000  o  droedfeddi),  ac  ymestyn  i'r  dwyrain  hyd  y  Môr  Marw,  ac  i'r 
gorllewin  hyd  yr  iseldir  ar  lànMôr  y  Canoldir.  (4)  Yr  Aìiialwch  (Midbar). 
Y  mae  y  rhan  hon,  a'r  rhan  a  nodwyd  ddiweddaf,  yn  y  desgrifiad 
ohonynt,  yn  rhedeg  i'w  gilydd  yn  fynych  ;  ond  cyfyngir  y  rhan  hon  at  y 
diriogaeth  suddedig  ar  gyffiniau  y  Môr  Marw;  er,  fel  y  ceir  gweled  etò, 
ei  fod  yn  myned  weithiau  am  ranau  helaeth  o'r  mynydd-dir  hefyd  (adn. 
16).  I'th  randir  dithau. — Rhoddasid  y  rhan  fwyaf  ddeheuol 
{Neyeìt)  o'r  wlad  ar  y  cyntaf  i  Judah;  ond  wedi  hyny  i  Simeon  (Jos. 
xix.  9). 

4.  Y  Canaaneaid. — Fel  yr  arwydda  ystyr  eu  henw  (isel),  pre- 
swylient  yr  iseldiroedd.  Cyfrifir  hwynt  yn  gyffredin  fel  trigolion  y  gwas- 
tattir,  rhwng  Gazah  a  Sidon ;  ond  Uwyddasant  i'r  fath  raddau  nes  dyfod 
yn  brif  elfen  yn  mhoblogaeth  y  wlad,  a  chafodd  y  wlad  ei  henw  oddi- 
wrthynt.  Trigent  hefyd  yn  nyffryn  yr  lorddonen,  rhwng  Sodom  a  Lesah 
(Gen.  X.  19).  Eglura  hyn  yr  ymadrodd  yn  Josua  xi.  3,  "  Y  Canaaneaid  o'r 
dwjTain  a'r  gorllewin."  Y  P]nereziaid. — Gellir  casglu  fod  gwahanol 
genhedloedd  y  wlad  yn  cael  eu  henwi  oddiwrth  eu  safleoedd  daearyddol  a'u 
harferion.  Felly,  golyga  Phereziaid  rai  yn  byw  mewn  gwlad  agored — 
gwladwyr ;  a  thrigent  yn  nghanolbarth  Palestina  (Gen.  xxxiv.  30),  ac  yn 
Galilea  Isaf. 

5.  Adoni-bezee. — Ystyr  yr  enw  ydyw  arglwydd  Bezer.  Feallai 
ei  fod  yn  fab  i  Adoni-sedec  (Jos.  x.  1),  ac  fe  ddichon  yn  cyd-deyrnasu  â'i 
dad  yn  .Jerusalem.  Cadarnheir  hyn  gan  y  ffaith  na  ddy wedir  fod  .Jerusalem 
;yn  mysg  y  dinasoedd  a  gymerwyd  gan  Josua,  er  gorchfygu  ohono  ei  brenin 
yn  mrwydr  Beth-horon.  Bezee. — Ni  chrybwyllir  am  y  Ue  yn  iinman 
arall  oddieithr  yn  1  Sam.  xi.  8.  Nid  oes  sicrwydd  pa  le  yr  ydoedd, 
eithr  tybia  Conder  mai  yr  adfeilion  a  adnabyddir  yn  awr  dan  yr  enw 
Bezì:ahi  ychydig  i'r  deheu  o  Lydda,  ydyw. 


l6  LLYFR    V    BARNWYR.  [Peil.    L 

6  a  laddasant  y  Canaaneaid  a'r  Phereziaid.  Ond  Adoni- 
bezec  a  íTodd  ;  a  hwy  a  erHdiasant  ar  ei  ol  ef,  ac  a'i  dal- 
iasant  ef,  ac  a  dorasant  fodiau  ei  ddwylaw  ef  a'i  draed. 

7  Ac  Adoni-bezec  a  ddywedodd,  Deg  a  thri  us^ain  o  fren- 
hinoedd,  wedi  tori  bodiau  eu  dwylaw  a'u  traed,  a  fu  yn 
casglu  eu  bwyd  dan  fy  mwrdd  i  :  fel  y  gwneuthum,  felly  y 
talodd  Duw  i  mi.     A  hwy  a'i  dyg-asant  ef  i  Jerusalem  ;  ac 

8  efe  a  fu  farw  yno.  A  meibion  Judah  a  ymladdasant  yn 
erbyn  Jerusalem  ;  ac  a'i  heniUasant  hi,  ac  a'i  tarawsant  á 
min  y  cleddyf ;  a  llosgasant  y  ddinas  á  than. 

9  Wedi  hyny  meibion  Judah  a  aethant  i  waered  i  ymladd 
yn  erbyn  y  Canaaneaid  oedd  yn  trigo  yn  y  Mynydd,  ac  yn 

lo  y  Deheu,  ac  yn  y  Gwastadedd.     A  Judah  a  aeth  yn  erbyn 
y  Canaaneaid  oedd  yn  trigo  yn  Hebron  :  (ac  enw  Hebron 


6.  Ac  a  dorasant  fodiau  ei  ddwylaw  a'i  draed.— 
Wedi  tori  bodiau  ei  ddwylaws  ananuogid  ef  i  drin  cleddyf  a  bwa;  wedi 
tori  bodiau  ei  draed,  analluogid  ef  i  redeg,  y  pethau  ()edd\nt  anhebgorion 
milwr.  Diau  fod  ei  greulondeb  ef  at  y  mân-frenhinoedd  yn  hysbys  i  Israel, 
a'u  bod  hwythau  yn  ad-dahi  iddo  yntau. 

7.  Yn  casglu  .  .  .  dan  fy  mwrdd  i. — Casghi  o  un  i  un — 
Uoffa.  Ymadrodd  yn  dangos  y  diraddiad  mawr  i  ba  un  y  darostyngasid 
y  creaduriaid  truenus  hyn. 

8.  Mae  anhawsder  mawr  yn  nglỳn  â'r  hyn  a  ddywe(hr  ynia  am  gymeryd 
.Terusalem.  Yn  Jos.  xv,  63,  ceir  fod  y  Jebusiaid  heb  eu  Hwyr  ymhdohoni, 
ac  yn  2  Sam.  v.  6—9,  ceir  na  wnaed  hyny  hyd  ddyddiau  Dafydd.  Dau 
egUirhad  sv(hl  yn  bosibl— (1)  Mai  rhanoî  oedd  y  goresgyniad  hwn,  ac  er 
llosgi  y  ddmas  â  thân,  eto  fod  y  Jel>usiaid  yn  trigo  yn  yi-  amdíhftynfa,  ac 
iddynt,  wedi  hyny,  ddyfod  yn  ol  i'r  ddinas.  (2)  Iddi  gael  ei  Uwyr- 
gymeryd  y  tro  hwn,  a  bod  hyny  yn  ystod  bywyd  Josua  (Jos.  xii.  10),  ond 
na  ddarfu"^  i  l>lant  Judah  ei  mechìianu  a'i  chadw  â  digoii  o  tìlwyr;  felly, 
darfu  i'r  Jebusiaid  yn  raddol  ei  hail  feddianu. 

9.  Wedi  hyny. — Ar  olllosgi  Jerusalem.  Y  mynydd.  C.  D., 
"  Yii  y  Mynydd,  ac  yn  y  Deheu,  ac  yn  yr  Iseldir."  -Myr)ydd-dir  Judea. 
Gwt'l  nodiad  ar  adiiod  :i.  Y  deheu.— Y  mae  dau  air  yn  yr  Hebiaeg  a 
gyfìeithir  "deheu,"  un  yn  golygu  y  cyfeiriad,  a'i- llall  (.Yfjí/í/O  yn  golygu 
nodweddau  daearyddol  y  wlad— gair  cyfystyr  â  "  sychder."  Y  diweddaf  a 
ddefnyddir  yma.  Y  g wastadedd.— Yr  iseldii'.  (Jw("l  a(Jn.  .S.  Mae 
y  fra\vddeg  hon  yn  grynhöad  o'i-  hyn  sydd  yn  canlyn-  canys  yr  ocdd  Hcbron 
a  Debir  (a(hi.  10,  11)  yn  y  "  myiiydd-dir  ;"  Arad  a  Sephath,  adn.  16,  17, 
yn  y  "deheu  ;"  (iawih,  Ascalon,  ac  Ecron,  adn.  18,  yn  yr  "iseldir." 

1 0— 1 5 .  Ceir  yr  adiiodau  hyn,  gydag  ychydig  iawn  o  walianiaeth,  yn  Jos. 

XV.  14 19.    Höbron. — Caer  Arba.    Dinas  sydd,  cr  yn  iigwaclod  dytrryn 

dyffryn  EbcîoI,  yn  sefyll  ar  safle  o  tua  2,700  o  drocdfcddi  uwchlaw  Nl(")r  y 

Canoldir.     Adeiladwy(Ì    hi    "  saith  mlynedd  o  flacn  Soaii   yn    yr  Aipht" 
(Niim.  xiii.  22),  a  j^hicHwylir  hi  yn  awr  gan  tuag  wylh  mil  o  drigolion,  gan 


Pen.    I.]  ANTURIAETHAU   JUDAH    A    SIMEON.  17 

o'r  blaen  ocdd  Caer-Arba  :)  a  hwy  a  laddasant  Sesai,   ac 
Ahiman,  a  Thahnai.      Ac  efe  a  aeth  oddi  yno  at  drigolion   11 
Debir  :   (ac  enw  Debir  o'r  bhien  oedd  Ciriath-sepher  :)   A   12 
dywedodd  Caleb,  Vr  hwn  a  darawo  Ciriath-sepher,  ac  a'i 
henillo  hi,    mi  a  roddaf  Achsah  fy  merch  yn  wraig  iddo. 
Ac  Othniel  mab  Cenaz,   brawd  Caleb,   ieuangach  nag  ef,    13 

mwyaf  yn  Fahometaiiiaid  rhagfarnllyd.  Ei  henw  presenol  ydyw  El-Khalil 
— ^y  cyfaiU,  neii  ddinas  cyfaiU  Duw.  Yno  y  mae  un  o'r  manau  mwyaf 
cysegreihg — ogof  Maes  Machpelah,  yr  hwn  a  wylir  gydag  eiddigedd  gan 
ganlynwyr  y  gau-brophwyd.  Am  gysylltiad  y  ddau  enw  arni  yn  yr  adnod 
hon  \'  mae  yn  unhawdd  penderf^mu.  (1)  Tybia  rhai  mai  Hebron  oedd  yr 
enw  gwreiclthol  arni  ((Tcn.  xxiii.  2),  ond  iddi  gael  ei  galw  yn  Gaer  Arba 
p:in  y  güresg}nw\(l  hi  gan  yv  Anaciaid  ;  felly,  yn  ol  yr  eghirhad  hwn,  ni 
wnaeth  Caleb  ond  adfer  iddi  ei  henw  gwreiddiol.  (2)  Tybia  ereiU  iddi  gael 
ei  galw  yn  Hebron  gan  Abraham,  ar  gyfrif  y  cyfeillgarwch  (yr  hyn  yw 
ystyr  y  gair  Hebron)  a  fu  rhyngddo  â'r  tri  brawd,  Aner,  Escol,  a  Mamre 
((jren.  xiv.  13).  Os  felly,  ei  henw  gwreiddiol  oedd  Caer  Arba.  Am  Arba, 
gwêl  Jos.  xiv.  15;  xv.  13.  Sesai  ae  Ahiman  a  Thalmai. — 
Cewri  Meibion  Anac.  Enwir  hwynt  yn  Num.  xiii.  22,  a  thrachefn,  ar  ol 
yspaid  o  bum'  mlynedd  a  deugain,  yn  Jos.  xv.  14,  ac  yn  y  fan  hon  hefyd, 
yr  hyn  a  awgryma  3'  saif  yr  enwau  hyn,  nid  dros  bersonau  unigol,  yn 
g\anaint  a  throB  Iwythau  wedi  hanu  ohonynt. 

11.  DebÌP  (oracl). — Ceir  fod  tri  lle  yn  dwyn  yr  enw.  (1)  Debir 
rhwng  Jerusalem  a  Jericho  (Jos.  xv.  7).  (2)  Debir  yn  llwyth  (rad  (Jos. 
xiii.  26).  (3)  Y  mae  y  Debir  yn  yr  adnod  hon,  yn  ol  Conder,  yr  un  â  Ile  o 
henafiaeth  mawr,  ac  a  elwir  yn  awr  Dhcilieriyeh,  rhyw  ddeuddeng  milldir 
i'r  de-orllewin  o  Hebron.  Enw  arall  ar  yr  un  man  ydoedd  Ciriath-sepher 
{l)ina--<-y-llyfr),  ac  yn  Jos.  xv.  49,  gelwir  hi  hefyd  yn  Ciriath-sanath  {Dinas- 
y-'iyfraith).  Oddiwrth  ystyron  yr  enwau  hyn,  naturiol  ydyw  casgluei  bod 
yn  liên  eisteddle  dysgeidiaeth  Ganaaneaidd,  yn  neillduol  felly  wrth  feddwl 
fel  y  mae  darganfyddiadau  diweddar  wedi  taílu  goleuni  ar  yr  hen  Hethiaid, 
y  rhai  a  drigent  yn  y  paithau  hyny,  a  dangos  y  rhaid  eu  bod,  yn  y  cyfnod 
Ijoreu  hwTiw,  yn  genedl  fawr  a  galluog,  ac  er  yn  baganiaid,  ynmeddu  rhyw 
fath  o  wareiddiad. 

12,  18.  Othniel  mab  Cenaz,  brawd  Caleb. — Nid  ydyw 
fFurf  yr  ymadrodd  yn  ein  galluogi  i  benderfynu  pa  un  ai  Cenaz  ydoedd 
frawd  i  Caleb  ai  Othniel.  Anhawdd  olrhain  haniad  Caleb.  Myn  rhai 
Ijeirniaid  mai  cenedl-ddyn  ydoedd,  a  gelwir  ef  yn  Jos.  xiv.  6 — 14  yn  un  o'r 
Ceneziaid  ;  a  dywedir  yn  Ex.  xii.  38,  fyned  "  o  bobl  gymysg  lawer  "  allan 
o'r  Aipht  gyda'r  Israeliaid.  Gwir  y  nodir  ef  yn  yr  âchrestrau  yn  1  Cron. 
ii.  18,  fel  "  Caleb  mab  Hesron  o  Iwyth  Judah,"  ond  dylid  cofio  nad  ydyw 
\  rhestrau  hyny  ond  gweithredoedd  cyfreithiol,  megis  i  ddangos  gradd  a 
pherth^'nas  gyda  golwg  ar  eiddo  neu  Iwyth,  ac  nid  perthynas  naturiol.  Y 
mae  gwaith  "  meiljion  Judah"  yn  dyfod  i  bleidio  ei  achos  gerbron  Josua 
(Jos.  xiv.  6)  yn  awgrymu  nad  oedd  yn  ddisgynydd  naturiol  o'r  llwyth  ; 
■eto,  o'r  ochr  arall,  y  mae  yn  annaturiol  i  feddwl  fod  Ilwyth  pwysig  fel 
Judah  yn  danfon  estron  i'w  cynrychioli  fel  un  o'r  deuddeg  ysbiwyr.  Gall 
yr  ymadrodd,  "  mab  Cenaz,"  yma  fod  yn  gyfystyr  âg  un  o'r  Ceneziaid,  neu 

B 


r8  LLYFR  Y  BARWWR.  [Pen.  I. 

íi'i  henillodd  hi.      Yntau  a  roddes  Achsah  ei  terch  yn  wraig- 
14  iddo.      A  phan  ddaeth  i  mewn  ato  ef,  hi  a'i  hanogodd  ef  i 

geisio  g"an  ei  thad  ryw  faes  :  a  hi  a  ddisg}nodd  oddi  ar  yr 
i^  asyn.      A  dyw-edodd  Caleb  wrthi,   Beth  a  fyni  di  ?     A  hi  a 

ddywedodd   wrtho,    Dyro   i   mi   fendith  :    canys   gwlad   y 

deheu  a  roddaist  i  mi ;   dyro  i  mi  hefyd  fFynhonau  dyfroedd. 

A  Caleb  a  roddodd  iddi  y  ffynhonau  uchaf,  a'r  ífynhonau 

isaf. 
16       A  meibion  Ceni,   chweg-rwn   Moses,   a  aethant  i  fyny  o 

ddinas    y    palmwydd    g^yd   â   meibion    Judah,    i   anialwch 


gellir  ei  gymeryd  i  olygu  mai  Cenaz  ydoedd  brawd  Caleb.     Dywedir  fod  y 
naill  neu  y  llall  o'r  ystyron  vicliod  yn  oddefol  yn  ol  yr  Hebraeg. 

14.  Ryw  faes. — Yn  llythyrenol,  y  maes — y  maes  ydoedd,  erbyn 
hyn,  yn  adnabyddus  fel  y  maes  a  gawsai  Achsah  gan  ei  thad. 

15.  DyPO  i  mi  fendith. — Cymharer  Gen.  xxxiii.  11;  1  8am. 
XXV.  27  ;  XXX.  20;  2  Bren.  v.  lö.  Gwlad  y  deheLi. — Nid  gwlad  \\\ 
y  cyfeiriad  hwnw,  ond  y  Negeb — y  tir  sych. 

16.  Meibion  Ceni,  chwegrwn  Moses.— C.  1).,  brawd- 
ynghyfraith  Moses.  (;!all  y  gair  Heb.  olygu  "chwegrwn,''  ondgan  fod  yr 
Hobab,  a  olygir  yma  (pen.  iv.  11),  yn  fab  i  Reuel  (Nuui.  x.  22),  a  hwuw  yu 
chwegrwni  Moses,  rhaid  deall  y  gair  am  frawd-y'nghyfraith  yn  y  fan  hon. 
Crybwyllir  am  y  Ceneaid  gyntaf  yn  Gen.  xv.  19,  fel  un  o'r  ccnhedloedd  a 
ddifeddienid  gan  hiliogaeth  Abrahauì.  Yn  mhrophwydoliaeth  Balaam,  yn 
Xum.  xxiv.  21,  yn  gystal  ag  yn  y  fan  hon,  ac  yn  pen.  iv.  11,  o'r  Uyfr  hwn, 
cysylltir  hwynt  a  Moses  fel  ei  deulu-y'nghyfraith.  Y  casgliad  ydyw,  gaii 
fod  Hobab,  chwegrwn  Moses,  yu  offeiriad  a  thywysog  yn  Midian,  y  rhaid 
fod  y  Ceneaid  hyn  o  hauiad  Midiauaidd,  ac  yn  disgyn  o  Abraham  diwy 
('eturah.  Ond  pwy  oedd  y  Ceneaid  yn  (ien.  xv.  19?  Yr  eglurhad  goreu 
vdyw  mai  Uwyth  Canaaneaiíhl  oedd  y  rhai  hyny,  yu  preswylio  dinas  Cain 
u'i  chyffiniau  (Jos.  xv.  57);  ond  fod  tculu  Hohal),  ar  ol  iddynt  fwrw  eu 
coelbren  gydag  Israel  (Num.  x.  29 — 32),  wcdi  myueddrosoddo  íiacn  Isi-ael. 
a'u  bod,  erbyn  dyddiau  prophwydoliaetii  Balaam,  wedi  meddianu  dinas 
( 'ain  a'r  enw,  Ceneaid,  ac  uuii  am  danynt  hwy,  neu  yn  hytrach  eu  dinas — 
('ain,  fel  y  prawf  ymyl  y  ddaleu  (Num.  xxiv.  21),  y  prophwydai  Balaain. 
Dinas  y  palmwydd. — Jericho.  Deut.  xxxiv.  3;  2  Cron.  xxviii. 
I.>;  Barn.  iii.  1.3.  (ian  fod  y  ddinas  wcdi  ci  llwyr  ddinystrio  gaii  Josua, 
ac  nad  ail-adciladwyd  hi  liyd  ddyddian  Ahab  (Jos.  vi.  24,  2(5  ;  1  Hrcu.  xvi. 
;U),  rhaid  nad  ydoedd  yn  l)od  yn  awr  ond  fcl  cain  o  adfcilion.  Awgrym- 
iadol  iawn  y«lyw  ci  galw  yn  "ddinas  y  ])alinwydd,"  ac  nid  .Icricho,  fcl  i)c 
buasai  nuîlhlith  Josua  wedi  gwncnthui'  ci  hcnw  yn  ilicidd-bcth.  A  siarad 
VM  gyfíredinol,  y  iriac  o  fcwn  cylch  hancsiacth,  r/a/V  Jcricho  -(1)  yr  hcn 
íldinaH  gyntcHg  a  ddinystriwyd  ac  a  felldithiwyd  gan  Josua,  ac  a  ail 
adciladwyd  yn  mhen  pum'  canrif,  yu  nyddiau  Ahab,  pryd  y  cyllawnwyil  y 
fclldith  (1  Ihcn.  xvi.  34).  Safai,  fel  y  tybir,  yn  agos  i'r  fcin  y  mac  v  ffynon 
a  clwir  yn  awr,  "  Ffynon  y  Sultan,"--vl/V-r.s-íS'////a,//, — yr  hon  yn  ddiau  yw 
trynon  Eliscus.     (2)   V  ddinas  a  adcilado(M  Hciod  Fawr  i-hyw  tiUdirahanci 


Pen.    I.|  ANTrRIAETHAU   JUDAH    A    SIMEON.  I9 

Judah,  vr  hwn  syciíi  yn  neheu  Arad  :   a  hwy  a  aethant  ac  a 
drigasa'nt  gyd  á'r  bobl.     A  Judah  a  aeth  gyda  Simeon  ei    17 
frawd  :   a  hwy   a   darawsant   y  Canaaneaid   oedd   yn  pre- 
swyHo  yn  Sephath,  ac  a'i  difrodasant  hi.     Ac  efe  a  alwodd 
enẃ'  y  ddinas  Hormah.     Judah  hefyd  a  enillodd  Gazah  a'i    18 
therfynau,  ac  Ascalon  a'i  therfynau,  ac  Ecron  a'i  therfynau. 
A'r  Árglwydd  oedd  gyd  á  Judah  :  ac  efe  a  oresgynodd  y   19 
mynydd  :    ond  ni  allai  efc  yru  allan  drìgolion  y  dyíìfryn  ; 
canvs  cerbydau    heiyrn    oedd  ganddynt.       Ac   i   Caleb    y  20 
rhoísant  Hebron ;  fel  y  llefarasai  Moses :   ac  efe  a  yrodd 
oddi  3no  dri  mab  Anac.     Ond  meibion  Benjamin  ni  yrasant  21 

i'r  deheu  o  safle  yr  lièn  ddinas,  ar  làn  y  Kdt  (Cerith?),  ac  yn  y  fan  y  mae 
*•  (lyrtryn  Achor "  yn  ymagor  i  ddyflryn  yr  lorddonen.  Hon  ydoedd 
Jericho'  y  Testament  Ne\\ydd  yr  ymwelodd  ein  Hiachawdwr  â  hi,  a'r  lle  yr 
adferodd  efe  ei  ohvg  i"r  dall,  ac  yr  aeth  efe  i  dŷ  Zaccheus.  (3)  Y  pentref 
distadl  o  fythod  clai  sydd  yno  yn  awr,  ac  a  elwir  Er-Riha,  gair  sydd,  er 
anhebyced  yr  edrych,  yn  yr  Arabaeg  yn  gyfystj^r,  meddir,  â'r  gair  Jericho 
yn  Hebraeg.  Saif  rhy^^'  haner  milldir  yn  nês  i'r  deheu ;  ac  felly  yn  nes  i'r 
ìorddonen  a'r  Môr  Mar\\',  na  safle  Jericho  y  Testament  Newydd.  Y  mae 
y  Uwj'ni  pahnwydd  wedi  hên  ddiflanu.  Anialwch  Juclah. — Gwèl 
adn.  3.  Ymestyna  rhwng  trum  bryniau  Hebron  ac  i'r  Môr  Marw,  a  ífurfía 
derfyn  dwyreiniol  rhandir  Judah.  Dernyn  o  ddaear  annesgrifiadw}'  o 
noethlwnn  yd^'w,  byrdd-dir  o  galchfaen  meddal,  yn  cael  ei  hollti  yn  fynych, 
ac  yn  ddwfn  gan  agenau,  a'r  rhai  hyny  yn  rhedeg  i  lawr  i'r  Mûr  Marw,  ac 
\-ntau  ei  hunan  yn  disg^n  yn  Byì\\  i  lawr  i'r  môr  hwnw  gyda  disgyniad  o 
tua  dwy  fìl  o  droedfeddi  o  ddyfnder.  Arad. — Bryn  llawn  o  adfeilion, 
tuag  ugain  miUdir  i'r  deheu  o  Hebron,  ac  a  elwir  yn  bresenol,  Tell  Arad. 

17.  Sephath. — Yn  ol  Tristram,  Sehaifa,  yn  nghanol  j  Xegeh.  Dyry 
Robinson  y  lle  yn  agos  i  Es-Sìifah,  i'r  de-orllewin  i'r  Môr  Marw,  lle  y 
gorchfygwj'd  yr  Israeliaid  gan  y  Canaaneaid  (Num.  xiv.  44,  45),  a'r  lle, 
wedi  hyny,  y  gorchfygwyd  y  Canaaneaid  gan  yr  Israeliaid  (Num.  xxi. 
1 — 3).  Ystyrir  y  Ue  gan  Conder  heb  ei  ddarganfod.  Fe'i  galwyd  hi  yn 
Hormah,  oblegiíl  ystyr  v  gair  ydyw  neilldno  i  ddiìiy-'itr. 

18.  Gazah,  Ascalon,  ae  Ecron. — Tair  dinas  allan  o  bump  a 
wnelai  i  fyny  diriogaeth  pum  arglwydd  y  Philistiaid.  Enwir  hwynt  yma 
yn  y  drefn  hon  oherwydd  fod  Simeon  a  Judah  yn  eu  gorchfygu,  dybygid, 
wrth  ddyfod  i  fyny  o'r  deheu. 

19.  Yn  yv  adnod  hon  nodir  holl  ganlyniadau  yr  ymgyrch,  felly  fe  fe(hl- 
ian<xld  Judah  y  mynydd-dir,  a  dim  ond  y  mynydd-dir,  canys  ni  allai, 
oblegid  ei  ddiífyg  íîydd,  oresgyn  y  gwastattir.  Cerbydau  heiyrn. 
— Cerbydau  cyfíelyb  i  gerbydau  yr  Aipht — coed  wedi  eu  ci-yfhau  â  haiarn 
(Jos.  xi.  6  ;  Barn.  iv.  3). 

20.  Fel  y  llefarasai  Moses. — GwêlNum.  xiv,  24;  Jos.  xiv.  9. 
(b)  Cyjlior  y  Llnjythaii,  e.reill  yn  eu  perthynas  â'r  Canaaneaid, — i,  21— 3f>. 

21 .  Methodd  Beiijamiii  a  gyru  y  Jebusiaid  allan  o  Jerusalem.     Yr  cedd 


20  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    I. 

allan  y  Jebusiaid  y  rhai  oedd  yn  preswylio  yn  Jerusalem : 
ond  y  mae  y  Jebusiaid  yn  trìgo  yn  Jerusalem  g^yd  â  meibion 
Benjamin  hyd  y  dydd  hwn. 

22  A  thŷ  Joseph,  hwythau  hefyd  a  aethant  i  fyny  yn  erbyn 

23  Bethel  :  a'r  Arglwydd  oedd  gyd  â  hwynt.  A  thylwyth 
Joseph  a  barasant  chwilio  Bethel  :    (ac  enw  y  ddinas  o'r 

24  blaen  ocdd  Luz.)  A'r  ^^sbíwyr  a  welsant  wr  yn  dyfod  allan 
o'r  ddinas;  ac  a  ddywedasant  wrtho,  Dang-os  i  ni,  atolwg", 
y  ffordd  yr  eir  i'r  ddinas,  a  ni  a  wnawn  drug*aredd  â  thi. 

25  A  phan  ddangosodd  efe  iddynt  hwy  y  ffordd  i  fyned  i'r 
ddinas,  hwy  a  darawsant  y  ddinas  â  min  y  cleddyf ;  ac  a 

26  ollyng-asant  ymaith  y  g"wr  a'i  holl  deulu.  A'r  gwr  a  aeth 
i  wlad  yr  Hethiaid  ;  ac  a  adeiladodd  ddinas,  ac  a  alwodd 
ei  henw  Luz  :  dyma  ei  henw  hi  hyd  y  dydd  hwn. 

27  Ond  ni  oresgynodd  Manasseh  Beth-sean  na'i  threfydd, 
na  Thaanach  na'i  threfydd,  na  thrig-oHon  Dor  na'i  thref- 
ydd,    na   thrigolion    Ibleam   na'i    threfydd,    na   thrigolion 

Jerusalem  yn  briodol  o  fewn  rhandir  Benjamin  (Jos,  xviii.  28),  ac  eto  mor 
agos  i'r  eiddo  Judah  (Jos.  xv.  8),  fel  ag  yr  oedd  j^n  ddyledswydd  arnynt, 
ac  yn  fantais  iddynt  ymuno  â'u  gilydd  i'w  goresgyn.  Yr  unig  ífordd  i 
gysoni  yr  adnod  hon  â'r  wythfed  ydyw,  fod  Judah  a  Simeon  wedi  cymeryd 
y  d'liwiH  a'i  llosgi  â  thân,  ond  wedi  gadael  yr  amd'liffyiifa  i  Iwyth  Benjamin 
i'w  chymeryd,  a'u  bod  hwythau  wedi  methu.  Y  mae  Ty  Joseph  (adn.  22) 
yn  golygii  llwyth  Ephraim  a  llwyth  Manasseh  yn  nghyd,  yna  yn  adn.  27, 
28,  nodir  haner  Uwyth  Manasseh  ar  wahân  ;  ac  yn  adn.  29  nodir  Ephraim 
ar  wahân. 

22.  Bethel  (Beitin). — Dinas  yn  sefyll  ar  safle  uchel,  ar  gytíìniaii 
i'handir  Eplnaim  a  Benjamin,  ar  ben  y  glyn  (íwfn  sythl  yn  rhedeg  i  fyny  o 
Joricho  rhwng  y  mynyddoedd  i  Ai. 

23,  24.   Yr  ysbiwyr. — Yn  llythyrenol,  y  gwylwyr. 

23,  26.  Hethiaid. — ^Cenedl  fawr  ydoedd  yr  Hcthiaid,  yn  disgyn,  fel 
ytyl^ir,  o  Hetli,  ail  fuliCanaan  ((ien.  xxiii.  19;  xxv.  9),  ac  ynpreswyhoyn 
ngogledd  Caiuian,  a'i  phrif-ddinas,  Carchemish — prif  eisteddle  ei  chrefydd 
a'i  gwareiíhliad, — a  (hlarganfyíhlwyd  yn  ddiweddar  (1881)  gan  C(mder,  ar 
lan  llyn,  gerllaw  yr  afon  Orontes,  yn  Syria.  Ond  y  mae  y  gair  "Hethiaid" 
yn  mynod  weithiau  am  yr  oU  o  l>reswylwyr  Canaan  (Jos.  i.  4).  L,uz. — 
\ìì  ol  Ijarn  (Jonder  yr  uri  a  Ln.in(.izah,  yn  agos  i  l)an  {/ianias).  Peth 
cyirredin,  yn  yv  hen  oesoedd,  ydoedd  i  íroodigion  o  un  (hlinas,  adeiladu 
dinas  arall  o'r  un  onw  a'i'  hon  y  ll'oisant  ohoni. 

27,  28.  Ond  ni  oresgynodd  Manasseh.— Noda  yr  ad- 
nodau  hyn  wrogys  o  (Min;i,Koodd  yn  cyrhaodd  am  ganol  y  wlad  megis,  o  lan 
M(')r  y  (janohlir  liyd  ddyHiyn  yr  lorddoníni,  y  rhai  ni  oríisgynwyd,  a'r  rhai 
a  fiiont,  olici'wydd  hyny,  yn  ddrain  yn  ystlysau  Isi-aol  am  amscr  maith. 
Bethsean  á'i  threfydd. — Vn  llytliyrcnol,  a'i  merched,  sef  nifer  o 


Pen.    I.J         AFLWYDDIANT    BENJAMIN    A    THY   JOSEPH.  .21 

Megide  na'i  threfydd  :    eithr   mynodd  y  Canaaneaid  bre- 
swyHo  yn  y  wlad  hono.      Ond  pan  gryfhaodd  Israel,   yna  28 
efe  a  osododd  y  Canaaneaid  dan  dreth  ;   ond  nis  gyrodd 
hwynt  ymaith  yn  llwyr. 

Ephraim  hefyd  ni  yrodd  aUan  y  Canaaneaid  oedd   yn  29 
gwladychu  yn  Gezer  ;  eithr  y  Canaaneaid  a  breswyliasant 
yn  eu  mysg"  hwynt  yn  Gezer. 

A  Zabulon  ni  yrodd  ymaith  drig'olion  Citron,  na  phre-  30 

fàn-drefi  o  fewn  cylch  rhyw  bum'  miUdir  (Jos.  ix.  17)  i'r  prif-ddinasoedd. 
Bethsean. — Scythopolis,  ar  ol  hyny,  ac  a  elwir  yn  awr  Beisan,  ydoedd 
ddinas  yn  perthyn  yn  briodol  i  randir  Issachar,  ond  a  roddwyd  i  Manasseh 
(Jos.  xvii.  11).  Saif  nwchben  yr  lorddonen,  ar  drwyn  craig  uchel,  yn  cael 
ei  ehwmpasu  gan  geunentydd  serth — "  math  o  Gibraltar  arraddeg  fechan" 
— ynagos  i'r  fan  y  mae  dyífryn  Jezreel  yn  terfynu  ynnyffryn  yrlorddonen. 
Thaanach. — Adwaenir  y  lle  hwn  yn  awr  fel  Taanul-,  pentref  bychan 
yn  nghẁr  dyffryn  Esdraelon.  Hên  amddiffynfa  Ganaaneaidd  ydoedd,  a 
lladdwyd  ei  brenin  gan  Josua  (Jos.  xii.  21).  Rhoddasid  hi  i  Iwyth 
Manasselî,  ond  daeth,  wedi  hyny,  yn  un  o'r  dinasoedd  Lefiaidd  (Jos.  xxi. 
25).  Dor  (Tantura).— Pentref  salw,  ond  Uawn  o  adfeilion,  ar  lan 
Môr  y  Canoldir,  wrth  (íroed  mynydd  Carmel,  rhyw  chwe'  milldir  i'r 
gogledd  o  Cesarea.  Rhoddasid  y  lle,  ar  y  cyntaf,  i  Manasseh  ;  ond  cry- 
bwylla  Josephus  y  perthynai  i  Dan  yn  ei  ddyddiau  ef.  Ibleam. — Yr 
un,  fel  y  tybir,  a  Bileam  (1  Cron.  vi.  70),  a'r  hon  a  adwaenir  yn  awr  dan 
3'r  enw  Belamah,  pentref  yn  ngwaelod  dyffryn  Esdraelon,  tua  thair  milldii- 
i'r  gogledd  o Enganim  {Jein'n),  2  Bren.  ix.  27.  Megido. — Uno'rtrefydd 
pwysicaf  yn  hanesiaeth  y  Beibl  (Jos.  xii.  21  ;  2  Bren.  ix.  27  ;  xxiii.  *29  ; 
Zech.  xii.  11  ;  Dat.  xvi.  14 — 16).  Enwir  Thaanach  a  hithau  bol)  amfjer 
gyda'u  gilydd.  Y  mae  dwy  dybiaeth  o  berthynas  i'w  lleoliad.  (1)  Tybia 
y  rhan  amlaf  o'r  esbonwyr  mai  y  lle  a  adnabyddir  yn  bresenol  fel  Lejjnii, 
llygriad  Arabaidd  o  Legìo,  yr  hên  enw  Rhufeinaidd  ar  Megido  y  Beilíl, 
ydyw.  Saif  ar  gẁr  dyffryn  Esdraelon,  tua  phedair  milldir  a  haner  i'r 
gogledd-orllewin  o  Thaanach.  (2)  Tybia  Conder  yn  gryf  mai  carnedd  o 
adfeilion,  rhyw  dair  milldir  a  haner  i'r  de-orllewin  o  Bethsean,  ydyw. 
Adnabyddir  y  lle  yn  bresenol  wrth  yr  enw  Mnjeddá. 

28.  Dan  dreth.  —  Math  o  doll  a  delid  gan  y  Canaaneaid  am  gael 
cario  jTi  mlaen  eu  cysylltiadau  masnachol,  neu  arall,  rhwng  Môr  y  Canol- 
dir  a  dj'ff'ryn  yr  lorddonen,  ar  hyd  dyffryn  Jezreel.  Ond  yr  oedd  hyn  yn 
hollol  groes  i  orchymyn  yr  Argiwydd  i  Israel  (Exod.  xxiii.  31 — 33  ;  Deut. 
vii.  1 — 6) ;  a  bu,  ar  ol  hyn,  yn  un  o  brif  achosion  eu  hanffodion. 

29.  Gezep  (Tell-el-Jezer). — Dinas  ar  bwynt  eithaf  terfyn  de- 
heuol  rhandir  Ephraim,  tua  phedair  milldir  o  Emaus  (AmirasJ,  (?)  ac  yn 
amlwg  weladwy  o'r  ffordd  o  Jerusalem  i  lawr  i  Joppa.  Darganfyddwyd  ei 
Ueoliad  yn  ddiweddar,  a  chafwj'd  ar  graig  yn  y  lle  argraph  Hel)raeg  cyf- 
ystyr  â'r  enw  Gezer  ( Jos.  xvi.  10  ;  2  Sam.  v.  25 ;  1  Bren.  ix.  16). 

30.  A  Zabulon  ni  yrodd. — Yr  oedd  Zabiüün  i  fyny  yn  y  gog- 
ledd,  yr  un  modd  a  Manasseh  yn  y  canolbarth,  wedi  ymfoddloni  ar 
*'  drethu  "  y  Canaaneaid.     Rhoddasid  i  Zabulon  y  mjmydd-dir  a  tfiniai,  ar 


LLYFR    V    BARNWYR.  [Pen.    I. 

swylwyr  Nahalol  ;  eithr  y  Canaaneaid  a  wladychasant  yn 
eu  mysg'  hwynt,  ac  a  aethant  dan  dreth. 

Ac  Aser  ni  yrodd  ymaith  drig-oHon  Acco,  na  thrig"olion 
Sidon,  nac  Alab,  nac  Achzib,  na  Helbah,  nac  Aphic,  na 
Rehob  :  Ond  Aser  a  drig-odd  yn  mysg  y  Canaaneaid, 
trigolion  y  wlad  ;  canys  ni  yrasant  hwynt  allan. 

A  Naphtali  ni  yrodd  allan  breswylwyr  Beth-semes,  na 
thrigolion  Beth-anath  ;  eithr  efe  a  wladychodd  yn  mysg  y 
Canaaneaid,  trigolion  y  wlad  :  er  hyny  preswylwyr  Beth- 
semes  a  Beth-anath  oedd  dan  dreth  iddynt. 

A'r  Amoriaid  a  vrasant  feibion  Dan  iV  mvnvdd  :  cajivs 


du  y  gogledd,  ar  ddyfifryn  Jezreel ;  o  lechweddau  dwyremiol  Carmel,  ar 
y  gorllewin.  hyd  i  dueddau  de-orlle\vinol  Môr  (ialilea  ar  y  dwyrain. 
Citron  a  Nahalol. — Efallai  Cattath  a  Xahalol  yu  Jos.  xix.  lö.  Ni 
wyddys  i  ddim  sicrwydd  am  eu  lleolia<l,  heblaw  f<xl  Nahalol  ^ti  un  o*r 
«linasoedd  Letìaidd  (Jos.  xxi.  'Sö).  Darllena  un  o'r  Talmudiau  Zippori  am 
Citron  :  os  cywir  hyny,  gellir  tybied  mai  yr  un  ydyw  a"r  hên  Sephoris 
(Seffurith),  tair  miUdir  i'r  gogledd-orllewin  o  Xazareth. 

31,  32.  A.C  Aser  ni  yrodd. — Yr  unig  lwvth  oV  llwj-thau  a 
drigent  y  tu  gorllewinol  i'r  lorddonen  a  adewir  allan  or  desgrifiadau  hyn 
ydyw  Issachar.  Ond  o'r  un  o'r  Uwythau  a  ddesgrifiwyd  hyd  yn  hyn, 
cyflwr  Aser  ydyw  yr  isaf.  Xid  y  Canaaneaid  a  oddefir  i  fyw  gydag  ef, 
eithr  efe  a  odtlefir  i  fyw  gydar  Canaaneaid.  Am  y  saith  dinas  a  nodir  yn 
yr  adnodau  hyn,  }•  mae  rhai  ohonjnt  yn  anliysbys,  ac  ereill  yn  dra  hysìjys 
yn  hanesiaeth  y  Beibl.  ACCO. — Dyma  yr  unig  dref  \i\  Palestina  sydd 
lawn  mor  enwog,  os  nad  yn  fwy  felly,  mewn  hanesiaeth  diweddar  ag  mewn 
hên  hanesiaeth.  Gelwid  hi  Ptolemais  yn  amser  y  Rhufeiniaid,  a  gelwir  hi 
Arre  yn  awr.  Gorwedd  ar  làn  y  mór  tua  deng  milldir  ÌT  gogledd  o  fjTiydd 
Carmel.  Yn  Halý'a,  rhyngddi  hi  a  throed  mynydd  Carmel.  y  mae  jt  unig 
borthladd  na/irrio/  ar  arfordir  Palestina.  Sidon  (Saida),  "Si«lon 
Fawr"  (Jos.  xi.  8).  PrifcMinas  Plnenicia,  a  tluef  borthla»ldol  bwysiggynt 
ai- arfordir  Syria.  Alab  (El-Jish). — Lle,  fel  y  tybir,  bellder  mawr  «> 
lan  y  môr,  a  chryn  lx;lliler  hefy»l,  me\N-n  cyfeiriad  gogledd-orllewinol,  o  Fôr 
íialilea.  Achzib  (Ez-Zib). — Tref  fechan,  lx)rthladdol,  tua  naw  njill- 
•  îir  i'r  gogledd  i  Acra.  Gelwid  hi  yn  yr  ysgrifeniadau  clasurol,  Eedipjw. 
Helbah. — Yn  anhysbys.  Aphic. — Yr  un,  efallai.  ag  Aphec  (Jos.  xiii. 
4  ;  xix.  .30.  Tybir,  ond  gyda  chryn  ìjetrusder,  mai  yr  un  ydyw  a  Ile  a 
elwir  Aila,  ar  un  o  lechweddau  gogledd-orllewinol  Lil>anus.  Rehob.  - 
<  íwél  Jos.  xix.  28  ;  Barn.  xviii.  28.     Safle  yn  anhysì^ys. 

33.  Xi<l  ydyw  Xa/*hfa/l  wetli  suddo  lawn  mor  isel  ag  Aser,  oblegid  \ 
mae  yn  dwyn  trigolion  Beth-semes  ^Ti/  yr  haulj  a  Beth-anath  dan  dreth. 
Ku  safle(je<ld  vn  anhvsVjvs  ;  ond  nid  vw  v  gvntaf  vr  un  a  lîeth-semes  yn 
rhandir  Judah(Jos.  xv.*10;  1  Sam.  vì.  1.3*— 20). 

34,  33.  A'r  Amoriaid  a  yrasant  Dan  i'rmynydd.- 
Hhan<lir  Dan  yd(*e<ld  y  lleiaf,  ond  y  cyfoeth(x»f  o'r  holl  ran<liroed<l.     (íor- 
wed<lai'rgorllewin  i'r  ei<l<lo  Benjamin  ac  Hphraim,  ac  i'rgogledd-orllewinol 


Pen.    I.]    •     DIFFYGION    ZABULON,    ASER,    A    NAPHTALI.  23 

ni  adawsant  iddynt  ddyfod  i  waered  i'r  dyffryn.     A'r  Amor-  35 
iaid  a  fynai  breswylio  yn  mynydd  Heres  yn  Ajalon,  ac  yn 
Saalbim  :   eto  llaw  tŷ  Joseph  a  orthrechodd,  a'r  Aynoriaid 
fuant  dan  dreth  iddynf.     A  therfyn  yr  Amoriaid  ocdd  o  riw  36 
Acrabbim,  o'r  g'raig',  ac  uchod. 


i'r  eiildo  Judah.  MeMTi  gwirionedd,  nid  ydoedd  ond  tafell  fechan  wedi  ei 
thori  allan  megis  o  g\Vr  gogledd-oiUewinol  rhandir  Judah,  ac  nid  ydoedd 
3^1  ddigonol  i'r  Uwyth  (Jos.  xix.  47).  Ond  gwasgai  yr  Amoriaid  arnynt  yn 
y  "dyííi'yn"  a'r  "mynydd."  Dynoda  y  gair  Amoriaid  breswylwyr  yr 
ucheldir  :  ac  fel  y  gwelir  oddiwrth  hanes  Sehon,  eu  brenin  (Num.  xxi.  24), 
mewn  mynydd-dir  yr  oedd  eu  trigfod  priodol ;  eto,  yma  y  maent  wedi 
meíhlianu  y  gwastade(hl  hefyd  (adn.  8ô).  Mynydd.  Heres  (Mynydd 
yr  haul). — -Y  mae  rhai  yn  gTyf  o'r  farn  raai  yr  un  ydyw  y  lle  hwn  a 
Beth-semes  íTy  yr  haii/j,  yn  üwyth  Judah,  ac  mai  yr  im  yw  y  lle  hwnw 
ag  Ir-semes  íDina^  yr  hanì j  y  crybwyllir  am  dani  jm  Jos.  xix.  41,  a  lleolant 
hi  yn  y  fan  a  adwaenir  yn  slmi-  dan  yr  enw  Ain-shem.-<  ÍFfynon.  yr  hanlj — 
adfeilion  pwysig  i'i-  gorllewin  o  Jerusalem,  braidd  yn  nghẁr  gwastadedd  y 
Philistiaid  ^Shtphtlahj.  Yr  anhawsder  ydyw  cysoni  h^n  â'r  ífaith  fod  y 
Beth-semes  hono  yn  rhandir  Judah,  ac  jn  un  o'r  dinasoedd  Lefiaidd  (Jos. 
XV.  10;  xxi.  16;  1  Sam.  vi.  13 — 20).  C\Tiygir  cysoni  yr  anhawsder  mewn 
<lwy  ffordd  :  ( 1 )  Fod  terfyn  rhandir  Judah  a  rhandir  Dan  }ti  rhedeg  mor 
agos  i"r  fan  fel  y  gallai  Beth-semes  fod  yn  gorwedd  un  ochr  i"r  llinell,  yn 
llwyth  Judah,  a  ^í^nydd  Heres  yn  gorwedd  yr  ochr  arall  yn  llw^^th  Dan. 
(2)  Fod  Beth-semes  yn  un  o'r  dinasoedd  hyny  a  wnaed  (b-osodd  i  Dan,  ar 
■ol  eu  rho(hli  unwaith  i  Judah.  Cyfeirir  ati  \ti  Jos.  xxi.  l(j ;  1  Sam.  vi.  10  ; 
1  Bren.  iv.  9  ;  2  Bren.  xiv.  11. 

36.  Y  mae  safleoedd  daearyddol  y  cyfeirir  atjTit  yn  yr  adnod  hon  yii 
neillduol  o  amheus,  a  hyd  nes  y  penderfjmir  yn  sicrach  arn^nt  nis  gellir 
dyweyd  dim  yn  bendant.  Rhiw  Acrabbim. — Yn  llythyrenol,  rhiw 
yr  ysgorpionau.  Cyfeirir  ato,  dyl>ygid,  yn  Num.  xxxiv.  4;  Jos.  xv,  3, 
dau  yr  enw  Maale-acrabbim.  Dyfala  rliai  mai  y  Ile  a  adnabj'ddir  fel  Wady- 
'<s-Sninf:ir'-h  ydyw  ;  ereiU  (Tristram,  &c.)  a'i  rhoddant  yn  nes  i'r  gorllewin, 
tua  Hormah  neu  Sephath  íSufahj :  ond  <\.\v\  Robinson  ef  tua  deng  miUdir 
i'r  deheu  o'r  M(*»r  Marw,  Ile  y  mae  clogwyni  uchel  a  seith.  Modd  byna^ , 
rhaid  ei  fod  yn  un  o*r  trumau  serth  sydd  yn  gorwedd  i"r  deheu-orllewin  o'r 
M('>r  Marw.  O'r  graig. — Cyfeiriad,  fel  y  tybir,  at  Petra,  prif-ddinas 
Edom.  ystyrenw  yr  hon  ydyw  "y  graig."  Ceir  ^r  un  cyfeiriad  yn  2  Brer. 
:civ.  7.  (Tclwir  hi  felly,  o  bosibl,  oherwydd  yr  amgylchynir  higangreigiau, 
a  bod  Iluaws  o'i  hadeiladau  Avedi  eu  naddu  allan  ohonynt.  Y  mae 
«lau  air  Hebraeg  am  graig — Tziir  a  Seiah,  a  thra  tharawiadol  ydyw 
sylwi,  wrth  fyned  heibio,  mai  y  gair  diweddaf  hwn,  yr  liwn  a  ddefnyddir 
yma,  ydyw  yr  un  a  ddefnyddir  bob  ainser  am  y  graig  a  darawyd  yn 
Cades-barnea,  ac  yr  oedd  Cades  yn  nghymydogaeth  Petra.  Ac 
uchod. — Anmhosibl  esV>onio  yr  ymadrodd  hwn  yn  foddhaol  hyd  nes 
y  penderfynir  yn  fwy  diamheuol  y  cyfeiriadau  daearyddol  ereiU  yn  jr 
^uinod.  ÍToIyga  rhai  esbonwyr  ei  fod  yn  gyfystyr  âg  "  i'r  gogledd,"  gaii 
ddeall  fod  y  cyfeiriadau  uchod  yn  nodi  terfynuu  deheuol  eithaf  yr  Amoriaid.. 
DeíiUir  ef  gan  ereill  yn  Ilythyrenol,    "ifyny,"  gan  olygu  fod  terfyn  yr 


J4  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen. 

PENOD     II. 


'A 


C  ang-el  yr  Arglwydd  a  ddaeth  i  fyny  o  Gilg^al  i  Bochim, 
ac  a  ddywedodd,   Dygais   chwi  i  fyny  o'r  Aipht,  ac 


Amoriaid,  ar  ol  rhedeg  ar  draws  y  pantle  siiddedig,  a  rêd  o'r  Môr  Marw  i"r 
M«">r  Coch,  ac  a  elwir  gan  yr  Arabiaid,  Wady  ^irahah,  ynrhedeg  "  ifjmy"' 
i'r  raynydd-dir. 

Phn'.  ii.  1 — -5. — Yr  angel  yn  ceryddu  y  hohl  yn  Bocìiim.  6 — 10. — 
Ffyddlondeh  Israel  yn  ystod  oes  Josua  d'r  henuriaid.  11 — 13. — 
Anffyddlondeh  yr  oes  ddilynol.  14,  15. — Diyllonedd  yr  Arglwydd 
wrthynt  olierwyddliyny.  16 — 19. — Cyfodi  haruìüyr  iddynt ;  ond 
methu,  erhyny,  eu  diddyfnu  oddiwrth  eilunaddoliacth.  20 — 23, 
— Canlyniadau  eu  giurthgiliad. 

(c)  Cenadwri  Ddwyfol  af  IsTael  (pen.  ii.   1 — ö). 

1.  Ac  angel  yr  Ai^Sl'^y^^cl. — Dyry  y  C.  I).  y  fanod  o  flaen  y 
gair  angel — yr  angel.  Felly  hefyd  yn  pen.  v.  23  ;  vi.  11  ;  xiii.  3.  Dengys 
y  gair  y  golygir  j^ma  genad  neillduol  y  Jehofa.  Y  CMestiwn  s^'dd  wedi 
rhanu  esbonwyr  yn  ddau  ddosbarth  yd^-w,  Pa  un  ai  prophwyd,  cenad 
ddynol,  neu  angel  crëedig,  ynte  Person  dwyfol  sydd  i'w  olygu  wrth  Angel 
y  Cyfamod,  ac  i'w  olygu  wrth  "  yr  angel "  yn  y  fan  hon  Y  Yr  oedd  yr 
esbonwyi'  luddewig,  er  yn  credu  mai  y  Messiah  ei  hunan  ydoedd  Angel  y 
Cyfamod,  eto  yn  golygv;  mai  cenad  ddynol — prophwyd — rai  ohonynt  mai 
Phineas  sydd  i'w  ddeall  yn  y  fan  hon.  Ond  yr  ydym  yn  tybied  y  gellir 
cymeryd  yn  ganiataol  mai  yr  un  genad  ag  Angel  y  Cyfamod  sydd  i'w  ddeall 
yma.  Pwy  oedd  liwnw?  Yr  oedd  tadau  boreuaf  yr  eglwys  (ìristionogol 
yn  l)enderfynol  o'r  farn  mai  Mab  Duw  ydoedd;  ond  dechreuwyd  amheu  y 
s^niad  ar  gyfodiad  yr  heresi  Ariaidd  yn  yr  eglw^s,  gan  yr  ofnid  i  hyn 
g^iiiylu  dim  ar  Dduwdod  Crist ;  ac  y  mae  rhai  esbonwyr  Cristionogol  wedi 
glyim  wrth  y  syniad  hyd  y  dydd  heddyw.  Eithr  y  niac  y  ihan  fwyaf  o"r 
duwinyddion  diweddar  wedi  dyfod  j-n  ol  at  syniad  y  tailau  boreuaf,  uc  y 
mao  yr  esbonwyr  sydd  yn  cymeryd  safle  digon  dyrcliafedig  i  edrych  oddi- 
arni  ar  Lyfr  y  Barnwyr — -yn  edrych  arno,  nid  fel  liancs  cencdlaethol  yr 
Hcbreaid  yn  unig,  eithr  fel  dolen  yn  nghadwen  dadblygiad  iacliawdwriaeth 
l)uw  i'rbyd,  yn  gryf  o'r  farn  mai  Älab  Duw,  yn  y  flurf  o  Angel  y  Cyfamod, 
.sydd  i'w  olygu  wrth  yr  "  angel "  yn  }!•  adnod  hon.  Dibyna  Ihiwer  ar 
y  lle  a  roíhlii- i  Lyfr  y  Harnw^^r  yn  Natguddiad  yr  llen  Destament.  Pan 
y  Ijyddai  ihyw  waith  yn  nglCn  â'r  cyfamod  i'w  wneyd,  ceir  y  Person  hwn 
yn  ymddangos,  a  pliob  amser  yn  cymeryd  ei  lc  fel  Un  uwcldaw  unrhyw 
fodau  crí'edig.  Hawlia  arglwyddiacth  ai-  amgylcliiaihiu  dynion,  a  phi'iod- 
olir  iddo  hon-wyljodacth  a  iioll-lnesenohleb.  I^lcfaia  fel  Duw.  a  dengys  ei 
liunan  yn  W'arcdwr  ac  amddiirynydd  ei  l)ol)l,  ac  yn  a\\<l\\  r  ci  lioll  fcn- 
ditliion.  Defnyddir  yr  ymadrodd,  "  Angel  yr  Arglwydd,"'  iicu  "  Angel 
Jehofa,"  tua  thriugain  o  weithiau  yn  y  Beibl  ;  ac  am  y  rlian  fwyaf  o"r 
Ueoedd  hyny,  nid  oes  le  i  amheuaeth  l)wy  a  feddylii'.  <iwrl  (Jeii.  xv.  7,  í), 
11;  xxii.  11-1/);  Kx.  iii.  3;  xxiii.  20;  xxxii.  34;  Niun.  \x.  l(i  ;  Jos.  v. 
l.'^15.  Ac  y  mac  y  llc  a  roddir  yii  y  Ilyfi'  hwn  hcfyd  i  angcl  cynrych- 
ií)Idcb  y  (jîoruchaf,  yn  cin  cadarnhau  mai  y  golygiad  uchod  .sydd  yn  gywir. 


Pen.    11.]  CENADWRl    DDWYFOL    AT    ISRAEL.  25 

arweiniais  chwi    i'r  wlad  ani  yr  hon  y  tyngais   wrth   eich 
tadau ;  ac  a  ddywedais,   Ni  thoraf  fy  nghyfamod  á  chwi 


Efe  sydd  j'n  dyfod  yn  mlaen  ar  bob  adeg  arbenig  diwy  gorph  y  llyfr. 
Cíwêl  pen.  V.  23  ;  vi.  11  ;  xiii.  3.  Tj'bir  fod  y  geiriau  yn  Jos.  xxiv.  27,  yn 
c\feirio  at  yr  \ inddangosiad  j^n  yr  adnod  lion.  Cymharer  adn.  6  o'r  benod 
hon  â  Jos.  xxiv.  2S,  Gelwir  ef  weithiaii,  ond  nid  mor  fynych,  yn  "Angel 
Duw,"  Gen.  xxi.  17;  Ex.  xiv.  19;  Barn.  vi,  20;  xiii.  6,  9.  A  ddaeth  i 
íyny  O  Gilgal. — D^'ma  y  rheswm  gan  rai  esbonwyr  yn  erbyn  mai 
Cenad  dwj'fol  sydd  i'w  olygu  yma,  y  buasai  yn  anghyson  i  ddy weyd  am  un 
felly  ei  fod  yn  cíyfod  "  i  fjaij'."  Vr  oedd  hyn  yn  gyflawniad  llythyrenol  o 
Ex.  xxiii.  2Ô — 28;  xxxiii.  1 — 4,  Dy wedir  ei  fod  "yn  dyfod  i  fyny  oGilgal," 
oherwydd  mai  yno  yr  ymddangosasai  ddiweddaf  ( Jos.  v.  13 — 15).  Darllenwn 
am  symudiadaii  o'r  fath  yn  ei  hanes  yn  Ex,  xiv.  19,  pan  yn  symud  o  fod  o  flaen 
gwersyll  Israel  i  fod  y  tu  ol  iddynt.  Yn  1  Cron.  xxi.  12 — 20 ;  2  Cron.  iii. 
1 ,  darllenwn  am  sj^mudiadau  cyíFelyb  yn  ei  ymddangosiadau  i  Dafydd  ac 
Ornan  y  Jebusiaid,  a  henuriaid  Israel.  Gilgal. — Mae  o  leiaf  dri  lle  o'r 
enw  yma  yn  hanes  Israel — (1)  Gilgal  fJiljiiìiaJ,  ychydig  i'r  dwyrain  o 
Jericho,  tua  phum'  milldir  oddiwrth  yr  lorddonen,  a  dwy  filldir  o  Jericho. 
Dyma  y  lle  y  gwersyllodd  Israel  ar  eu  dyfodiad  drwy  yr  lorddonen,  ac 
yma  y  "  symudwyd  gwaradwydd  yr  Aipht "  (Jos.  iv,  19),  (2)  Gilgal 
(JiljiliaJ,  lle,  saith  milldir  i'r  gogledd  o  Bethel,  a  thair  milldir  ar  ddeg  i'r 
deheu  o  Sichem.  Hwn  yw  y  lle  a  grybwyllir  mor  fynych  yn  hanes  Eliseus 
(Jos.  ix.  6  ;  2  Bren.  ii.  1).  (3)  Gilgal  fJiìjiiliehJ  y  sonir  am  dani  yn  Jos. 
xii.  23,  yû.  nyíFryn  Saron  i'r  gogledd  o  Antripatris.  Yn  ol  yr  esboniad  a 
fabwysiedir  yn  y  nodiadau  hyn,  yr  ydys  yn  golygu  wrth  y  "  Gilgal,"  yn  yr 
adnod  hon,  y  cyntaf  o'r  lleoedd  hyn.  Gwrthyd  yr  esbonwyr  sydd  yn  tybied 
mai  cenad  ddynol  3'cloedd  hon  yr  eghirhad  hwn,  oherwydd,  yn  ol  eu  tyb 
hwynt,  y  lleferir  yma  am  adeg  pan  yr  oedd  y  tal^ernacl  wedi  ei  sjanud  o 
Gilgal  i  Siloh.  Ond  y  mae  hyn  ar  y  dybiaefch  fod  yr  amgylchiadau  a  gof- 
nodir  yma  wedi  cymeryd  lle  ar  ol  marwolaeth  Josua.  Yr  ydym  ninau,  o'r 
tu  arall,  yn  maentumio  mai  amgylchiadau  yn  ysfod  hyiryd  Josua  a  gofnodir 
yma,  a  bod  yma  bwynt  pwysig  o  amseryddiaeth  i  brofi  i'r  genadwri  hon 
gael  ei  danfon  yn  fuan  ar  ol  symud  y  gwersyll  o  (4ilgal ;  ac  yn  ystod  yr 
amser,  neu  yn  fuan  ar  ol  i'r  amgylchiadau  a  gofnodir  yn  Barn.  i.  36, 
gymeryd  lle,  a  bod  yr  angel  a  fu  gyda  hwynt  o'r  blaen  (Ex.  xxiii,  20 — 23  ; 
xxxiii.  1 — 4 ;  Jos,  V.  10 — 13)  yn  symud  i'w  canlyn,  Ac  wrth  gymharu 
adn.  6,  o'r  benod  hon,  â  Jos.  xxiv.  27,  28,  yr  ydym  braidd  yn  tybied  mai 
at  y  genadwri  hon  y  cyfeirir  yno.  Bochim. — Ystyr  y  gair  ydyw 
<jalarwyr ;  enw  a  roddwj'd  ar  gyfrif  yr  hyn  a  ddynodir  yn  adn,  4.  Ni 
chlybuwyd  son  am  yr  enw  mwyach.  Gan  y  tybir  fod  y  tabernacl  ai  }■ 
pryd  yn  Siloh,  efallai  newydd  gael  ei  symud  yno,  nid  anghyson  ydyw 
meddwl  mai  yno  y  Iju  hyn,  ar  adeg  un  o'r  prif  ŵyliau,  pryd  y  byddai  y 
bobl  wedi  ymgynull  gerbron  yr  Arglwydd.  Rhodchvyd  andygiadau  felly 
ar  adegau  o  ddirywiad  mawr  (Ex.  xiv.  10;  xxxiii,  9;  Num.  xii.  5;  xiv. 
10,  19  ;  XX.  6.  Dygais  ehwi  i  fyny. — Mae  y  ferf  lion,  diryn,  yn  yr 
Hebraeg  yn  yr  amser  anorphenol  yma,  er  dangos  fod  y  gwaith  hyd  yma 
yn  anorphenol,  a  l)od  eu  hanufudd-dod  hwy  yn  ei  gadw  felly.  Dywedir 
fod  yr  holl  ymadroddion  hyn  yn  yr  Hebraeg  mewn  ffurf  anghyffredin,  ac 
yn  cyfeirio,  o  bosil>l,  at  y  geiriau  a  lefarodd  yr  angel  wrtli  Moses  yn  y 


20  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    II. 

2  byth.  Na  wnewch  chwithaug'yfamod  â  thrig-olion  y  wlad 
hon  ;   oud  bwriwch  i  lawr  eu   hallorau  :    eto  ni  wrandaw- 

3  soch  ar  fy  llef :  paham  y  g^wnaethoch  hyn  ?  Am  hyny  y 
dywedais,  Ni  yraf  hwynt  allan  o'ch  bhien  chwi  :  eithr 
byddant  i  chwi  yn  ddrain  yn   eich   ystlysau,  a'u  duwiau 

4  fydd  yn  fagl  i  chwi.  A  phan  lefarodd  angel  yr  Arglwydd 
y  geiriau  hyn  wrth  hoU  feibion  Israel,  yna  y  bobl  a  ddyrch- 

5  afasant  eu  llef,  ac  a  wylasant.  Ac  a  alwasant  enw  y  lle 
hwnw  Bochim  :   ac  yna  yr  aberthasant  i'r  Arglwydd. 

6  A  Josua  a  ollyngodd  y  bobl  ymaith  ;   a  meibion  Israel  a 

7  aethant  bob  un  i'w  etifeddiaeth,  i  feddianu  y  wlad.  A'r 
bobl  a  wasanaethasant  yr  Arglwydd  hoU  ddyddiau  Josua, 
a  holl  ddyddiau  yr  henuriaid  y  rhai  a  fu  fyw  ar  o\  Josua,  y 
rhai  a  welsent  lioll  fawr-waith  yr  Arglwydd,    yr  hwn  a 

S  wnaethai  efe  er  Israel.      A  bu  farw  Josua  mab  Nun,  gwas 


herth  (Ex.  iii.  6 — 8).  OeUir  meddwl  fod  cyfeiriad  gan  amryw  o  ymad- 
loddion  y  benod  lion  at  y  gyfraith  ysgrifenedig,  ac  yn  pen.  iii.  4,  ceii- 
cyfeiriad  pendant  ati. 

2.  Noda  yr  angel  ynia  y  ddwy  ran  o'r  cyfamod  a  dorasid  ganddynt,  sef, 
\mgyfamodi  â'r  Canaaneaid,  a  pheidi(^  a  bwrw  i  lawr  eii  hallorau  (Deut.'' 
Vii.  2,  .5). 

3,  4,  5.  Am  hyny. — Y  pethau  gofnodir  yn  yr  adnod  ílaenorol. 
Prin  y  niae  y  darlleniad  presenoi  yn  cyìleu  yr  ystyr  yma.  Y  meddwl 
ydyw,  "  Am  hyny  yr  ydwyf  finau  yn  dywedyd  yn  awr — yv  ydwyf  yn 
datgan,  Xi  yraf  hwynt  aUan."  Y  datganiad  hwn  o'i  Ijenderfyniad  gaii 
yr  angel  a  l>arodd  i'r  bobl  wylo. 

(d)  Marwolaeth  Josna  (pen.   ii.   (î    -10). 

6.  íiydag  ychytUg  iawn  o  wahaniaeth,  y  niae  yr  adian  yr  im  à  Jos. 
xxiv.  28     31.     Cyndiarer  Jos,  x.xii.  6. 

7.  Holl  ddyddiau  Josua,  a  holl  ddyddiau  yr  hen- 
uriaid.  Nis  geUir  penderfynu  i  sicrwydd  pa  faint  o  aniser  a  olygir 
Niiia,  gaii  nas  gcllir  pcîiderfynii  dy(hliau  yr  lienuriaid,  na  iiyd  tymhor 
Uywodraclhol  Josua.  A  chaniatíiu  fod  .Josua  yn  gyfocd  à'i  gyd-ysbíwr, 
(Jalcb,  yr  ydocdd  tua  pedwar  ugain  ocd  pan  y  daetli  i  (íanaan,  a  ì)u  farw 
pan  yn  1  \()  ocd  ;  fcliy,  bu  yn  blucnori  am  tua  deg-ar-hugain  o  llynyddoedd. 
Yr  hcnuriaid  hyn  ocddynt  y  rliai  ocdd  yn  ddigon  h(*n  i  golio,  ac  i  gymeryd 
rhan  yn  ihyfelocdd  (Janaan.  (îaiicm  dybio  iddynt  oU  t'cirw  yn  udien  tuag 
ugain  mlyncdd  ar  ol  Josua.  Ma  wr- wa  ith .  Ediychir  ar  yr  holl 
weithiedocdd  a  wnaethai  Duw  i  Isiacl  yn  un  cyfanwaith,  yn  rhanau  o  un 
drefn  oru(;hcI. 

8.  Gwas  yr  Arglwydd.  -Tcitl  a  roddid  yn  aibcnig  i  Müses  ; 
ond  na  roddwycl  erioed  i  Josua  hyd  nes  y  bu  farw  (Joh.  xxiv.  29). 


Pen.    II.]  MARWOLAETH    JOSUA  27 

yr  Arglwydd,  yn  fab  dengmlwydd  a  chant.  A  hwy  a'i 
chiddasant  ef  yn  nherfyn  ei  etifeddiaeth,  o  fewn  Timnath-  9 
heres,  yn  mynydd  Ephraim,  o  du  y  gog-ledd  i  fynydd 
Gaas.  A'r  hoU  oes  hono  hefyd  a  gasglwyd  at  eu  tadau  : 
a  chyfododd  oes  arall  ar  eu  hol  hwynt,  y  rhai  nid  adwaen-  10 
ent  yr  Arglwydd,  na'i  weithredoedd  a  wnaethai  efe  er 
Israel. 


9.  Timnath-heres  (Rhan  yr  haLil).— Dyma,  fe  ddichon, 
yiloedd  ei  henw  gwieiddiol,  yr  hwn,  efallai,  a  newiíUwyd  gan  Josua  i  fod 
yn  Timnath-'<trah  ( Rhan  ehelaethj  Jos.  xix.  öO.  Darllena  y  LXX.  Timnath- 
serah  yn  y  fan  lion  liefyd.  Ceir  dwy  dybiaeth  ani  leohad  Timnath-serah. 
\ì)  Tyl)ia  anu yw  niai  lìe  o'r  enw  Tibneh,  yn  nghẁr  de-orllewinol  rhandir 
Hphraim,  tua  chwe'  niiUdir  i'r  gogledd  o  Gophna  ( Djiifna),  a  thua  phum' 
niüldir  i'r  gogledd-orUewin  o  Lydda,  ydyw.  Ymddengys  mai  hon  oedd 
tyb  Jerome,  a  dadleua  Tristram  yn  gryf  iawn  drosti.  Cymer  Ffrancwr,  o"r 
■enw  Yictor  Cuerin,  iddo  ei  hun  yr  anrhydedd  o  fod  wedi  ei  darganfod  ; 
ac  yn  1870,  wrth  gloddio  o  fewn  un  o'r  bedd-ogofäu,  a  dybid  y  fwyaf 
anrhydeddus  (y  mae  y  lle  yn  llawn  ohonynt),  daeth  darganfyddwr  arall  o 
liyd  i  nifer  o  geryg  llymion,  yn  ateb  i  "  gyllyll  llymion  "  (Jos.  v.  2),  y  rhai, 
yn  ol  darlleniad  y  LXX.,  o  Jos.  xxiv.  30,  a  gladdesid  gyda  Josua  yn  ei 
fedd.  (2)  Conder,  gan  ddiWn  y  traddodiad  luddewig  a  Samaritanaidd,  y 
rhai,  ar  bynciau  ü"ì-  fath,  ydynt  yn  gyfuniad  pwysig,  a  ddyry  Timnath- 
serali  mewn  pentref  o'r  enw  Kefr  Haris  (Htre-sj ,  tua  saith  mihdir  i'r  gog- 
ledd  o  Tibneli,  a  thua  deng  milldir  i'r  de-orllewin  o  Sichem.  Mae  safle 
Mynydd  (iaaH  vn  hollol  anhysbys  ;  yn  unig  cyfeirir  ato  yn  2  Sam.  xxiii. 
30;  Ì  Cron.  xi.  32. 

10.  A'r  holl  oes  hono  .  .  .  oes  arall. — Wrth  yr  "  oes 
hono  "  y  golygir  y  Ihiaws  oeddynt  mewn  oedran  gwŷr  yn  adeg  goresgyniad 
•Canaan.  Xodwedd  yr  oes  hono,  yn  neiUduol  ar  ol  marwolaeth  Josua, 
ydoedd  gwendid — rh}'  wan  i  Iwyr-orchfygu  y  Canaaneaid  (pen.  i.).  Wrth 
■eu  traed  fe  dyfodd  i  fyny  "  oes  arall,"  a  nodwechhd  gan  lygredigaeth  hŷf  a 
beiddgar— syrthiasant  i  bob  rhysedd  mewn  eihin-addohaeth.  Fe  droes 
t/ivendid  un  oes  i  fyned  yn  erbyn  pechodau  cyhoeddus,  yn  hyfdra  rhyfygns 
yn  yr  oes  ddilynol  i'w  cofleidio.  Cyn^-rch  yr  "  oes  hono  "  ydyw  yr  "  oes 
aralh"  Canlyniad  gwendid  i  fwrw  i  lawr  allorau  Baal  ydoedd  nerth  yn  y 
meibion  i  oÔYj'mu  i  J^aah 

(2.)    ArDREM    AR   YR   IIANES   SYDD    I    CAEL    EI    DDAnTîLYGU    YN    Y   LlYFR 

(pen.  ii.   11  ;   iii.   7). 

Yma,  mewngwirionedd,  y  dechreua  yv  adroddiad  am  yr  hyn  agymerodd 
le  ar  ol  marirolaeth  Jo.siia,  am  yr  hyn  ni  ddywedwyd  dim  yn  y  benod 
gyntaf.  Amgylchiadau,  yn  ein  brj'd  ni,  wedi  cymeryd  lle  yn  ystod  diwedd 
otn  .Josua  a  gofnodwyd  o"r  blaen  ;  ond  jana  mynegir  pa  fodd  y  bu  pethau 
ar  ol  ei  farw.  Darfu  i'r  genedl,  er  yn  wan  ac  anmhertfaith,  wasanaethu  yr 
Arglwydd  }n  weddol  lioll  ddyddiau  .Josua ;  eithr  wedi  ei  farw,  ac  yn 
ncillduol  wedi  i'r  holl  gydoeswyr  eiddil  oedd  ganddo  gael  eu  casglu  at  cii 
tadau,  ymollyugodd  Israel  i  wneuthur  yr  hj'n  oedd  ddrwg  yn  ngolwg  yr 


28  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Peil.    II 

1 1  A  meibion  Israel  a  wnaethant  ddrygioni   yn  ng^olwg  yr 

12  Arglwydd,  ac  a  wasanaethasant,  Baalim  :  Ac  a  wrthod- 
asant  Arglwydd  Dduw  eu  tadau,  yr  hwn  a'u  dygasai 
hwynt  o  wlad  yr  Aipht,  ac  a  aethant  ar  ol  duwiau  díeithr, 
sef  rhaì  o  dduwiau   y  bobloedd   oedd  o'u   hamg-ylch,  ac  a 

13  ymgrymasant  iddynt,  ac  a  ddig-iasant  yr  Arglwydd.  A 
hwy  a  wrthodasant  yr  Arglwydd,  ac  a  wasanaethasant 
Baal  ac  Astaroth. 

14  A  llidiodd  digllonedd  yr  Arglwydd  yn  erbyn  Israel ;  ac 


Arglwydd.  O  adnod  14  i  ddiwedd  yr  adran  hon  (pen.  iii.  7),  crynhoir  i 
fyny  holl  gynwjs  y  lljfr,  yn  nghyda sylwadau  yr  ysgrifenydd  ysprydoledig 
ei  hunan  ar  y  fieithiau. 

(a)  Dirywiad  y  Genedl  ar  ol  marwolaeth  Josua  (adn.  11 — 28). 

11,  12. — A  wnaethant  dclrygioni. — Mae  y  gwreiddiol  yn 
rymusach,  A  wnaethant  y  drygioni,  gan  ol^'gu  arbenigrwydd  neillduol, 
fel  y  drwg  a  ddygasai  arnynt  yr  holl  drychinebau  a  goff'eir  yn  y  llyfr  hwn, 
Dyma  yr  ymadrodd  a  ddefnyddir  bob  amser  yn  yr  Hen  Destament  i  osod 
allan  gwj-mp  y  genedl  i  eilunaddoliaeth.  Defnyddir  ef  amryw  weithiau  yn 
y  llyfr  hwn,  i  osod  allan  yr  encih'adau  hyny  oddiwrth  Dduw  yn  hanes  y 
genedl,  a  ddygent  arnynt  y  gelynion  i'w  gormesu,  sef  pen.  iii.  7,  12  ;  iv.  1; 
X.  6  ;  xiii.  1.  Defnyddir  gair  arall  yn  pen.  viii.  33,  i  ddesgritio  eu  gwrth- 
giliad  yn  amser  Abimelech.  Yr  ymadrodd  cyferbyniol  3xlyw,  "  a  wnaeth- 
ant  yr  hyn  oedd  uniawn  yn  ngolwg  yr  Arghvydd  "  (1  Bien.  xv.  ;"),  11). 
Baalim. — Y  Uuosog  o  Baal.  Ystyr  llythyrenol  y  gair  yw  Arglwyddi. 
Hwn  oedd  prif  eilun-dduw  y  Canaaneaid,  megis  ag  yr  oedd  Ashtoreth  (y 
lluosog,  Ashtaroth),  eu  prif  eilun-dduwies.  Defnyíldid  y  rhif  luosog,  fel 
hyn,  i'w  osod  allan,  efalhii,  (1)  oherwydd  y  gwneid  gwahanol  ddelwau 
ohono,  (2)  neu  yr  addolid  ef  mewn  gwahanol  ííurfiau  a  gwahanol  leoedd. 
Mae  lluosogrwydd  yr  enwau,  personau  a  lleoedd,  y  cysylltir  Baal  cà  hwynt, 
megis  Baal-gad,  Baal-hermon,  &c.,  yn  profi  cyffredinohwydd  yr  addoliad  a 
(lelid  iddo  cyn  dyddiau  .Tosua.  Megis  y  cysylltir  Ashtorcth  á'r  lloer,  felly 
tybia  rhai  y  cysylltid  Baal  â'r  liaul,  fel  yr  haul-dduw,  a  ffynoncll  ])ob 
bywyd  naturiol.  ErciU  a  dyì)iant  y  cysylltid  àg  ef,  nid  yn  unig  briodol- 
iaethau  yr  liaul,  citlir  eiddo  riiai  o'r  ser  hefyd,  yn  neiîlduol  Mawrth  a 
Sadwrn  ;  fclly  ci  fod  3'n  cynrychioli,  nid  yn  unig  darddiacl  a  chynhaliaeth 
bywyd,  ond  hcfyd  l^riodoliaethau  dinystr.  Ymae  yn  amlwg,  modd  bynag, 
fod  addoliad  Baal  yn  aílan  a  dinyslriol  i  bob  rhinwcdd,  ac  am  hyny  yn 
fiieidd-dra  yn  ngolwg  yr  Arglwydd. 

13.  Ashtaroth. — Y  lluosog  o  A.shtoreth.  DefnycMir  y  gair  yn  ei 
Ifurf  unigol  yn  1  Brcn.  xi.  5—33  ;  2  Bren.  xxiii.  13.  Addolid  iii,  íel  yr 
ymdílcngyH,  fel  y  Iloer-dduwics,  ac  licfyd  fel  (iwener  f  ì'euiiNj.  Y  mae  yr 
Ijyn  a  ddywedwyd  uchod  am  Baal  yn  l)rio(lol  am  AsÌitorctii,  gyda'r  gwa- 
haniaetli  o'r  nodwedd  fenywaidd  a  l^riodolid  iddi. 

14,  Anrheitliwyr.  ííair  na  ciicir  moiiono  ond  yma,  ac  yn  2  Jken. 
xvii.  20.  Ac  eíe  a'u  gwertiiod(d.  (îair  yn  ^^olygu  gweitiired 
farnol  o  eiddo   Duw  yn   cu    riioddi   liwynt  i  fyny   yn  iioTlol  i  ddwylaw  ea* 


Pon.    II.l     niRYWlAD    V    GENEDL    AR    OL    MARW   JOSUA.  29 

ote  a'u  rlioddodd  hwynt  yn  llaw  yr  anrheithwyr,  y  rhai  a'u 
hanrheithiasant  hwy  ;  ac  efe  a'u  gwerthodd  hwy  i  law  eu 
i^ehnion  o  amo^ylch,  fel  na  allent  sefyll  mwyach  yn  erbyn 
eu  g-elvnion.  I  ba  le  bynag  yr  aethant,  llaw  yr  Arglwydd  15 
oedd  er  drwg-  yn  eu  herbyn  hwynt ;  fel  y  llefarasai  yr 
Arglwydd,  ac  fel  y  tyngasai  yr  Arglwydd  wrthynt  hwy  : 
a  bu  g'yfyng'  iawn  arnynt. 

Eto  vr  Arglwydd  a  g-ododd  farnwyr,  y  rhai  a'u  hachub-   16 
odd  hwynt  o  law  eu  hanrheithwyr.      Ond  ni  wrandawent   17 


gelynion.     Y  drychfeddwl  yn  ddiau  ydyw  gwerthu  i  gaeth-wasanaeth,  a'r 
oyfeibyniol  ydyw  prynedigaeth.     Gwêl  nodiad  adn,  16. 

15.  Fel  y  llefarasai. — Gwêl  Lef.  xxvi.  17  ;  Deut.  xxviii.  25. 

16.  A  gododd  farnwyr. — Dyma  y  lle  cyntaf  y  defnyddir  y  gair 
••  l)arnw3^r."  Dangosir  yma  fod  y  cyfamod  toredig  yn  cynwys  darpar- 
iaethau  y  cyfamod  gras,  ac  mai  yr  Hwn  a'u  gwerthodd  ydoedd  hefyd  eu 
(Twaredwr.  Am  swj^dd  y  barnwyr,  gwêl  nodiadau  yn  y  Rhagarweiniad. 
Yr  un  modd  ag  y  darfu  i  genedl  Israel,  ar  ol  hyn,  fabwysiadu  y  teitl  o 
frenin  oddiwrth  y  cenedloedd  amgylchynol,  felíy  cawsant  yr  enw,  beth 
l)\Tiag  am  y  swydd,  o  farnwr  oddiwrth  y  Phoeniciaid.  Mae  y  gair  Hebraeg, 
Shophet,  Shophetim,  a  gyíieithir  "barnwyr"  genym  ni,  yr  un  a  gair  a  geir 
yn  fjTiych  mewn  hên  gerf-ysgrifau  Phoîniciaidd  i  ddynodi  teitl  y  barnwyr 
cenedlig  ;  felly,  y  mae  y  gair  yn  dangos  dylanwad  arferion  y  cenedloedd 
eylchynol  ar  bobl  etholedig  yr  Arglwydd.  YmddengjAs  fod  y  swydd  ar  y 
cyntaf  yn  Israel  yn  achlysurol,  afreolaidd,  ac  ansicr,  ond  yn  tueddu  yn 
raddol  at  sefydlogrwydd  a  pharhad.  Am  Othniel,  EÌiwd,  a  Samgar,  nis 
gwyddom  a  oeddynt  }■  n  barnu  ond  yn  j^stod  y  cyfwng  neillduol  y  galwyd 
hwynt  allan  ganddo.  Yn  hanes  Deborah  a  Gedëon,  gwelwn  arwyddion  eu 
bod  yn  barnu  dros  eu  hoes.  Yn  yr  olyniaeth  ddilynol  o  farnwyr  distadl, 
gwelwn  fod  y  swydd  megis  j^n  etifeddol  yn  eu  teuluoedd.  Ceir  meibion  ac 
ẃyrion  yn  etifedcíu,  os  nad  gallu,  o  leiaf,  pomp  ac  urddas  eu  tad  neu  eu 
teidiau  (pen.  x.  3,  4  ;  xii.  S — 14).  Ac  o'r  diwedd  ceir  y  ddwy  swydd,  a 
fuont  ar  wahân  yn  nechreu  y  cyfnod — y  swydd  oíFeiriadol  a'r  farnol — yn 
cael  eu  huno  yn  Eli  a  Samuel ;  a  gwelir  y  priodolir  i  feibion  y  diweddaf  o'r 
ddau  hyn  y  gwaith  a  berthyn  i  farnwr  fel  y  deallir  y  gair  yn  yr  oesoedd 
liyn  (1  Sam.  viii.  3).  Y  rhai  a'u  hachubodd. — Ceir  dau  air — un 
yn  golygu  gwaredu,  ac  a  gyfieithir  felly  yn  pen.  vi.  9  ;  viii.  34 — ac  un  arall, 
y  gair  mawr  yn  y  llyfr  hwn,  yn  golygu  achiib,  ac  a  gyfieithir  felly,  neu  a 
ddylai  gael  ei  gyfieithu,  yn  mhob  un  o'r  lleoedd  canlynol  yn  y  llyfr  :  pen. 
iii.  9,  15,  31  ;  viii.  22;  x.  1,  12,  13,  14;  xii.  2,  3;  xiii.  5.  Ý  fath  ydyw 
safle  ddyrchafedig  awdwr  y  llyfr  hwn,  fel  y  mae  cysgod  gwirioneddau 
mawrion  ysprydol  yr  iachawdwriaeth  yn  dyfod  i'r  golwg  jni  y  "  gwerthu," 
ynadn.  14,  ac  yn  y  "  prynu,"  neu  yr  "  achub,"  yn  yr  adnod  hon.  Achubai 
y  barnwyi'  hyn  Israel  drwy  ddwyn  y  bobl  yn  ol  yn  heddychlawn  i  gadw 
cyfiaith  Moses,  a  gweinyddu  barn  ac  uniondeb  ;  ond  yn  benaf  drwy  wein- 
yddu  Imrnedigaethau  ar  elynion  yr  Arglwydd,  ac  felly  ryddhau  ei  bobl  o 
taw  eu  gelynion. 

17.  Puteiniasant. — Dylid  deall  y  gair  hwn,  yn  ffigyrol  yn  benaf. 


30  LLYFR    Y    BARNWYR. 

chwaith  ar  eu  barnwyr  ;  eithr  puteiniasant  ar  ol  duwiau 
díeithr,  ac  ymi^-rymasant  iddynt  :  ciliasant  yn  ebrwydd  o'r 
ffordd  y  rhodiasai  eu  tadau  hwyntynddi,  g-an  wrandaw  ar 
orchymynion  yr  Arglwydd  ;  07id  ni  wnaethant  hwy  felly. 
iS  A  phan  godai  yr  Arglwydd  farnwyr  arnynt  hwy,  yna  yr 
Arglwydd  fyddai  gyd  á'r  barnwr,  ac  a'u  i^waredai  hwynt 
o  law  eu  gelynion  holl  ddyddiau  y  barnwr  :  canys  yr 
Arglwydd  a  dosturiai  wrth  eu  gruddfan  hwynt,  rhag*  eu 

19  gorthrymwyr  a'u  cystuddwyr.  A  phan  fyddai  farw  y 
barnwr,  hwy  a  ddychwelent,  ac  a  ymlygrent  yn  fwy  na'u 
tadau,  gan  fyned  ar  ol  duwiau  díeithr,  ì'w  gwasanaethu 
hwynt,  ac  i  ymgrymu  iddynt  :  ni  pheidiasant  á'u  g^weith- 
redoedd  eu  hunain,  nac  â'u  ffordd  wrthnysig. 

20  A  digllonedd  yr  Arglwydd  a  lidiai  yn  erbyn  Israel  :  ac 
efe  a  ddywedai,  Oblegid  i'r  genedl  hon  droseddu  fy  nghyf- 
amod  a  orchymynais  i'w  tadau  hwynt,  ac  na  wrandawsant 

21  ar  fy  llais  ;   Ni  chwanegaf  finau  yru  ymaith  o'u  blaen  hwynt 

22  neb  o'r  cenhedloedd  a  adawodd  Josua  pan  fu  farw  :  1 
brofi  Israel  trwyddynt  hwy,  a  gadwent  hwy  ffordd  yr 
Arglwydd,    gan    rodio   ynddi,    fel   y   cadwodd   eu   tadau 


am  eu  gwaith  yn  gadael,  drwy  eilun-addoliaeth,  y  T)uw  yr  oeddynt  wedi 
cu  dyweddìo  iddo  (Jer.  ii.  2  ;  Ezec.  xvi.)  ;  a  hefyd  yn  llythyrenol  am  y  rliai 
oedd  yn  myned  ar  ol  Baal  ac  Astharoth  (Exod.  xxxiv.  lö,  16  ;  Num.  xxv.). 
Ymgrymasant  iddynt. — Cyfeiriad,  fe  ddichon,  at  y  Dwyreinwyr 
yn  eu  defosij'nau  yn  ymgrymu  nes  cyffwrdd  eu  talcenau  yn  y  llwch. 

18,  19.  Yr  Argiwydd  fyddai  gyda'r  barnwr. — Fel  y 
bu  gyda  Moses  a  Josua  (Jos.  i.  0),  y  feddyginiaeth  i  Israel  ydoedd  cyfodi 
l)arnwr — cyfodi  offeryn  neiUduol ;  ond  yr  elfen  hanfodol  yn  y  waredigaeth 
vdoe(kl  fo(l  Duw  gydag  ef.  Cymharer  yr  holl  baragra])h  hwn  â  Sahii  cvi. 
;i4,  8(j,  lle  y  ceir  lluaws  o  ymadroddion  cytfelyb.  Y  mae  yr  adnodau  hyn 
yn  dalfvriad  o  hanes  y  cyfnodau  o  enciliadau  oddiwrth  yr  Arglwydd,  a 
})hob  gWrthgiliad  yn  gadael  y  genedl  yn  ddyfnach  mewn  dirywiad. 
Gwrthnysig. — Yr  un  gair  ag  a  gyíieithir  "gwargaled''  (Kx.  xxxii. 
'.) ;  xxxiii.  .S  ;  Deut.  ix.  0,  13). 

20.  I'r  genedl  hon.— Y  mae  i'r  Arglwydd  son  am  ei  bobl  ei  hun 
íel  "y  ìjobl  hyn,"  yn  swnio  gyda  diystyrwcli,  fel  ])e  llefaiai  am  rai  o'r 
«enedloedd  cylchynol.     Cymharer  Es.  vi.  9,  10  ;  viii.  I(i. 

21,  22,  23.  Ni  chwanegaf  finau  yrii  ymaith.— Ail- 
adroddiad  yw  y  l)ygylliiad  liwn  o'r  hyn  a  geir  yn  adn.  \\ ;  yn  unig  mynegir 
hyn  yma  mewn  gciriau  cryfacli.  Nis  gellir  gwybod  pa  fodd  yr  hysbyswyd 
bwynt,  ai  drwy  angel,  neu  biophwyd,  neu  Urim  a  'riiumim.  Dichon  eu 
bo(l  yngoHod  allan  yi- liyn  a  basiai  drwy  y  meddwl  Dwyfol,  acyn  esbonioym- 
ddygiad  Duw  tuagatynt.  Y  mae  adn.  22  a  2.'^  yn  egiurhad  yr  lianesydd  ar 
eiriau  diweddaf  Duw  yn  adn.   21.     Mor  belled  ag  y  gellir  casglu  y  mae 


Pen.    III.  I    V  CENEDLOEDD  A  ADAWYD   I   BROFI   ISRAEL.  3I 

liwynt,  neu  beidio.      Am  hyny  yr  Arglwydd  a  adawodd  y   23 
cenhedloedd  h\n\-,  heb  eu  g"yru  ymaith  yn  ebrwydd ;   ac  ni 
roddodd  hwynt  yn  llaw  Josua. 

olyiiiad  hanesyddol  yr  adnodauhyn  fel  y  canlyn  : — pen.  ii.  13  ;  yna  adn.  20  ; 
yna  pen.  iii.  8.  Yniddeng^'s  nad  yd^'w  y  paragraphau  rhyngddynt  ond 
sylwadau  casglydd  yr  hanes,  ac  yn  cyfeirio,  dybygid,  at  amgylchiadau 
diweddarach.  Fe  wehr  fod  y  paragraph  sydd  yn  diweddu  pen.  iii.  7,  yn 
dyhenu  hron  yn  3'r  un  geiriau  a  pen.  ii.  13  ;  yna  y  mae  yr  adroddiad  o 
pen.  iii.  8,  yn  mlaen  j^n  wir  olyniad  hanesyddol  o  pen.  ii.  13. 


PENOD    IIL 


^'^YMA  y  cenhedloedd  a  adawodd  yr  Arglwydd  i  brofì   i 
Israel  trwyddynt,    (se/  y  rhai   oU  ni  wyddent  gwbl  o 


D 


I'en.  iii.  1 — 7. — Y  cenedloedcl  a  adawyd  i  hrojì  Israel,  ac  ejfeithiaii 
drygionus  yììigijfeillaclL  á  hiognt.  8 — 11. — Gorthrium  Cusaii- 
risathaim,  giuaredigaeth  drwy  Othniel,  a'r  wlad  yn  cael  gorphìuijs 
ddeugain  mhjnedd.  12 — 14. — Gorthrium  gan  y  Moabiaid,  a 
chenedloedd  creill,  dan  Eglon  am  ddeunaiu  mlynedd.  15 — 30. — 
Ehwd  yn  Uadd  Eglon,  ac  yngiuaredu  Israelgan  roddi  llonydd'wcìi 
i'r  wìad.  ain  ddengain  mlyncdd.  31. — Y  waredigaeth  drwy 
Samgar. 

(h)  Desgrífiad  ó'r  ceiiedloedd  a  adawyd  i  hrofi  Israel  (pen.  iii.  1 — 7). 

1.  IDyma  y  cenedloedd. — Yr  un  rhai  a'r  "  cenedloedd  hyny'" 
yn  pen.  ii.  23,  ond  \n  unig  fod  yma  ddesgrifìad  manwl  ohonynt.  Y"ma,  ac 
3'n  yr  adnod  hono,  defnyddir  yr  un  gair,  a  hwnw  yn  air  tra  neillduol — "  a 
adawodd ''  neu  a  oddefodd  yr  Argiwydd.  Nid  dj'ma  y  lle,  o  hosibl,  i 
hrofi  moesoldelj  ac  uniondeb  goresgyniad  y  Canaaneaid.  Mor  wir  ag  y 
gosodir  y  meddiant  o  Ganaan  allan  fel  rhâd  rôdd  Duw  i'r  Israeliaid,  felh' 
gosodir  allan,  bol)  amser,  fod  concwest  y  wlad  yn  weithred  o  farnedigaeth 
gj-fiawn  yn  erbyn  ei  phreswylwyr  yn  herwydd  eu  pechodau  fìiaidd. 
Desgrifir  hwynta'u  gwlad  fel  yn  eu  chwydu  allan  ohoni  (Lef.  xviii.  25 — 30  ; 
Deut.  xii.  29—31),  a'r  Arglwydd,  oherwydd  hyny,  yn  ymweled  â'u  han- 
wiredd  arnynt  hwy.  Ond  ni  ddisgynodd  y  farn  arnynt  yn  sydyn.  Dis- 
gwyliodd  yr  Arglwydd  500  mlynedd  am  iddynt  edifarhau  ;  pan  oedd  y  farn 
ar  ddechreu,  cawsant  ddigon  o  rybuddion.  Cymerodd  yr  Arglwydd  y 
rhyfelgyrch  i'w  law  ei  hunan  ;  nid  oedd  yr  Israeliaid  ond  offeiynau,  ac,  fel 
\'  cj'fryw,  yr  oeddynt  i  ymgadw  rhag  halogi  eu  hunain  drwy  yspeilio  y 
<;enedloedd  hyny,  nac  i  ymgaledu  drwy  greulondeb  tuagatynt,  ac  yr  oeddynt 
hwythau  i  feddianu  y  wlad  ar  yr  amod  o  gadw  eu  hunainyn  bur  a  sanctaiihì, 
yr  hyn  ni  wnaethai  y  Canaaneaid.  Mewn  gwirionedd  bu  cleddyf  yr 
Israeliaid  yn  fendith  i'r  byd  hyd  ddiwedd  amser.  I  brofi  Israel. — 
Y  rheswm  gwreiddiol  nad  oeddynt  i  gael  eu  gyru  ymaith  ar  unwaith  oedd, 


32  LLYFR    Y    BARNWYR  [Pen.    III. 

2  ryfeloedd  Canaan  ;    Vn  unig-  i  beri  i  genhedlaethau  meib- 
ion  Israel  wybod,  i'w  dysg-u  hwynt  i  ryfel  ;  y  rhai  yn  ddîau 

3  ni  wyddent  hyny  o'r  blaen  ;)   Pum'  tywysog  y  PhiHstiaid, 
a'r  hoU  Ganaaneaid,  a'r  Sidoniaid,  a'r  Hefiaid  y  rhai  oedd 

)iad  ydoedd  Israel  mewn  mantais  i  gymeryd  meddiant  o'i-  wlad  ar  nnwaith 
(iv\.  xxiii.  29,  80)  ;  ond  yma  wele  reswm  ycliwanegol,  sef  i  broíi  fîyddlon- 
<leb  Israel.  Y  rhai  ni  wyddent  gwbl  o  ryfeloedd  Canaan,  oedd  y  rhai  a 
ddaethant  i  oedran  gwCr  ar  derfyn,  neu  yn  fiian  ar  ol  terfyn,  y  rhyfel  â'i 
Canaaneaid. 

2.  I'w  dysgu  hwynt  i  ryfel. — At  y  ddaii  reswm  a  nodwyd 
eisdes  dros  adael  y  cenedloedd  lieb  eu  gyru  ymaitli,  }'  mae  un  arall  yn  cael 
■ei  ychwanegu  yma,  sef  fod  eisieu  dysgu  yr  oes  oedd  yu  cyfodi  i  ymladd 
rhyfeloedd  yr  Arglwydd,  ac  yr  oedd  eisieu  ífydd  a  sancteiddrwydd  i  hyny 
(Sahn  xhv.  1 — ö).  Yr  oedd  marwolaeth  Josua  wedi  eu  gadael  heb  ddysg- 
aM'dwr  na  blaenor. 

3.  Pum'  tywysog  y  Philistiaid. — Ynllytliyrenol,arglwyddi. 
Dichon  fod  y  teitl  hwn  o  darddiad  Pha'niciaidd,  a  defn^'ddir  ef  yn  unig  at 
y  Philistiaid  (Jos.  xiii.  3;  Barn.  xvi.  ö,  8;  1  Sam.  vi.  4,  12,  1(5).  Arglwydd- 
iaethau  y  Philistiaid  oeddynt :  Gath,  Asdod,  Gaza,  Ascalon,  ac  Ecron. 
Y  Philistiaid  ( Dytithriaid  neu  ymfudiryr). — T^-bir  fod  y  bobl  hyn 
o  darddiad  Aiphtaidd  (Gen,  x.  14  ;  Deut.  ii.  23  ;  1  Cron.  i.  12).  Yn  Gen. 
X.  14,  dywedir,  "  Mizraim  hefyd  a  genedlodd  .  .  .  Chasluhim,  o'r  rhai 
y  daeth  y  Philistim  a  Chaplitorim."'  Ond  mewn  manau  ereill  (Deut.  ii.  23  ; 
Jer.  xlvii.  4;  Amos  ix.  7)  dywedir  eu  bod  yn  disgyn,  nid  o'r  Chasluhim, 
■eithr  o'r  Chaphtorim.  Dywedir,  fodd  bynag,  y  gellir,  yn  ol  yr  iaith  yn 
Gen.  X.  14,  a'r  un  modd  yn  1  Cron.  i.  12,  gyfnewid  trefn  yr  enwau,  a 
darllen  "  y  Chaphtorim,  o'r  rhai  y  daeth  y  Philistim  a'r  Chasluhim."  Mae 
pob  un  o'r  dulliau  uchod  yn  gosod  allan  eu  tarddiad  Ai))litaidd — eu  bod  yti 
hanu  o  Mi/,raim.  Mae  yr  ymadrodd  "  ynys  Caphtor"  (Jer.  xlvii,  4),  wedi 
arwain  amryw  ysgoleigion  i  feddwl  fod  y  cyfeiriad  at  ynys  Creta,  ac  felly 
fod  y  Caphtorim  yn  Gretiaid.  Ond  gall  y  gair  a  gyíieithir  "  ynys"  yn  yr 
adnod  uchod  olygu  hefyd  "  wlad "  neu  "lanau,"  Felly  gellir  cymeryd 
Caphtor  yn  gyfy.styr  â  Coptos,  un  o'r  hen  enwau  ar  yr  Ai|)ht.  Ceir  hanes 
aiu  y  l*iiilistiai(l  yii  nyddiau  Abraham  yn  Uwyth  o  fugeiliaid,  yn  nghylhniau 
(ierar  (Gen.  xxi.  32,  34;  xxvi.  1,  8);  a  phan  y  daeth  Israel  o'r  Aipht  yr 
oeddynt  yn  yr  un  ])arthau,  ond  wedi  tyfu  i  fod  mor  gryíion  fel  ag  i  fod  yn 
ddychiyn  i  Lsrael  (Kx.  xiii.  17  ;  xv.  14).  Erliyn  i  Israel  gyrhaedd  Canaan, 
yr  oeddynt  mewn  llawn  feddiant  o'r  gwastattir  h\iiH  -y  S/ujfhe/ah,  ar  yr 
arfordir,  o  afon  yr  Ai])ht  yn  y  deheu,  hyd  h^cron  yn  y  gogledd  (Jos.  xv.  4, 
47),  ac  wedi  yndîurfio  yn  gynghrair  gwladwriaethol  I>w3'sig  o  bum'  dinas  ; 
ac  y  mac  eu  hanes  dilynol  yn  dangos  eu  bod  wedi  cynydilu  mewn  gwareidd- 
iad  a  chelfyddyd,  a  biiont  ynelynion  ])ailiaus  i  Israel.  Ffaith  hynod  ydyw 
fod  y  Philistiaid,  gclynion  marwol  Israel,  wedi  rhoddi  eu  lienw  i  wlad 
Israel ;  oblegid  nid  ydyw  y  gair  /*al(sliua  ond  tl'iiif  ai'  y  gair  /*/LÌlis(ia. 
Ain  y  Cajiaaiif'a,i(/,  gwcl  nodiad  jien,  i,  4.  V  mae  yr  holl  genedloedd  a 
grybwyllir  yma,  oddigerth  yr  Heliaid,  wcdi  eu  nodi  nii  y  )»cnod  gyiitaf  o'r 
llyfr  hwn,  \'  I*/ii/is(iaid  yn  adn.  IH  ;  y  (,'ajMaii(MÌd  yn  adii.  27,  29,  30,  32, 
Jj3  ;  a'r  Sidouiaid  yn  adn.  31.     Yi^  Hefiaid.  -Golyga  ystyr  eu  henw 


Pen.    III.]    V  CENEDLOEDD  A  ADAWYD  I  BROFI  ISRAEL.  33 

yn  aros  yn  mynydd   Libanus,  o  fynydd  Baal-hermon,  hyd 
y  ffordd  y  deuir  i  Hamath.      A  hwy  a  fuant  i  brofi   Israel  4 
trwyddynt,  i  wybod  a  wrandawent  hwy  ar  orchymynion 
vr  Arglwydd,  y  rhai  a  orchymynasai  efe  i'w  tadau  hwynt 
trwy  law  Moses. 

A  meibion  Israel  a  drigasant  yn  mysg  y  Canaaneaid,  yr  5 


rai  yn  trigo  mewn  penfrefì.  Yn  nyddiaii  Jacob  trigent  yn  Sichem  (Gen. 
xxxiv.  2),  wedi  hyny  yn  (libeon  (Jos.  .xi.  19),  ac  yn  eithaf  y  gogledd 
(Jos.  xi.  3).  Mynydd  Libanus.  —  Y  mae  yr  ymadrodd  hwn  yn 
gysjdltiedig  â'r  Heíiaid  yn  unig,  fel  eu  cartrefle,  ac  nid  â'r  holl  genedloedd 
a  nodir.  Mynydd  Baal-hermon. — Oolyga  y  gair  "  Mynydd 
Libanus "  yr  hoU  gadwen  o  fynyddoedd,  enwog  drwy  yr  oesau,  am  eu 
llwyni  cedrwydd,  sydd  yn  ngogledd  Palestina ;  ond  nid  ydyw  y  gair 
••  Baal-hermon  "  yn  golygu  ond  rhan  neilldiiol  ohonynt.  Rhed  y  mynydd- 
oedd  hyn  yn  ddwy  gadwen  gyfochrog — y  nesaf  i'r  gogledd  a  elwir  Libanus, 
a"r  gyferbyniol,  Anti-Libanus,  a  dyíìryn  mawr  Coele-Syria  ( El-Bnl'eia)  yn 
rhedèg  rhyngddynt  ;  ac  ar  drwyn  deheuol  Anti-Libanus  y  mae  mynydd 
Hermon  (yr  nchelj,,  y  trum  uchaf  j^n  yr  holl  wlad  i  gyd,  yn  ymddyrchafa 
tua  9000  o  droedfeddi  uvrchlaw  wyneb  y  môr.  Gelwid  ef  gan  y  Sidoniaid, 
Sirion  (y  ddiry-froneg),  ac  weithiau  gelwid  ef  Sion  (y  dyrchafedig)  ;  ond 
gelwir  ef  yn  awr  Jehel-es-Sheikh — ^/^eîiaeíA.  y  mynyddoedd.  Edrj^cher  o'r  lle 
a  fyner  yn  ngwlad  Canaan — o'r  arfordir,  o  fynydd-dir  Samaria,  o  waelod 
dyÍFrj'n  yr  lorddonen,  i  fyny  tua'r  gogledd — fe  welir  Hermon  yn  terfynu  yr 
oîygfa,  ac  eira  oesol  ar  ei  gopa.  Tybir  iddo  gael  ei  alw  yn  Baal-hermon 
oherwj'dd  i  Baal  gael  ei  addoli  arno.  Feallai  mai  yr  un  lle  ydyw  "  Baal- 
hermon"  a  "  Baal-gad."  Cymharer  Jos.  xi.  17;  xii.  7  ;  xiii.  5  ;  1  Cron.  v. 
23.  Tebyg  mai  Banias — Cesarea  Philippi  y  Testament  Newydd,  yw  y  Ile 
y  cyfeirir  ato  yma.  Hamath. — Dyma  derfyn  eithaf  gogledd  gwlad 
Canaan  yn  nhjnnor  ei  llwyddiant  mwyaf  (Num.  xiii.  21  ;  xxxiv.  8  ;  1  Bren. 
viii.  65  ;  2  Bren.  xiv.  25),  megis  ag  yr  oedd  Cades-barnea  yn  derfyn  deheuoL 
Tref  ydyw  a  elwir  yn  bresenol  Haina,  i'r  gogledd  o  Damascus,  ac  ar  ben 
gogleddol  y  dyíîryn — dyffryn  Coele-Syria — sydd  yn  rhedeg  rhwng  Libanus 
ac  Anti-Libanus.  Y  mae  y  ffordd  y  denir  i  Hamath  yn  ddesgrifiad  cywir  o 
enau  y  dyíFi  yn  mawr  fel  \v  ymegyr  ai-  Hamath. 

4 .  Eglurhad  llawnach  yw  yr  adnod  hon  o'r  hyn  y  cyfeirir  ato  yn  adn.  1,  2. 

5.  Y  Canaaneaid. — Ymddengys  fod  trigolion  Canaan  yn  gymysg- 
edd  o  amrywiol  genedloedd  eithr  wedi  mabwysiadu  yr  un  iaith  Semitaidd, 
ac  wedi  dyfod  i'r  wlad  oherwydd  (1)  cj-fieusterau  masnachol  ei  harfordir ; 
(2)  ffrwythlonder  ei  dyíFryndir  ;  (3)  a  chadernid  ac  amddifFyniad  ei  mynydd- 
dir.  Tybia  rhai  fod  y  Canaaneaid  yn  enw  cyíFredinol  ar  holl  breswjdwyr 
y  wlad,  y  rhai  a  enwir,  wedi  hyny,  ar  y  rhestr  yn  ol  eu  henwau  cenetil- 
aethol.  Y  mae  absenoldeb  y  cysylltair  "  a'r  "  rhwng  y  gair  "  Canaaneaid  " 
a'r  "Hethiaid"  yn  fFafrio  y  golygiad  hwn  ;  ond  yn  ol  fel  y  ceir  yr  enwau 
hj-n  mewn  lleoedd  ereill  (Ex.  iii.  8),  ymddengys  fod  y  "  Canaaneaid  "  yn 
dynodi  cenedl  wahaniaethol.  Yn  Ex.  iii.  8,  17;  xxiii.  23;  xxxiii.  2; 
rhoddir  enwau  y  chwe'  chenedl  h\'n  megis  yma  ;  yn  Deut.  vii.  1  ;  Jos.  iii. 
10;  xxiv.  11;  ychwanegir  y  "  (íiigasiaid "  atynt  i'w  gwneyd  yn  saith. 
Fel  y  crybwyllwyd  yn  pen.  ii.  4,  gall  yr  enwau  hyn  gyfeirio,  nid  yn  gymaint 

C 


54 


LLYFR    Y    BARNWYR  [Pen.    III. 


Hethiaid,  a'r  Amoriaid,  a'r  Phereziaid,  yr  Hefiaid  hefyd, 

6  a'r  Jebusiaid  :  Ac  a  g^ymerasant  eu  merched  hwynt  iddynt 
yn   wragedd,    ac   a  roddasant    eu    merched    i'w    meibion 

7  hwythau,  ac  a  wasanaethasant  eu  duwiau  hwynt.  Felly 
meibion  Israel  a  wnaethant  ddrygioni  yn  ngolwg-  yr  Ar- 
GLWYDD,  ac  a  ang-hofiasant  yr  Árglwydd  eu  Duw,  ac  a 
wasanaethasant  Baalim,  a'r  Uwyni. 

at  wahaniaethau  cenedlaethol,  eithr  at  arferion  a  safleoedd  daearyddoL 
Bynoda  y  Canaaneaid  bobl  j'r  iseldiroedd,  yr  Amoriaid  drigolion  y 
niynydd-dir,  y  Phereziaid  rai  yn  byw  yn  haner-crwydraidd  mewn  gwlad 
agored,  yr  Hefiaid  bobl  heddychlawn  yn  byw  niewn  pentrefi,  y  Jebiisiaid  a 
drigent  yn  ac  oddiamgylch  Jernsalem.  Yn  ol  y  darganfyddiadau  diwedd- 
araf,  teb^g  fod  yr  Hethiaid  yn  genedl  ar  wahan,  ac  wedi  bod,  cyn  hyn, 
yn  un  o'r  cenedloedd  mwyaf  dylanwadol  yn  j'  Dwyrain.  (Gwêl  Heth  and 
Moah,  gan  Cad.  Conder  :   The  Empire  of  the  Hittües,  gan  ì)r.  W.  W^right), 

6.  Desgrifìr  yma  ddwy  râdd  yn  ei  gwrthgiliad,  sef  (1)  ymbriodi  á'r 
Canaaneaid,  (2)  ac  addoli  eu  duwiau.  Gwehr  hefyd  fod  yma  ddiiywiad 
mwy  na'r  hyn  a  ddesgrifìr  yn  pen.  ii.  1 — 3,  yr  hyn  a  brawf  fod  yr  achiod 
hon  yn  Uefaru  am  adeg  diweddarach. 

7.  Y  llwyni. — Dyma  ddarlleniad  y  LXX.  a'r  Ynhjate  ;  ond  (Uirllena 
yr  Hebraeg  Asheroth,  fìurf  luosog  y  gair  Asherah  yma.  Ceir  anuywiaetli 
mawr  oberthynas  i'r  ystyr  : — (1)  Tybia  rhai  mai  ffurf  ychydig  yn  wahanol 
i'r  gair  Astaroth  (gwêl  pen.  ii.  11) ;  (2)  ereiU  ei  fod  yn  enw  ar  ddehv  gei-f- 
iedig  o  bren  i  gynrychioli  y  dduwies  Astaroth  ;  (3)  a  rhai  ei  fod  yn  air 
hollol  wahanol,  ac  yn  dynodi  duwies  wahanol — duwies  tynged.  Cadarnheir 
y  g'^ílygia^l  diweddaf  gan  1  Bren.  xviii.  19  ;  2  Bren.  xxiii.  4.  Mae  yr 
íianes  (pen.  vi.  2.") — 30)  yn  profi  yn  amlwg  mai  nid  llwyn  o  goed  a  feddylir; 
buasai  yn  anmhosibl  i  Gëdeon  dori  llwyn  felly  mewn  noswaith,  a  cheisio- 
cuddio  y  peth  drachefn. 

RHAN   II.— Y   PRIF    ADRODDIAD.      HANES    NEILLDUOL   Y 
GWAHANOL  FARNWYR  (i-en.   iii.  8-xvi.  31). 

Yma,  mewn  gwirionechl,  y  mae  hanesiaeth  olynol  cyfnod  y  barnwyr  yii 
dechreu.  Fel  yr  awgrymasom  yn  llaenorol,  yr  ydym  yn  cíhych  ar  y  llyfr 
liwn  a'i  amcan  i  (hlangos  ynuhlygiadau  Duw  at  ei  bobl  gyfamodol,  yn  eu 
henciliadau  a'u  hadferiadau  ;  ac  felly  yn  rhan  o  lianes  uwcli  — rhan,  pa  nu)r 
ddibwys  })ynag,  o  haries  dadl)lygiad  iachawdwriaeth  Duw  i'r  byd.  Yn 
unol  â  hyn,  with  chwilio  am  ryw  ddosraiiiad  o'r  llyfr,  naturiol  ydoedd 
disgwyl  cacl  ynddo  ryw  un  egwyddor  yspiydol  rhyw  unoliaeth  ysprydol 
yn  nghanol  ainryuiacth  yr  hiines.  A  ciieir  liyny,  dybygid,  yn  ngwalianol 
ynuMangosiadau  yr  angel  Aiigcl  ei  gynry(;hi()ldcl)  Kf,  ac  yn  ei  waitli  yn 
danfon  ei  Yspryd  i  gymliwyso  (l^nion  i  fod  yn  waredwyr  (;yinhwys  i'r  bol)l. 
Mae  hyn  yn  rhanu  yr  adroddiad  canlynol  (pcn.  iii.  7 — xvi.  31)  i  bedwar 
cyfriod,  pob  cyfnod  yn  mcddii  ci  neillduolion  ci  hunan  ;  eto,  j^ob  cyfnod  yn 
cael  ei  ílacnori  gan  yinlygriad  y  gcnedl,  yna  cyfryngiad  yrangel,  a  rho(hlia»l 
yr  Yspryd  i  gyfodi  barnwyr  iddynt. 


Pen.    III.]  V    WAREDIGAETH    DRWY    OTHNIEL.  35 

Am  hyny  digllonedd  yr  Arglwydd  a  lidiodd  yn  erbyn  8 
Israel  ;  ac  efe  a'u  gwerthodd  hwynt  i  law  Cusan-risathaim, 
brenin   Mesopotamia  ;   a  meibion  Israel  a  wasanaethasant 
Cusan-risathaim    wyth    mlynedd.        A    meibion    Israel    a  9 
waeddasant  ar  yr  Arglwydd  :   a'r  Arglwydd  a  gododd 
achubwr  i  feibion  Israel,   yr  hwn  a'u  hachubodd  hwynt  ; 
sef  Othniel  mab  Cenaz,   brawd  Caleb,   ieuangach  nag  ef. 
Ac  yspryd  yr  Arglwydd  a  ddaeth  arno  ef,  ac  efe  a  farnodd   10 
Israel,  ac  a  aeth  allan  i  ryfel  :   a'r  Arglwydd  a  roddodd 

(1.)    Y   CYFNOD   CYNTAF   O    WRTHGILIAD   AC   ADFERIAD    (pen.  iii.  8 — V,  31). 

Cynwys  y  cyfnod  hwn  dri  thynior  o  orthrymder  i'r  genedl,  a  chyfodwyd 
iddj'nt  bump  o  farnw\'r.  Mae  y  tymhorau  hyn  yn  myned  yn  (jcdetach,  y  naill 
ar  ol  y  llall,  ac  yn /eithach  o  un  i  un.  Yr  un  dan  Cusan-risathaim  yn  wyth 
mh-nedd  ;  Eglon  yn  ddeunaw  ;  a  Jabin,  brenin  Canaan,  yn  ugain.  Yr  oedd 
Cusan-risathaim,  brenin  Mesopotamia,  er  yn  alhiog,  eto  yn  mhell  oddiwrth 
Israel ;  3'r  oedd  Eglon,  brenin  Moab,  yn  eu  hymyl,  ac  eisteddle  ei  lywodr- 
aeth,  ar  adegau,  mae'n  ymddangos,  yn  ninas  y  pahnwydd — Jericho  ;  ond 
yr  oedd  Jabin  j-n  byw  yn  eu  mysg,  a  dylasent  fod  wedi  ei  ddiwreiddio  ef 
a'i  bobl  o'r  tir.  Ond  yn  y  cyfnod  hwn  y  cafodd  Israel  rai  o'r  barnwyr 
hynotaf,  a  rhai  o'r  gwaredigaethau  rliyfeddaf.  Nis  gelhr  casghi  fod  barn- 
wyr  y  cyfnod  hwn  yn  dal  eu  swydd  dros  eu  hoes  ;  yn  hytrach  dywedir, 
me^vn  modd  cyffredinol,  i'r  wlad  gael  llonydd  ddeugain  neu  bedwar  ugain 
mlj^nedd,  ac  yn  y  tymor  tawel  hwnw  dechreuai  hadau  gwrthgihad  dyfu, 
ac  ymlygrai  y  bobl  nes  dwyn  arnj'nt  eu  hunain  d}anor  o  orthrymder,  yna 
cyfodid  barnwr  ar  ol  bain\\'i'  iddynt. 

(a)  Gorthrymder   dan    Cnnan-risathaim  a  gwaredigaeth  drivy   Othniel 

(pen.  iii.   8 — 11). 

8.  Mesopotamia. — Yn  Hebraeg,  Aram-naharaim  (Syria-rhwng-y- 
ddwy-afon)  ;  gwlad  yn  gorwedd  rhwng  yr  afon  Euphrates  a'r  Tigris,  Yno 
yr  oedd  eisteddle  brenhiniaetii  Nimrod,  ac  yr  oedd  Nimrod  yn  fab  Cush 
(Gen.  X.  8),  yr  hyn,  efallai,  a  rydd  gyfrif  am  yr  enw  Cusan.  Nis  gellir  yn 
hawdd  egluro  y  rhan  ddiweddaf  o'r  enw,  Risathaim.  Dywed  rhai  mai  gair 
Hebraeg  ydyw  yn  golygu  Cusan-y-drygioni-deuhìyg,  neu  y  fuddugoliaeth 
ddeuhlyg.  Y  mae  }•  bi-enin  hwn  yn  anhysbj^s  mewn  hanesiaeth  ;  ac  nid  oes 
unrhyw  oleuni  i'w  gael  ar  ei  hanes  yn  yr  hen  gerfiadau  a  cherf-ysgrifau. 

9.  Othniel  (Llew  Duw). — Gwêl  pen.  i.  13.  Yr  oedd  Othniel 
eisoes  yn  enwog  (Jos.  xv.  16 — 19  ;  Barn.  i.  13).  Efe  ydyw  yr  unig  farnwr 
hyd  nes  y  delom  at  Ibsan,  o  Bethlehem,  a  gyfododd  o  Iwyth  Judah. 

10.  Dyma  y  lle  cj'ntaf  yn  y  l\yiv  hwn  y  defnyddir  yrymadrodd  Ysprj^d 
yr  Arglwydd  ;  ond  fel  yr  awgrymasom,  arferir  ef  ar  ol  hyn,  pen.  vi.  34  ; 
xi.  29  ;  xiii.  25  ;  xiv.  6,  19.  Gwir  fod  yr  Yspryd  yn  bresenol  yn  mhob 
gras  a  daioni  ydoedd  yn  aros  yn  yr  eglwys  ar  y  pryd  ;  ond  golygir  rhyw 
amlygiad  neillduol  yma.  NeilhUiolrwydd  y  barnwyr  oedd  eu  bod  wedi  eu 
cynysgaethu  gan  yr  Yspryd  Glán  â  doethineb,  gwroldeb,  a  nerth  at  gyf- 
lawni  eu  gwaith  ;  ac  yn  hyn  yr  oeddynt  yn  gysgodau  o  Grist — "  Barnwr 


36  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    III. 

yn  ei   law  ef  Cusan-risathaim,   brenin  Mesopotamia  ;   a'i 

11  law  ef  oedd  drech  na  Cusan-risathaim.  A'r  wlad  agfafodd 
lonydd  ddeugain  mlynedd.  A  bu  farw  Othniel  mab 
Cenaz. 

12  A  meibion  Israel  a  chwaneg'asant  wneuthur  yr  hyn  oedd 
ddrwg-  yn  ngolwg-  yr  Arglwydd  :  a'r  Arglwydd  a  nerth- 
odd    Eg-lon    brenin    Moab     yn    erbyn    Israel,     am   iddynt 

13  wneuthur  dryg-ioni  yn  ngolwg  yr  Arglwydd.  Ac  efe  a 
g^asg^lodd  ato  feibion  Ammon,  ac  Amalec,  ac  a  aeth  ac  a 
darawodd   Israel ;   a  hwy  a  feddianasant  ddinas  y  palm- 

14  wydd.       Felly   meibion    Israel   a   wasanaethasant  Egflon, 

Israel"  (^SIicah  v.  1),  canj^s  nid  wrth  fesur  y  mae  Duw  yn  rhoddi  iddo  ef 
yr  yspryd.  Efe  a  farnodd  Israel. — Ni  ddywedir  pa  fodd  y 
llwyddodd  i  wareiUi  Israel ;  ond  awgrymir  mai  drwy  fyned  allan  i  ryfel. 

11.  Y  mae  rhai  esbonwyr  yn  tybied  y  gallai  Othniel  fod  wedi  by w  i 
ddiwedd  y  tymhor  yma  o  ddeugain  mlynedd.  Tybiant  y  gallai  ei  fod  tua 
phump-ar-liugain  oed  pan  yn  cymeryd  Ciriath-sepher  (pen.  i.  8),  a  bod 
rhyw  ugaiii  mlynedd  o  hyny  hyd  adeg  gorthrwm  Cusan-risathaim,  yr  hyn, 
ag  ychwanegu  yr  wyth  mlyneíUI,  yn  adn.  8,  ni  byddai'  ond  tair-ar-ddeg  a 
deugain  o  flynyddoed(h  A  thybied  iddo  fyw  i  diUwedd  y  cyfnod  o  ddeu- 
gain  mlynedd,  yr  oedd  ei  oedran  yn  marw  felly  yn  dair-ar-ddeg  a  phedwar 
ugain.  Ond  nid  yw  y  geiriau  yn  cynwys  iddo  farim  Israel  am  ddeugain 
mlynedd,  nac,  yn  wir,  iddo  fyw  hyd  ddiwedd  y  tymhor  hwnw.  Gellir 
casglu,  yn  ol  arferiad  y  Uyfr  hwn  (pen.  ii.  19  ;  iv.  1  ;  viii.  S'S),  fod  mwy  o 
gysylltiad  ihwng  marwolaeth  Othniel  ag  yml^-griad  y  genedl,  sydd  yn 
dilyn  adn.  12,  nac  â'r  deugain  ndynedd  sydd  yn  adn.  11. 

(b)  Gorthrymder  dan  Eylon  hreidn  Moah,  a  meihion  Ammon,  ac  Amalec, 
a  rhyddhad  drwy  Ehwd  (pen.  iii.  12 — 30), 

12.  Eglon  (Bustach).  —  Y  mae  y  gelyn  yn  nes  atynt,  a'u  tymor  o 
orthrwm  yn  h\Vy  na'r  un  blaenorol,  yr  hyn  a  ddengys  y  gwneid  y  prawf  yn 
dostach  iddynt. 

13.  14.  Meibion  Ammon  ac  Amalec— Yr  oedd  y  rhai 
hyn  yn  gymydogion  i'w  gily<ld,  ac  yn  elynion  marwol  i  Israel ;  ond  yn  yr 
yinosodiad  hwn,  ymddengys  mai  yr  ai'weinydd  ydoedd  brenin  Moab.  (íor- 
weddai  liriogaeth  Amalec  yn  mhenrhyn  Sinai  (Kx.  .wii.  8),  ac  uwchlaw 
Cades  (Nuin.  xiv.  45).  Parha.sant  i  fod  yn  elynion  neillduol  i  Israel  hyd 
ddyddiau  He/eciah  (1  (Jron.  iv.  43),  er  iddynt  gael  agos  eu  llwyr-ddifrodi 
yn  nythliau  Saul  a  Dafydd  (1  Sam.  xv.  7).  Yi-  oedd  gwhid  Moab  i'rgogle(hl 
i'r  Amalcciaid,  ar  du  (Iwyreiniol  y  M(M-  Marw,  a  thiriogaeth  meibion 
Annnori  i'r  gogledd  i  hyny  diachefn.  Y  tu  hwnt  i'i'  lorddonen,  ar  y  tu 
dwyreiniol,  y  gorwcddai  tiriogactliau  yr  oll  o'r  ceru'dlocdd  hyn  ;  ac  yn 
amser  mync(Ìiad  plant  Isr-acl  o'r-  Aipht,  diiifu  i'i-  Amoiiaid  o  Hasan  wasgu 
ar  diriogacthaii  dwy  ohoriynt.  (Iyiwyd  y  Moabiaid  i'r  (icheu  ncs  dyfod  o'i' 
afíMi  Aiiiori  yii  dcifyri  goglcíhiol  i(Ì(lynt  (Num.  xxi.  I.S  -2()),  a  dacth  Hcsbori 
yn    brifddinas  Sehon,   bi-enin   yr   Ainoiiaid  ;    a  gyrwyd  yr  Ammoniaid  i'r 


Pen.    III.J  Y    WAREDIGAETH    DRWY    EHWD.  37 

brenin  Moab,   ddeunaw    mlynedd.     Yna  meibion  Israel  a   15 
lefasant    ar     yr    Arglwydd  :     a'r    Arglwydd    a    gododd 
achubwr  iddynt  ;    síÿ'  Ehwd  mab  Gera,   fab  Jemini,   gwr 
llaw-chwith  :  a  meibion  Israel  a  anfonasant  anrheg"  gydag 
ef  i  Eglon,  brenin  Moab.     Ac  Ehwd  a  wnaeth  iddo  ddager   16 
ddau-finiog"  o    gufydd  ei  hŷd,   ac  a'i  gwregysodd  dan   ei 
ddillad,    ar  ei   g^lun   ddeheu.      Ac    efe  a  ddug  yr  anrheg^   17 
i    Eglon,    brenin    Moab.       Ac   Eg^lon  oedd  wr  tew   iawn. 
A  phan  ddarfu  iddo  ef  gyflwyno  yr  anrheg,  efe  a  ollyngodd   18 
ymaith  y  bobl  a  ddygasai  yr  anrheg.      Ond  efe  ei  hun  a   19 
drodd  oddiwrth  y   chwarelau  oedd  yn  Gilgal,   ac  a   ddy- 
wedodd,    Y   mae  i   mi  air   o   gyfrinach   â  thi,    O,   frenin. 
Dywedodd  yntau,  Gosteg;     A'r  holl  rai  oedd  yn  sefyll  yn 

dwjTain  i'r  mynydd-dir  (Deut.  ii.  37),  lle  yr  arhosasant  mewn  lleoedd  na 
feddianwyd  gan  Israel,  a'r  lle  y  ceir  eu  henwau  hyd  y  dydd  hwn  ^n  Amman 
— hen  Rabbah  meibion  Ammon  (Num.  xxi.  24).  Öinas  y  palm- 
"wydd, — Gwêl  pen.  i.  16.  Yr  oedd  ffrwythlonder  dyffryn  yr  lorddonen 
yn  peri  ei  fod  yn  fanteisiol  i  Eglon  feddianu  Jericho  ;  ond  nid  ydyw  y  gair 
a  g}^eithir  "  meddianu  "  yn  golygu  fod  y  ddinas  wedi  ei  hail-adeiladu. 

15.  Ehwd  (Asio  yn  nghyd). — O  deuhi.Gera,  mab  Bela,  cyntaf- 
anedig  Benjamin,  a  anwyd  iddo  cyn  ei  fyned  i'r  Aipht  (Gen.  xlvi.  21  ;  2 
Sam.  xvi.  5).  Mab  Jemini. — Yn  fwy  cywir,  Y  Benjaminiad,  am  ei 
fod,  feallai,  yn  enwog  yn  ei  Iwyth,  a'i  deulu ;  ac  am  hyn}'  dcwiswjd  ef  i 
gyflwyno  yr  anrheg  i  Eglon.  Gwr  llaw-ehwith.— Tybia  rhai  fod 
hyn  yn  golygu  dittyg  naturiol,  gan  fod  3'  gair  yn  llythyrenol  i'w  ddarllen, 
wedi  ei  gau  o  ran  ei  law  ddeheu.  Ond  y  mae  darlleniad  y  LXX.  yn 
gosod  allan  ei  fod  \v  un  mor  hylaw  gj' da  phob  llaw  ;  ac  yn  awgrymu,  nid 
anaf,  eithr  celfyddgarwch  (Barn.  xx.  16;  1  Cron.  xii.  2).  Anrheg.— 
Teyrnged  o  ryw  fath  yn  gydnabyddiaeth  o  ddarostyngiad  a  phrawf  o 
ewjllys  da  (2  Sam.  viii.  2 — 6). 

16,  17.  Dager.— Hebraeg,  r^ef/c^i^/:  Cufudd  ei  hyd.— Tua  18 
modfedd  ;  ond  yn  ol  Conder  fTtnt  worlc  in  Palestiiie,  pp.  187)  I60  fodfeddi. 
Yn  lle  "cufydd"  darllena  y  LXX.  "rhychwant,"  a'r  yidgate  "dyrnfedd." 
Fe'i  gwTegysai  hi  dan  ei  ddillad  fel  na  welid  mohoni,  ac  ar  ei  glun  ddeheu, 
fel  y  lle  priodol  i  wr  llaw-chwith.     Cymharer  2  Sam.  xx.  9,  10. 

18.  Pobl  o  Iwyth  Benjamin  yn  ddiameu  a  olygir  yma,  yr  hyn  a  brawf  i 
hyn  gymeryd  lle  cyn  dinystr  Uwyth  Benjamin  yn  pen.  xx." 

19,  Y  Chwarelau. — Tardd  y  gair  a  gyfieithir  yma  "  chwarelau," 
o  air  sydd  yn  golygu  meini  naddedig.  Darllenir  yr  un  gair  yn 
ddelican  (•erjiedin  yn  Deut.  vii.  25 ;  Es.  xxi.  9  ;  Jer.  \\\\.  19  ;  ac  felly  y 
darllena  y  LXX.  a'r  Vul(jatt  yn  y  fan  hon  hefyd.  Yr  ystyr  ddiwedcìaf, 
dyí^ygid,  ydyw  y  gywiraf  yma  hefyd,  gan  nad  oes  yv  un  ymadrodd 
arall  yn  y  Beibl  i  ffafrio  yr  ystyr  o  chwarelau  ceryg.  Gilgal. — Gwel 
pen.  ii.  1.  Tybia  Keil  mai  Gilgal  gerllaw  Bethel  a  olygir,  am  y  buasai 
hono  ar  y  ffordd  i  Ehwd  i  fynydd  Ephraim ;  ond  hawdd  cysoni  hyn,  ar  y 


38  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Peiî.    III 

20  ei  ymyl  ef  a  aethant  allan  oddiwrtho  ef.  Ac  Ehwd  a 
ddaeth  i  mewn  ato  ef :  ac  yntau  oedd  yn  eistedd  mewn 
ystafell  haf,  yr  hon  oedd  iddo  ef  ei  hunan.  A  dywedodd 
Ehwd,  Gair  oddiwrth  Dduw  sydd  genyf  atat  ti.      Ac  efe  a 

21  g-yfododd  oddiar  ^/ orseddfa.  Ac  Ehwd  a  estynodd  ei  law 
aswy,  ac  a  g-ymerth  y  ddager  oddiar  ei  g-lun  ddeheu,   ac 

22  a'i  brathodd  hi  yn  ei  boten  ef :  A'r  carn  a  aeth  i  mewn  ar 
ol  y  llafn,  a'r  brasder  a  ymgauodd  am  y  llafn,  fel  na  allai 
dynu  y  ddager  allan  o'i  boten  ;    a'r  dom  a  ddaeth  allan. 

21^  Yna   Ehwd  a  aeth   allan    trwy   y  cyntedd,    ac   a  gauodd 

24  ddrysau  yr  ystafell  arno,  ac  a'u  clodd.  Pan  aeth  efe 
ymaith,  ei  weision  a  ddaethant  :    a  phan  welsant,   wele, 

fod  drysau   yr  ystafell  yn  gloíedig,  hwy  a  ddywedasant, 
Dìau  esmwythau  ei  gorph  y  mae  efe  yn   yr  ystafell  haf. 

25  A  hwy  a  ddisgwyliasant,  v\qs  Qyv^\\yáô\o  ohonynt :  ac  wele, 
nid  oedd  efe  yn  agori  drysau  yr  ystafell.  Yna  hwy  a 
gymerasant   agoriad,    ac  a  agorasant  :    ac   wele  eu  har- 

26  glwydd  hwy  wedi  cwympo  i  lawr  yn  farw.  Ac  Ehwd  a 
ddíangodd,  tra  fuant  hwy  yn  aros  ;  ac  efe  a  aeth  y  tuhwnt 

dybiaeth  y  gallasai  Eliwd  gymeryd  llwybr  cwmpasog,  er  mwyn  dyrysu  ei 
erlidwyr.     Gosteg, — Awgrym  i'w  weision  yr  hoíîai  Eglon  fod  ei  hunan. 

20,  21.  Ystafell  haf.— Ynllythyrenol,  Goruwchystafell  ymoeri. 
Ystafell  fechan  a  adeiliedid  yn  gyfîredin  ar  nenau  y  tai,  gyda  lluaws  o 
ffenestri  ej-  mwyn  derl)yn  y  chwaon  adfywiol.  Gair  oddíwrth 
Dduw, — Nid  j^r  Arglwydd,  Duw  Cyfaniodol  Israel,  a  ddywedir  yma  : 
bychan  ofalai  lílglon  am  y  "  Duw  byw  ;"  ond  pan  y  clywai  son  am  genadwri 
oddiwitii  iyw  dduw,  cyfodai  i  fyny  oddiar  ei  orseddfa,  Awgryma  hyn  fod 
ganddo  gred  mewn  Bod  Dwyfol,  er  yn  bagan  eilunaddolgar. 

22-24.  Ni  cheir  3'  gair  agyfieithir  yma  "  tom  " — jtar.Hedon,  yn  \m  man 
arall ;  ac  y  mae  amrywiaeth  mawr  o  berthynas  i'r  darlleniad  cywir  yn  y 
fan  iion.  Efe  (y  cleddyf)  a  ddaeth  allan  yn  y  g^aelod  ;  neu,  Efe  (Eliw(l) 
a  aeth  allan  o'r  cyntedd.  V^r  anhawsdcr  \(ly\v  })enderfynu  pa  beth  ydyw 
testyn  y  ferf  "  dyfod  allan."  Oolyga  rhai  mai  llafn  y  cleddyf  neu  y  ddager, 
gan  wncuthur  felly  y  gair  par.sedon  — "  tom  " — yn  ddesgrifiad  o'r  fan  y 
daeth  allan.  Ereill  a  gymerant  Ehwd,  gan  olygu  iddo,  wedi  canfod  nas 
gallai  dyrni  y  ddagcr  allan,  a  gweled  ei  hunan  yn  anarfog,  fyned  allan  i'r 
ystafelî  allanol  ;  ond  wedi  gwelcd  nad  oedd  yno  neb,  a  bod  yr  allwedd  oddi- 
fewn  yn  gyíleus  iddo,  efe  a  glôdd  ddrws  yr  ystafell  ar  Eglon  (adn,  23),  ac  a 
aeth  ymaith  yn  ngholwg,  ac,  efallai,  drwy  ganol  ei  weision. 

25.  Nes  cywilyddio. — Yrunigfanau  ereill  y  eeir  yr  un  ymadro<ld 
ydynt  2  Hren,  ii.  17  ;  viii.  II, 

26,  Seirath.  —  Ystyr  y  gair  ydyw  //e  coedior/.  Tybia  Hirch  mai  yr 
un  y<lyw  a  llc  o'r  enw  Umm  Sirah,  tua  thair  milldir  i'r  gogledd-orllcwin  o 
ffynon    Kliseus,    gerllaw   .lericho.      Mwy    í)aturiol,  fodd    bynag,    ydyw   y 


Pen.    III.]  Y    WAREDIGAETH    DRWY    EHWD.  39 

i'r  chwarelaii,  ac  a  ddíang'odd  i  Seirath.  A  phan  ddaeth,  27 
efe  a  udijanodd  mewn  udg-orn  yn  mynydd  Ephraim  :  a 
meibion  Israel  a  ddisgynasant  g"ydag  ef  o'r  mynydd,  ac 
yntau  o'u  blaen  hwynt.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt,  28 
Canlynwch  fi  ;  canys  yr  Arglwydd  a  roddodd  eich  gelyn- 
ion  chwi,  se/MoRb,  yn  eich  llaw  chwi.  A  hwy  a  aethant 
i  waered  ar  ei  ol  ef,  ac  a  enillasant  rydau  yr  lorddonen 
tua  Moab,  ac  ni  adawsant  i  neb  fyned  drwodd. 

A    hwy   a   darawsant   o'r   Moabiaid   y   pryd   hwnw   yn  29 
ng-hylch  deng  mil  o  wŷr,  pawb  yn  rymus,  a  phawb  yn  wŷr 
nerthol  ;    ac  ni  ddîangodd  neb.       Felly  y  darostyng^wyd  30 

^lyhiaeth  arall,  ei  fod  yn  lle  anhysbys,  ond  yn  rhywle  yn  mynydd  Ephraim. 
Ỳ  Chwarelau. — Gwêl  adn.  19. 

27.  Mynydd.  Ephraim. — Ymadrodd  yn  myned  am  yr  oU  o'r 
rhan  fynyíîdig,  o  fewn  rhandir  Ephraim,  yn  dechreu  yn  agos  i  Bethel, 
ychydig  filldiroedd  i'r  gogledd  o  Jerusalem,  ac  yn  cyrhaedd  hyd  ddyfifryn 
Es(h-aelon  ;  ac  yn  ymestyn,  ar  draws  y  wlad,  bron  o'r  lorddonen  hyd  Fôr 
y  Canoldii-,  Yr  oedd  mynydd  Ephraim,  i  ogledd-barth  y  wlad,  yr  hyn 
ydoedd  mynydd-dir  Judah  i'r  deheubarth,  yn  fath  o  asgwrn  cefn,  canol- 
bwynt,  ac  amddifìynfa  i'r  llwythau.  Ystyrid  Sichem  yn  mynydd  Ephraim 
^Jos.  xxiv.  7  ;  xxi.  21),  a  Timnath-serah  lle  y  claddwyd  Josua  (Barn.  ii.  9), 
â  bedd  EIeazar  (Jos.  xxiv.  33).  JNÍor  ddiweddar  ag  amser  Saul,  ystyrid  ef 
jn  fath  o  d\vr  amddiíîyn  yn  amser  gorthrymder  y  Philistiaid  (1  Sam.  xiii. 
6  ;  xiv.  22).  Yr  hyn  ydoedd  mynyddoedd  Switzerland  i'r  Swissiaid,  yn  y 
Canol-oesoedd,  ac  ucheldiroedd  Ysgotland  i'r  Ysgotiaid,  a  mynyddoedd 
Eryri  i'r  Cymry,  dyna  oedd  mynydd  Ephraim  i  Israel  yn  adegau  eii 
cyfyngder.  Rhwng  Ramah  a  Bethel,  yn  mynydd  Ephraim,  y  trigai 
Deborah  (Bain.  iv.  5).  Yn  Samir,  yn  mynydd  Ephraim,  y  bu  Tola  yn 
Imrnu  Isiael  (pen.  x.  1).  Hanai  Samuel  o  Ramath-Sophim  yn  yr  un  rhan- 
barth  (1  Sam.  i.  1).  Felly,  fe  aeth  Ehwd  i  udganu  mewn  udgorn  i  un  o 
brif  amddiíîynfeydd  y  genedl. 

28.  Y  mae  pobpeth  yn  dangos  cyflymder  ysgogiadau  Ehwd ;  fe  aeth 
heibio  .Tericho,  gan  gymeryd  meddiant  o  "rydau  yr  lorddonen  ;"  efallai  yr 
?io/l  rydau  posil)l  i'r  Moabiaid  ddianc  drwyddynt,  neu  yn  fwy  tebygol,  y 
rhydau  neillduol,  gyferbyn  â  Jericho,  tua  gwaith  awr  o  dèithio,  i  gyfeiriad 
y  gogîedd-ddwyrain  o  ben  gogleddol  y  Môr  Marw. 

29.  30.  Pawb  yn  rymus. — Yn  llythyrenol,  yn  fras.  Ond  nid 
yr  un  gair  sydd  yma  ag  yn  adn.  17  am  Eglon,  ei  fod  yn  "  ŵr  tew."  Golyga 
y  gair  yno  uu  pa.sr/edig ;  ond  yma  golyga  ddynion  nerthol,  golygus ;  ac 
felly  glewion  y  Moabiaid. 

C^'fiawnheir  gwaith  Ehwd  yn  lladd  Eglon,  ac  yn  dinystrio  y  Moabiaid, 
gan  rai  esbonwyr,  ar  y  syniad  ei  fod  yn  cario  allan  orchymyn  y  Goruchaf, 
yr  un  modd  ag  y  mae  awdurdod  wladol  yn  cyfreithloni  gweinyddiad  dedfryd 
farnol.  Prin  y  gellir  gwneyd  hyn}^  Mewn  amgylchiadau  o'r  fath  yma, 
rhaid  gwahaniaethu  rhwng  Ilywodraeth  ragluniaethol  Duw  ar  y  byd  â'i 
ddeddf  foesol.       Dwg  Duw  ei  amcanion  rhagluniaethol  i  ben  drwy  bob 


40  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pcn.    III. 

Moab    y   dwthwn   hwnw    dan   law    Israel.       A'r   wlad   a 
gafodd  lonydd  bedwar  ug-ain  mlynedd. 
31        Ac  ar  ei  o\  ef  y  bu    Samgar,    mab   Anath  ;    ac   efe   a 
darawodd   o'r    Philistiaid   chwe'  chanwr  âg^  irai  ychain  : 
yntau  hefyd  a  waredodd  Israel. 

niath  o  actau — daionus,  drygionus,  a  chymj'sgryw — ond  nid  yw  hyn  yn 
cyítwrdd  o  gwl>l  âg  ansawdd  y  gweithredoedd  h^ny  ;  penderfynir  hyny  yn 
hollol  yn  ol  deddf  ddigyfnewid  Duw.  Wrth  farnu  ansawdd  gweithred, 
fodd  bynag,  yn  ei  pherthynas  â'r  gweithredydd,  dylid  rhoddi  lle  i  lawer  o 
N'styriaethau,  yn  c^'fodi  o'r  oes  a'r  anigylchiadau  dan  ba  rai  y  cyüawnwyd 
hi,  sydd  a  thuedd  ynddynt  i  gyme(h'oli  ein  barn  am  natur  y  fath  Aveithred. 
ílallwn  edmygu  ífydd  a  gwladgarwch  Ehwd,  heb  fod  yn  ddall  i'r  goh'giadau 
tliffygiol  hyny  am  ddrwg  a  da,  a  barai  iddo  ef  a'i  gydwladwyi'  ymogoneddu 
mewn  gweithred  j^r  edrychid  arni,  yn  ngoleuni  eglui'ach  Cristionogaeth,  yn 
drosedd.  Y  mae  j^n  deilwng  o  sylw,  nad  ydyw  Ehwd  na  Jael,  gwraig 
Heber,  yn  y  rhestr  o  enwogion  ffydd  jm  Heb.  xi.,  ac  ni  ddywedir  ychwaith, 
3'n  y  llyfr  hwn,  fod  eu  gwaith  dan  gyfarwyddyd  uniongyrchol  yspryd  yr 
Arglwydd. 

(c)  Saiwjar  yn  taraio  y  Philistiaid  (pen.  iii.  31). 

31 .  Yr  oedd  y  rhyfeloedd  o'r  blaen  gyda  gelynion  o'r  tu  allan  i  Israel ; 
ond  yn  awr  wele  y  gelynion  o  fewn  y  wlad — y  Philistiaid  a  Jabin,  brenin 
(üanaan.  Nid  oes  yr  un  o'r  barnwyr  y  dywedir  cyn  lleied  am  dano  a 
Sarrujar  ;  dim  ond  yr  hyn  a  ddywedir  yn\a,  ac  yn  pen.  v.  (î.  Oddiwrth  y 
crybwyllion  hyn,  yr  unig  beth  ellir  gasglu  gyda  mesur  o  sicrwydd  am  dano 
ydyw,  ei  fod  yn  gyd-oes^^dd  â  Jael.  Oddiwith  ei  fod  yn  fab  Anath,  a  bod 
Bethanath  yn  rhandir  Naphtali,  cesglir  mai  o'i-  llwyth  hwnw  yr  ydoedd. 
Tybia  ereill,  am  ei  fod  yn  ymosod  ar  y  Philistiaid,  mai  o  Iwyth  Judah  yn 
îielieid)arth  y  wlad  yr  ydoedd  ;  ac  aiff  rhai  esl)onwyr  mor  bell  a  thybied  y 
gallai  fod  Heber,  gŵr  Jael,  cyn  ei  ymfudiad  o  wastadedd  Arad,  yn  y  deheu 
(pen.  i.  16),  wedi  cynorthwyo  Samgar  yn  ei  ymosodiadau  ar  y  Phiìistiaid, 
a  bod  hyny  yn  rhoddi  cyfrif  am  (1)  fod  Jael  a  Samgar  yn  cael  eu  crybwyll 
gyda'u  gilytld  yn  pen.  v.  (5  ;  (2)  ac  yn  rheswm  hefyd  am  ymfudiaeth  Hebei- 
i  ranau  goglcfldol  y  wlad  oddiar  ffordd  y  Philistiaid.  I  ra  i  ychain.- 
Ni  cheir  y  gaii- a  gyfieithir  "irai,"  yn  y  fan  hon,  yn  un  man  aiall  yn  y 
Jîeibl.  Math  o  ffon  goed  gref  ydyw,  o  wytli  i  ddeg  troedfedd  o  hyd,  gyda 
swmbwl  haiairi  ai-  un  })en  iddi  i  symbylu  yi-  ychain,  a  rhaw  fechan  haiarn 
ar  y  pen  arall  i  ryddhau  y  j)rid(l  oddiwrth  yr  aiadi'.  Oyda  delieurwydd  a 
nerth,  y  niae  yn  offeryn  (linystriol  iawn. 


I 


Pen.    I\'.]  GORMES   JABIN,    BRENIN    CANAAN.  4I 

PENOD    IV. 

AMEIBION   Israel  a  chwanegfasant  wneuthur  drygioni   i 
yn   ngolwg  yr  Arglwydd,   wedi   marw  Ehwd.      A'r  2 
Arglwydd    a'u    gwerthodd    hwynt    i    law    Jabin    brenin 
Canaan,  yr  hwn  oedd  yn  teyrnasu  yn  Hazor  :  a  thywysog: 
ei  lu  ef  oedd  Sisera  ;  ac  efe  oedd  yn  trigo  yn   Haroseth  y 

Pen.  iv.  1 — S. —  Gwrtìigiliadlsrael  agormes  Jahin.  4 — O.—DehoraJi 
y  hrojìlui'iidcs  yn  galw  Barac  i  luaredu  Israel,  ac  yn  ci  gaiìlyn. 
10. — Byddiìi  Éarac.  11. — Heher  y  Cenead.  12 — 16. — Gorchfygu 
hyddiìi  Siscra.  17 — 22. — Sisera  ynffoi  a  cliael  ei  ladd  gan  Jael. 
23,  24. — Llwyr  fuddugoliactli  Israel. 

(d)  Gormes  Jahin,  hrenin  Canaan,  a  dyfodiad  Dehorah  a  Barac  i  waredu 

I.sratl  (pen.  iv.   1 — 14). 

1,  2.  Y'r  liyn  sydd  darawiadol  yn  nglŷn  â  liyn  ydyw  yr  hanes  yn  Jos. 
xi.  1,  ddarfod  i  Josua  ddim'strio  hrenin  arall  o'r  enw  Jahin,  3'r  hwn  yntaii 
oedd  }n  trigo  yn  Hazor,  a  llosgi  ei  gerhydau  â  thân.  Tyl)ia  rhai  mai  yr  un 
amg^'ìchiad  ycîyw  hwnw  a  hwn.  Ar  y  dybiaeth  hon  adroddiad  rhanol  geir 
yma  o'r  frwycîr  y  ceir  adroddiad  mwy  cyfFredinol  ohoni  yn  Josua  xi. 
EíFeithia  hyn  hefyd  ar  amseryddiaeth  y  llyfr  hwn,  gan  y  byddai  raid  deall 
fod  rhai  o  gyfnodau  y  barnwyr,  nid  yn  olynol,  eithr  yn  gydfj'nedol  â'u 
gilydd.  Ond  y  mae  yn  dra  thebyg  fod  cant  a  haner  o  fljaiyddoedd  rhwng 
amser  Josua  a  Baiac — digon  o  amser  i  Hazor  gael  ei  hail-adeiladu,  fel  prif 
ddinas  y  Canaaneaid,  yn  ngogledd  y  wlad  ;  a  bod  ei  brenin  o'r  un  enw  a'i 
liaenorydd,  (1)  am  ei  fod  yn  berthynas  iddo,  (2)  neu  am  fod  ei  enw  yn  un 
tref-tadol,  (3)  neu  yn  enw  swyddol  ar  holl  frenhinoedd  Hazor,  yn  gyfîelyb 
i'r  teitl  Pharaoh  ar  frenhinoedd  yr  Aipht.  Hazor. — Gair  yn  arwyddo 
lle  o  amddifiFyniad,  megis  y  gair  Cymraeg  Caer.  Mae  lleoliad  Hazor  yn 
ansicr.  Yr  unig  l)eth  ellir  ddy weyd  gyda  sicrwydd  o'r  Beibl  am  dani  ydy w 
ei  bod  yn  rhandir  Naphtali  (Jos.  xix.  36),  yn  rhywle  rhwng  Ramah  a  Cedes, 
a'i  bod  yn  agos  i  ddyfroedd  Merom  (Hidehj.  (1)  Tybia  Robinson  mai  Ile 
tua  thair  milldir  a  haner  i'r  gorllewin  o  ddyfroedd  Merom,  a  thua  dwy 
fiUdir  a  haner  i'r  deheu  o  Cedes  fKadesJ,  o'r  enw  Ttll-Khnrdhah  ydyw  y 
fan.  (2)  Y  mae  Tristram  yn  cefnogi  lleoliad  Cadben  Wilson,  mai  Ue  uchel, 
tuadwy  filldir  i'r  de-ddwyrain  i  Cedes,  ac  uwchben  y  dyffrynlle  y  gorwedd 
dyfroedd  Merom,  o'r  enw  Tdl-Hara,  ydyw  y  safle.  (3)  Tystia  Conder, 
drachefn,  fod  Ile,  tua  milldir  a  haner  i'r  gorllewin  o'r  Ile  a  noda  Robinson, 
a'i  enw,  yn  yr  Ar-abaeg — Jthtl  Hadirth — yn  cyfateb  yn  hollol  i'i-  gair  Hazor. 
Haroseth  y  Cenedloedd. — Dyma  le  eto  sydd  a'i  safle  yn  an- 
hysbys  ;  ond  y  mae  y  gair  "  cenedloedd  "  yn  awgrymu  ei  fod  yn  Galilea  y 
Cenedloedd.  C^'feiria  y  gair  Haroseth  at  gelfyddgarwch  mewn  cerfiadaeth 
ar  bren  neu  faen  ;  ac  awgrymii',  yn  gymaint  a  bod  y  rhanbaith  hwnw  j'n 
gyfoethog  mewn  pob  math  o  goed  gwerthfaw^r,  y  gallai  Jabin  fod  yn  cadw 
yr  Israeliaid  yn  gaeth-weision  iddo  i  gerfio  y  coed  yn  Haroseth,  a  danfon  y 
cerfwaith  i  8idon  i  gael  ei  werthu.  Dyiy  Dr.  Thomson  a  Conder — dau 
awdurdod  uchel— leoliad  tebygol  Haroseth  yn  El-Harathiyeh,  y  tu  gog- 
leddol  i  afon  Cison,  ac  wrth  droed  mynydd  Carmel. 


42      '  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pcn.    IV. 

3  cenedloedd.  A  meibion  Israel  a  lefasant  ar  yr  Arglwydd  : 
canys  naw  ckn  cerbyd  haiarn  oeää  g^anddo  ef ;  ac  efe  a 
orthrymodd  feibion  Israel  yn  dost  ugain  mlynedd. 

4  A  Deborah  y  brophwydes,  g^wraig^  Lapidoth,  y  hi  oedd 

5  yn  barnu  Israel  yr  amser  hwnw.  Ac  yr  oedd  hi  yn  trigo 
dan  balmwydden  Deborah,  rhwng  Ramah  a  Bethel,  yn 
mynydd  Ephraim  :    a  meibion   Israel  a  ddeuent  i  fyny  ati 

6  hi  am  farn.  A  hi  a  anfonodd,  ac  a  alwodd  am  Barac  mab 
Abinoam,  o  Cedes-Naphtali ;   ac  a  ddywedodd  wrtho,  Oni 

3.  Cerbyd  haiarn. — Gwêl  pen.  i.  19.  A  orthrymodd. — 
Yr  un  giiir  yn  hollol  ag  a  ddefnyddir  am  gaethiwed  yr  Israeliaid  yn  yr 
Ai]jht. 

4.  A  Deborah  y  brophwydes. — ^Yr  unig  fenyw,  ac  eithrio 
traMS-feddiant  Athahah,  a  fu  yn  llywodraethu  ar  Israel,  a'r  uuig  iin  a 
dderlnniodd  ddawn  brophwydol  yn  y  cyfnod  hir  o  ddau  can'  ml^^nedd,  o 
faiwolaeth  Moses  hyd  yr  adeg  hon.  Yn  y  benod  hon  (adn.  6,  9,  14)  ceir 
engreiphtiau  o'i  (Uiwn  l)rophwydol,  ac  yn  pen.  v.  ceir  càn  brophwydol  o'i 
hciddo.  Yn  ol  adnod  5,  ymddengys  fod  Deborah  y  brophwydes,  cyn 
cynhyrfu  y  ì)obl  i  \'mladd  yn  erbyn  eu  gorthrymwyr,  yn  gwneyd  y 
y  rhan  hono  o  waith  y  barnw}r,  sef,  cynal  i  fyny  urddas  y  gyfraith,  a 
dwyn  y  bobl  yn  ol  i  Iwybrau  cyfìawnder.  Am  brophwydesau  gwêl  Ex.  xv. 
20  í  2Bren.  xxii.  14;  Neh,  vi,  14;  Luc  ii,  36.  Lapidoth, — Ystyr  y 
gíár  y<lyw  lampaii,  neu  fflamdyrrh ;  a  deallir  y  gair,  gan  rai  esbonwyr,  nid 
yn  enw  ar  ei  phiiod,  citlu'  yn  (Idesgrifiad  o'i  chymeriad  hi,  gan  awgrymu  y 
darlleniad  canlynol :     Deborah,  gwraig  o  yspryd  tanllyd. 

5,  Gorwedd  Ramah  (Er-RamJ  ar  fryn  bychan,  tua  phum'  milldir  i'r 
dwyrain  o  (íibeali,  a  thua  yr  un  pellder  i'r  deheu  o  Bethel,  Am  Bethel, 
gw(^l  pen,  i.  22.  'l'ybia  Tristram  fod  palmwyddtn  Dthorah  mewn  dyff'ryn 
bychari  ychydig  i'i'  gogledd  o  Ramah,  a'i  farn  ef  ydyw  mai  dan  hono  y 
cîaddwyd  mamaeth  R(;})ecah  (Gen.  xxxv.  8).  Os  felly,  tcbyg  mai  dyna  yr 
achos  i'r  Dcborah  hon  ddewis  y  llecyn  i  farnu  Isiael  ynddo.  Gesyd 
Stanlcy  "  bulmwyddcn  l)eboi-ah"  yn"  Baal-Tamai',  heb  fod  yn  mhell  o 
Ramah,  a  "  (h'twcn  l)cl)orah"  (íien.  xxxv.  8)  ar  y  l)iif-(ìbrd(ì  yn  agos  i 
Bethcl. 

6,  Cedes  Naphtali  (Kedes),  -Gelwir  hi  felly  i'w  gwahaniaethu 
oddiwrth  Cedcs  yn  nehcudir  Judah.  (lorwedd  ar  ben  yr  uclieldir  uwchben 
dyfroedd  Meroin,  tua  phedair  milldir  i'r  gíígledd-orllcwin  i'r  llyn,  ac  uwch- 
}>en  y  i^antlc  llc  y  flynonclla  yr  lorddonen.  Hi  oedd  y  fwyaf  goglcddol  o'r 
tair  dinas  noddfa,  ar  dii  goillewinol  yr  lorddonen.  (ícilw  y  })i()p}iwydes 
am  arv\'(;iny(}(}  indwraidí}  o'r  gogle(}(},  y  }le  yr  oc(}(}  cist('(}(}}e  y  gormeswr,  a 
byd(}in  o  wCr  Na))litidi  a  /abidon,  y  }}wythau  a  ormesi^}  fwyaf  ganddo,  i 
(}dyfo(}  i  laẁr  ati  i  gyfeiriad  y  (}(!lieu.  Dos  a  tliyn  tua  mynydd 
Tabor.  I)ai}}ener,  yn  hytrach,  Tyn  allan  ar  fynydd  Tabor,  Ymad- 
rodd  anghyíîVc(}in  iawn,  on(}  ceir  ef  yn  pen.  xx.  .'{7,  a  chylicithir  cf  yrio,  yn 
y  tCHtyn  yn  iidijann  yn  ìdrllatH,  ac  ar  yiny}  y  (}(}a}en,  a  ac.fhant  rha</ddynt. 
(1)  Y  iiiae  ystyr  l}ythyreno}  y  gciriau  yn  ffafrio  y  (}ar}}eniad  arfero},  ond 
fo(}  yí-  ar(}(}o(}iad  yn  angliy wir  ;    ni(}  tiia,  eithr  yn,   sy(hl  yn  yr  Hel)raeg. 


Pen.  I\^].        CYFODIAD  DEBORAH  A  BARAC.  43 

orchymynodd    Arglwydd    Dduw    Israel,  gaii   ddywedyd, 
Dos,  a  thyn  tua  mynydd  Tabor,  a  chymer  gyd  â  thi  ddeng 
mil  o  wŷr,  o  feibion  Naphtali,  ac  o  feibion   Zabulon  ?     A  7 
mi  a  dynaf  atat,  i  afon  Cison,  Sisera  tywysog  llu  Jabin,  a'i 
g-erbydau,  a'i  luaws  ;    ac  a'i  rhoddaf  ef  yn  dy  law  di.     A  8 
Barac  a  ddywedodd  wrthi,  Od  âi  di  gyd  â  mi,  minau  a  âf ; 
ac  onid  âi  gyd  á  mi,  nid  âf.      A  hi  a  ddywedodd,  Gan  fyned  9 
yx  âf  gyd  â  thi  :    eto  ni  bydd  gogoniant  i  ti  yn  y  daith  yr 
wyt  yn  myned  iddi  ;   canys  yn  Uaw  gwraig  y  gwerth  yr 
Arglwydd  Sisera.     A  Deborah  a  gyfododd,  ac  a  aeth  gyd 
â  Barac  i  Cedes. 

A  Barac  a  gynhullodd  Zabulon  a  Naphtali  i  Cedes  ;  ac  a  10 
aeth  i  fyny  â  deng  mil  o  wŷr  wrth  ei  draed  :  a  Deborah  a 

{2)  Tybia  rliai  ei  fod  i'w  ddeall  fel  Ex.  xix.  13  ;  Jos.  vi.  5,  am  wneuthur 
sÂ'n  hirllaes  âg  udgorn  ;  ond  ni  sonir  am  udgorn  yma.  (3)  Golyga  ereill  ei 
fod  3'n  meddwl  tynu  ato  íìlwyr  i  fynydd  Tabor ;  ond  yr  atebiad  i  hyn 
ydoedd  fod  ganddo  ddeng  mil  o  filwyr  yn  myned  yno.  (4)  Mwy  tebygol 
mai  math  o  ymadrodd  milwraidd  ydyw,  yn  golygu  tynu  allan  ei  filwyr  yn 
raddol,  yn  nghymydogaeth  mynydd  Tabor,  nes  y  gallai  llwythau  Ephraim 
a  Benjamin,  oeddynt  yr  ochr  arall  i  ddyíFryn  Esdraelon,  ymuno  â  hwynt. 
Yr  oedd  Barac  i  gadw  ei  filwyr  yn  mynydd  Tabor  hyd  nes  deuai  y  foment 
iddoruthro  ar  fyddin  Sisera,  yr  hon  ydoedd  wedi  ei  thynu  allan  (adn.  7,  yr 
im  gair  sydd  yma)  i  afon  Cison.  Mynydd  Tabop  (Jebel  et  Tur). 
— Ffurf  a  safle,  yn  fwy  nag  uchder,  sydd  yn  gwneyd  y  mynydd  hwn  yn 
hynod.  Ymgyfj^d  megis  yn  nghanol  dyíFryn  Esdraelon,  neu,  efallai,  ynnês 
i'w  gẁr  dwyreiniol  na'i  ganol,  am  oddeutu  1850  o  droedfeddi  uwchlaw 
wyneb  y  môr.  8aif  ei  hunan,  a'i  ben  yn  grwn  megis  talcen  vvy,  a'i  ochrau 
j-n  sertîi,  mor  serth  fel  nas  gellir  myned  i  fyny  i'w  ben  o'r  tu  gogleddol 
iddo^  Tyn  ein  sylw  y  foment  ei  gwelir,  ac  nid  hawdd  peidio  cadw  golwg 
arno  tra  y  byddis  mewn  cyfleusdra,  Cyfrifir  ei  fod  tuag  un  filldir  ar  ddeg 
i'r  gorllewin  o  Fôr  Galilea,  a  íFurfiai  amddiff'ynfa  i'r  Israeliaid,  hyd  nes  yr 
'Oeddynt  mewn  cyfleusdra  i  ymosod  ar  Sisera  yn  y  dyíFryn  islaw. 

7,  8,  Cison  (Ffrwd). — Afon  sydd  a'i  tharddellau  yn  mynyddoedd 
Tabor  a  Gilboa,  ac  yn  ymdroelli  drwy  ddyíFryn  Jezreel,  ac  a  elwir  yn  awr 
Nahr-Mnhatta,  enw  sydd  yn  dynodi  ffrwd  droellog.  Rhêd  mewn  cyfeiriad 
^ogledd-orllewinol,  drwy  ddyíFi'yn  Esdraek)n,  nes  ymarllwys  i  Fôr  y  Canol- 
dir,  wrth  droed  mynydd  Carmel.  Hyd  nes  y  cryfheir  hi  gan  ffynonau 
Carmel,  nid  ydyw  ei  gwely,  y  rhan  amlaf,  ond  cafn  sych,  gwâg  ;  ond  ar  ol 
^wlawogydd,  neu  doddiad  yr  eira  ar  y  mynyddoedd,  llenwir  hi  â  rhyferthwy 
mawr  o  ddwfr,  yr  hyn  a  wnaed,  dybygid,  yn  adeg  y  frwydr  hon. 

9 ,  10.  Mae  hanes  Barac  yn  egluro  yr  ymadrodd  yn  Heb.  xi.  34,  *'  a 
nerth-wyd  o  wendid."  Yr  oedd  ei  waith  yn  rhoddi  amodau  i  lawr,  ac  nid 
yn  myned  ar  unwaith  ar  gais  yr  Arglwydd,  yn  cymeryd  ymaith  berarogl  y 
fuddugoliaeth  oddiarno  ef.  Oherwydd  iddo  ef  nacâu  myned  allan  i'r  maes 
heb  bresenoldeb  gwraig,  er  i  hono  fod  yn  brophwydes  enwog,  y  dywedwyd 
wrtho,   "yn  llaw  gwraig  y  gwerth  yr  Arglwydd  Sisera."     Deallai  Barac  y 


44  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pcn.  IV 

1 1  aeth  i  fyny  gyd  âg  ef.  A  Heber  y  Cenead,  o  feibion 
Hobab,  chwegTwn  Moses,  a  ymneillduasai  oddiwrth  y 
Ceneaid,  ac  a  ledasai  ei  babell  hyd  wastadedd  Zaanaim, 

1 2  yr  hwn  sydd  yn  ymyl  Cedes.  A  myneg-asant  i  Sisera,  fyned 
130  Barac  mab  ^^binoam  i  fyny  i  fynydd  Tabor.      A  Sisera  a 

gynhullodd  ei  holl  gerbydau,  scf  n'à.\v  càn  cerbyd  haiarn, 
a'r  holl  bobl  y  rhai  oedd  gyd  âg  ef,  o  Haroseth  y  cenedl- 

14  oedd  hyd  afon  Cison.  A  Deborah  a  ddywedodd  wrth 
Barac,  Cyfod  ;  canys  hwn  yw  y  dydd  y  rhoddodd  yr 
Arglwydd  Sisera  yn  dy  law  di  :  onid  aeth  yr  Arglwydd 
aUan  o'th  flaen  di  ?     Felly  Barac  a  ddisgynodd  o  fynydd 

15  Tabor,  a  deng^  mil  o  wŷr  ar  ei  ol.  A'r  Arglwydd  a  ddryll- 
iodd   Sisera,   a'i   holl  gerbydau,   a'i   holl  fyddin,   â  min   y 

dywediad  yn  ddiau  am  Deborah,  ond  y  mae  yn  amlwg  y  golygai  Deborah, 
Jael.  Esboniwyd  y  brophwydoliaeth,  fel  llawer  un  ai'  ei  hol,  gan  y 
cyflawniad. 

11,  12.  Fel  yi'  awgrymwyd  (pen.  iii,  31),  gallai  hyn  fod  wedi  cymeryd 
lle  yn  n^-ddiau  Ehwd,  ac  mewn  canlyniad  i  ormes  y  Philistiaid.  Am  y 
Ceneaid,  gwOl  pen.  i.  16.  Gwastadedd  Zaanaim. — Yn  ol  y  LXX. 
a'r  C.  D.,  Derwen  Zaanaim.  Arferid  cymeryd  lleoedd  yn  agos  i  goed  yn 
wersyllfaoedd,  ac  edrychii-  ar  y  manau  hyny  fel  nodau  daearyd(h)l  wrth 
ddesgritio  3' wíad.  Felly  dyliddarllen,  nid  "gwastadedd,"  eithr  "derwen," 
yn  y  lleoedd  canlynol : — Cen.  xiii.  18  ;  xiv.  13  ;  xviii.  1  ;  Deut.  xi.  30  ; 
Barn.  ix.  0,  37  ;  1  Sam.  x.  3.  Call  y  gair  olygu  un  pren  unigol,  neu  Iwyn 
o  goed.     Zaanaim. — Ystyr  y  gair  ydj^w  II t  y  ('Drydrladan. 

13,  14.  Y  mae  yr  ymadrodd,  o  ílarostth  y  Cenedlocdd  hyd  afon  Ciso}!, 
yn  golygu  holl  ddyfí'ryn  Esdraelon,  o'i  bwynt  eithaf  yn  y  gorllewin,  hyd  ei 
bwynt  eithaf  yn  y  dwyrain.  Y  gair  Esdraelon  sydd  tturf  Roegaidd  i'r  gair 
Hebraeg,  Je/icel,  a'i  ystyr  lythyrenol  ydyw,  y  Ue  a  hauodd  Duw.  Dyma 
y  fan  sydd  wcdi  bod  erioed  yn  faes  l^rwydrau  mawriou  ('anaaii,  yr  uni^  fan 
y  gall  byddin  o  wCr  nieirch  a  cheibydau  ymgasglu  yn  ngliyd  ;  ac  fclly  yr 
unig  bwyiit  o  gyfarfyddiad  rhwng  mihv'yr  yr  iscldirocdd,  a  hydcrcnt  yn  eu 
cei-bydau  a'u  marchogion,  a  byddiiiocdd  y  mynyddwyr  o  amgylch  a  ym- 
ddiriedcnt,  yn  bcnaf,  yn  eu  rhuthrgyrchocdd  s^dyii  o  fylchaii  y  mynyddocdd. 
Dernyn  tii  onglog  o  wastad-dir  ydy w  yn  nghanolbarth  Palestina,  yn  tori  ar 
di'aws  y  wlad,  gan  ymcstyn  o'r  lorddonen  i  Fòr  y  Canoldir  ;  ac  }Ti  ysgar 
felly,  fynydd-dir  Samaria  a  Charmel  oddiwrth  fynydd-dir  ({alilea.  Mae 
yn  un  o'r  llenyrch  enwocaf  yn  hancsiaeth  y  wlad.  Yma  y  bu  brenliinoedd 
yi-  Ai[)ht  ac  Assyria  yn  cyfarfod  â'u  gilydd  i  ryfcl  ;  ac  heblaw  Dcborah  a 
Harac,  ynia  y  bu  (ilcdeon,  Saul  a  JonatTian,  Ahaì)  a  Jc/,cbcl,  Jchu  a  Josiah, 
Holoferncs  a  Judith,  Vesj)asian  a  .í<)sc})hus,  Saladin  a  B()na})arte,  &.c. 

(e)  lirwydr  fairr  afoii  C'isoii  ;   <!oi-rhfii<jii  .lahìn  a  ÌJadd  Sî^era 

(pcn.  i\'.  15     '24). 

IS.  Dcngys  y  gair  "a  ddiylliodd,"'  y  rhan  ocdd  gaii  yr  .\rghvydd  yn  y 
frwydr.      Gwel  yr  un  gair  yn   Exod.  xiv.  24  ;  xxiii.  27  ;  .Josli.  x.  10.       S' 


Pen.    IV.  BRWYDR    FAWR    AFON    CISON.  45 

cleddyf,  o  flaen  Barac  :  a  Sisera  a  ddisgynodd  oddiar  ei 
g^erbyd,  ac  a  ff'odd  ar  ei  draed.  Ond  Barac  a  erlidiodd  ar  i6 
ol  y  cerbydau,  ac  ar  ol  y  fyddin,  hyd  Haroseth  y  cenedl- 
oedd  :  a  hoU  lu  Sisera  a  syrthiodd  ar  fin  y  cleddyf :  ni 
adawyd  un  olionynt.  Ond  Sisera  a  flfodd  ar  ei  draed  i  17 
babell  Jäel,  gwraig^  Heber  y  Cenead  :  canys  yr  oedd 
heddwch  rhwng- Jabin  brenin  Hazor  a  thŷ  Heber  y  Cenead. 

A  Jäel  a  aeth   i  gyfarfod  á   Sisera  ;    ac  a  ddywedodd   18 
wrtho,  Tro  i  mewn,  fy  arglw^^dd,  tro  i  mewn  ataf  fi  ;  nac 
ofna.     Yna  efe  a  drodd  ati  i'r  babell,  a  hi  a'i  gorchuddiodd 
ef  â   gwrthban.     Ac  efe   a   ddywedodd  wrthi,    Díoda  fi,    19 
atolwg,  âg-  ychydig  ddwfr  ;  canys  sychedig-  wyf.      Yna  hi 

mae  yr  ymadroddion  o  "flaeiiBarac,"  ac  â  "  min  y  cleddyf,"  yn  dangos, 
er  fod  gallu  Duw  yn  amlwg,  eto  fod  eisieu  offerynoliaetli  ddynol.  Pan  ^v 
ystyiir  y  nerth  dM'yfol  oedd  gydag  Israel,  a  lle  ac  amser  y  f uddugoliaeth , 
»£ellir  cael  esboniad  syml  arni.  Tua  thair  milldir  i'r  gorllewin  i  fynydd 
Taì)or,  y  tardd  y  Cison,  a  rhêd  ei  chwrs  drwy  gadwen  o  gors-lynoedd  a 
amgylchynir  gan  hesg  a  brwyn.  Ar  hyd  llinell  yr  afon  lion,  dybygid,  wrtli 
droed  y  bryniau  sydd  yn  fîinio  ar  gẁr  gogleddol  y  dyffryn,  y  fftiai  byddin 
Sisera.  Chwyddasai  yr  afon— "  yr  hên  afon  "  (v.  2) — hên  afon  y  brwydrau, 
a  hi  a'u  liysgubodd  hwynt  ymaith.  Tebygol  fod  yr  adeg  yn  ystod  ystormydd 
3-r  Hydref ,  y  rhai  a  gymerent  le  yn  gynar  yn  niwedd  y  flwyddyn,  a  dyna  yr 
adeg  y  bydd  y  cawodydd  o  oruchion  {mtttorH)  yn  disgyn,  y  rhai,  pan  fFöai  y 
fyddin  yn  y  nos,  a  roddent  ystyr  neillduol  i'r  ymadrodd  (pen.  v.  20),  "y 
sêr  yn  eu  graddau  a  ymladdodd  yn  erbyn  Sisera." 

16.  17.  Ymddengys  fod  yr  erledigaeth  yn  ddiarbed,  a'r  dinystr  ar  y 
gelynion  yn  llwyr,  oddiwrth  yr  ymadrodd  ìiyd  Haroaeth,  yr  hon  ydoedd  yn 
mhwj-nt  eithaf  gogledd-orllewinol  y  dyffryn,  yn  y  fan  lle  yr  arllwys  y  Cison 
i'r  môr.  Yn  ol  y  desgrifiad  rhaid  fod  Sisera  yn  ífoi  i  gyfeiriad  gwrth- 
gyferbyniol  i'w  fjTldin.  Ar  y  dybiaeth  mai  Cedes-Naphtali,  y  naill  du  i 
ddyfi'oedd  Merom,  a  olygir  yma,  fel  y  fan  yr  oedd  Heber  yn  byw,  yr  oedd 
ganddo  tua  deugain  milldir  o  ffordd  i  gerdded  ar  ei  draed.  Y  maeConder 
yn  gryf  mai  nid  hono  a  olygir  yma  ac  yn  adn.  11  ;  yn  ei  dyb  ef,  buasai  yn 
annaturiol  i  feddwl  ddarfod  i  Sisera ffoi  bellder  nior  fawr  i  Cedes  ^n  Galilea 
Uchaf,  a  dadleua  yn  gryf  mai  yr  un  yw  Zaanaim  a  Bitzaanaim  {Bessìim), 
tref  yn  llwyth  Issachar,  o'r  tu  dwyrain  i  fynydd  Tabor,  ar  y  byrdd-dir 
uchel  uwchben  Môr  Galilea.  Ar  sail  hyn  crêd  Conder  mai  y  Cedes  y  sonir 
am  dano  yma  ydyw  lle  a  elwir  yn  bresenol  Kedish,  ar  lan  Môr  Galilea,  tua 
deuddeng  milldir  i'r  dwyrain  o  Tabor,  ac  ychydig  i'r  deheu,  ar  lan  y  llyn,  i 
dref  Tiberias.  Os  derbynir  yr  eglurhad  hwn,  rhaid  deall,  cofier,  fod  yma 
ddwy  dref  o'r  enw  Cedes  yn  cael  son  am  danynt  yn  y  benod  hon  ;  un  yn 
adn.  6,  9,  Cedes  Naphtali,  cartref  Barac  ;  a'r  llall  yn  adn.  11,  17,  lle  y 
cartrefai  Heber,  ac  felly  lle  yr  oedd  pabell  Jael. 

18.  19.  Nid  aeth  Sisera  i  babell  Heber  am  nad  ydoedd  gartref,  fe 
ddichon  ;  neu  yn  fM'^y  tebygol,  am  fod  pabell  Jael — yr  harem — rhan  y  wraig 
o  babell  y  gẁr,  yn  lle  o  ddyogelwch  perfíaith,  gan  nad  oes  neb  estron  o  ddyn, 


46  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    W , 

a    ag-orodd    gynnog    o    laeth,   ac    a'i    díododd    ef,    ac    a'i 

20  g-orchuddiodd.  Dywedodd  hefyd  wrthi,  Safîür///  ddrws  y 
babell  ;  ac  os  daw  neb  i  mewn,  a  gofyn  i  ti,  a  dywedyd, 

21  A  oes  yma  neb  ?  yna  dywed  dithau,  N a.c  oes.  Yna  Jäel 
gwraig  Heber  a  gymerth  hoel  o'r  babell,  ac  a  gymerodd 
forthwyl  yn  ei  llaw,  ac  a  aeth  i  mewn  ato  ef  yn  ddistaw, 
ac  a  bwyodd  yr  hoel  yn  ei  arlais  ef,  ac  a'i  gwthiodd  i'r 
ddaear  ;  canys  yr  oedd  efe  yn  cysgu,  ac  yn  lluddedig  :   ac 

22  fellyy  bu  efe  farw.  Ac  wele,  a  Barac  yn  erlid  Sisera,  Jäel 
a  aeth  i'w  gyfarfod  ef ;  ac  a  ddywedodd  wrtho,  Tyred,  a 
mi  a  ddangosaf  i  ti  y  gwr  yr  wyt  ti  yn  ei  geisio.  Ac  efe 
a  ddaeth  i  mewn  ati ;  ac  wele  Sisera  yn  g^orwedd  yn  farw, 

dan  boen  marwolaeth,  yn  ol  defodau  y  Dwyrain,  i  fyned  i  babell  y  wraig. 
Gwrthban. — Math  o  orchudd,  wedi  ei  wneyd  o  neM^  geifr,  a  berthynui 
i  babell  ddM  yreiniol.  Daw  y  gair  Cymraeg  o  r/MvV/i  a  jiy«//////.  Cynnog 
o  laeth. — Yn  fwy  cywir,  costrel  o  laeth.  Lhieth  ceuledig  a  ehvir  gan 
yr  Aral)iaid  Lebbtn,  yr  hwn  a  ystyrir  yn  ddiod  ddanteithiol,  ac  yn  gwsg-bair 
o'r  fath  ragoraf.  Yn  1  Cron.  ii.  55,  cysylltir  y  Ceneaid  a'r  Rechal)iaid  à"u 
gilydd  ;  efallai  eu  bod  yn  yfwyr  llaeth  a  dwfr,  ac  yn  ymwrthodwyi-  â  gwirf. 

20,  21.  Daw  nodweddau  twyllodrus  y  cymeriad  Dwyreiniol  i'r  gohvg 
yma  yn  Jacl  a  Sisera.  Wrth  hoel  oV  haì)ell  y  meddyb'r  math  o  hoelen  o  bien 
caled,  neu  weithiau  o  haiarn,  tua  throedfedd  a  haner  o  hyd,  a  ddefnyddir  i 
sicrhau  rhafîau  y  babell.  Y  mortliwyl  j'doechl  yv  ordd  a  gedwir  wrth  law 
yn  wastadol  i  guro  hoelion  y  babelL  Gwel  pen.  v.  24.  Arlais. — Y  rhan 
hono  o  ochi-  y  pen,  o'r  naill  du  i'r  llygaid,  ac  uwchlaw  y  glust,  llc  y  dechreu 
y  pen  ymgolli  tua'r  coryn  (pen.  v.  26  ;  Can.  Sol.  iv.  3  ;  vi.  7). 


Prin  y  tybiai  Barac  y  fuddugobaeth  yn  gyflawn,  ti-a  y  byddai 
Sisera  yn  fyw,  ac  felly  erlidiai  ef ;  ond  yr  ocíUl  yn  rhy  d(bwe(hlai',  gwerth- 
odd  yr  Arglwydd  ef  i  law  gwraig.  Dygir  yma  i'r  gohvg  yn  darawiadol 
ddywediad  Dcborah  (adn.  9).  Amgylchynir  yr  hanes  hwn  gan  anhawsderau. 
A  ocíhl  y  weithred  yn  fradwriaeth  bentîcrfynol  o  du  Jael,  neu  yn  llofnuld- 
iaeth  anfv\  iia(h)l,  wìth  weled  ei  hunan  wedi  cael  ei  g(Jsod  mewn  sefyllfa  nas 
gallasai  fod  yn  anmhlcidgar  rhwng  Isracl  a'i  gelynion  't  Awgi  yma  rhai  y 
gallai  fod  yn  ymgais  i  osgoi  Ilid  Barac,  ohcrwydd  II(x;hcsu  ei  elyn,  neu  ei 
oodyn  anghymeradwyoclaearinebci  phri()d,ac  yn  teindo  fod  rhwynicdigaeth 
ar  y  Ccncaid  i  gydwcitlii'cdu  gydag  Isracl,  ac  iddi,  wrth  wcled  gclyn  ci 
chyfcillion  yn  (;ysgu  yn  ddigymoi'th  yn  ci  j)lial)cll,  dciinlo  fod  yr  Arglwydd 
wedi  ci  loddi  yn  ei  llaw  yn  ol  prophwydoliacth  Deborah — {^rophwydoliacth. 
digon  tcbyg,  ag  ocdd  yn  wyl)y(hlus  i  ferchcd  y  wlad  hono.  Amddilf'yna 
Awstin  y  wcithred  drwy  ddyweyd  iddi  gael  ei  (îh}  Hawni  dan  ddylanwad 
datguddiad.  Tybia  ei'eill — yr  hên  Rabiriiaid  luddcwig,  a  rhai  esbonw}!' 
diwcddarach — fod  yr  cglurhad  yn  nghynuuiad  a(;  anu^anion  Siscra.  Yn  ol 
yr  eglurhad  liwn  yr  ocdd  Siscra  gydag  aiiicanion  anniwair,  wcdi  unioni,  er 
yn  fí'öcdig,  cto  yn  arfog,  am  babcll  Jael,  a  liitliau,  wrtli  wclcd  liyny,  wcdi 
rhoddi  y  vsyrieb  orcu  ar  bethau,  a'i  waliodd  i  mewn,  a'i  fod  yiitau,  wrtli 
fyned  i  l)abell  gwraig,  wcdi  troseddu  un  o  rcolau  mwyaf  cysegredig  bywyd 


Pen.   V.J  CAN    BUDDUGOLIAETH    DEBORAH.  47 

a*r  hoel  yn  ei  arlais.      Felly  y  darostyngodd  Duw  y  dwthwn  23 
hwnw  Jabin  brenin  Canaan  o  flaen  meibion  Israel.      A  llaw  24 
meibion  Israel  a  Iwyddodd,  ac  a  orchfygfodd  Jabin  brenin 
Canaan,  nes  iddynt  ddistrywio  Jabin  brenin  Canaan. 

Dwjreiniol ;  av  gospedigaeth  am  hyny  oedd  y  buasai  raid  i'w  phriod  neu 
ei  brawd  ei  ladd  ;  felly,  nad  ydoedd  hi,  wrth  bwyo  yr  hoel  i'w  arlais  ef, 
ond  3'n  caiio  allan  y  ddedfryd  angenrheidiol  er  amddiffyn  ei  chymeriad,  a 
dial  y  dianrhydedd  a  daflwyd  arni  gan  Sisera.  Er  cadarnhau  y  golygiad 
hwn,  awgrymir  fod  c^'meriad  Sisera,  yn  y  mater  hwn,  yn  dyfod  i'r  golwg 
yn  ngair  ei  fam,  pen.  v.  30,  "  Uances  neu  ddwy  i  bob  gŵr  ;"  a  bod  cyfeiriad 
at  waith  Jael,  yn  amdditîyn  ei  chymeriad,  yn  awgrym  Deborah  (pem  v.  24),^ 
"  bendithier  hi  goruwch  gwragedd  yn.  y  hahell.''  Prin,  wedi'r  cwbl,  y 
gorwedd  yr  eghirhad  hwn  yn  naturiol  ar  yr  hanes.  Clyda  golwg  av /oe.sohlJh 
y  weithred,  y  mae  y  sylwadau  a  wnaed  yn  pen.  iii.  30,  yn  wir  yma.  Nid 
ydj'm  i  ddeall  fod  Deborah  (pen.  v.  24)  3'n  cymeradwyo  y  weithred  fel  un 
uniawn,  ond  fel  gweithred  oedd  yn  cario  allan  amcanion  y  Nefoedd  yn  hanes 
Israel.  Yn  Sahn  cxxxviii.  9,  cyhoeddir  gwynfydedigrwydd  uwchben  y  neb 
a  darawai  rai  bychain  Babilon  wrth  y  meini ;  ond  fe  ŵyr  pawb  sydd  yn 
deall  barddoniaeth  Hebreig  mai  nid  y  meddwl  ydyw  fod  llofruddion  plant 
yn  cael  eu  bendithio,  ond  fod  yr  offerynau  hyny  oeddynt  yn  adfesur  yn  ol  i 
Babilon  y  creulonderau  a  wnaeth  hi  i  Israel,  yn  cyflawni  amcanion  y  Nef- 
oedd  yn  annibynol  ar  ansawdd  eu  gweithredoedd  a'u  hamcanion  hwy  eu 
hunain. 

23,  24.  Bu  y  frwydr  hon  yn  benderfyniad  ar  dynged  Jabin,  brenin 
Canaan.  Awgrj'mir  h^'ny  yn  nghoffâd  ei  enw  dair  gwaith  yn  ymyl  eu  gilydd. 
Dechreuodd  buddugoHaeth  fawr  Barac  gyfnod  llwyddianus  o  adferíad  i 
Israel,  yr  hwn  a  ddybenodd  yn  llwyr-oresgyniad  y  galhi  Canaaneaidd,  ac  ni 
chlywir  mwyach  son  am  orthrwm  y  Canaaneaid  yn  y  llyfr  hwn. 


PENOD    V. 

(f)  Gân  Buddugoliaeth  Dehorah  (pen.  v,   1 — 31). 

Pbn.  V.  1 — 3. — Ymgijnulliad  y  hohl  yn  nghyd.  4 — 5. — Gogoneddiis^ 
weithredoedd  yr  Arglwydd  oW  hlaen.  6 — 8. — Sefyllfa  isel  y  wlad 
cyn  hyn.  9 — 11. — Giuladgarwch  y  hohl  yn  cael  ei  enyn.  12 — 15. 
— Yr  ymfyddino  Vr  frwy'dr.  16 — 18. — Y  glewion  a'r  Ihufriaid. 
19 — 22. — Y  fuddugoliaeth.  23. — Melldi'thio  Meroz,  y  ddinas 
anffyddlon.  24 — 27. — Bendithio  Jael.  28 — 30. — Disgwyliadau 
uchel  mam  Sisera  yn  cael  eu  siomi.    31. — Diweddglo  gorfoleddus. 

Dyma  yr  unig  ddemyn  o'r  fath  er  dyddiau  Moses.  Rhyfedd  na  buasaí 
brwydrau  mawrion  concwest  Canaan  wedi  tynu  allan  rai  o'r  beirdd  !  Y  mae 
caneuon  er  dathlu  buddugohaethau  yn  britho  llenyddiaethpob  cenedl,  felly 
yr  oedd  gan  genedl  Israel :  ond  ni  roddir  uwch  lle  i'r  un  ohonynt  nag  a 
roddir  i  hon.     Rhyfelgan  odidog  ydyw.     Yr  amcan  goruchel  sydd  iddi,°yr- 


48  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    V. 


:Y 


NA  y  canodd  Deborah  a  Barac  mab  Abinoam,  y  diwrnod 
hwnw,  gan  ddywedyd,  Am  ddíal  díaleddau  Israel,  ac 
3  ymgymell  o'r  bobl,  bendithiwch  yr  Arglwydd.     Ciywch, 
O  frenhinoedd  ;  gwrandewch,  O  dywysoí^ion  :   myfi,  myfi 

urddas,  y  tàn,  h'i-  teinilad  sj^dd  yn  tieiddio  trwyddi,  yn  íigliyda  pherffeith- 
iwydd  ei  ttiirf  lenyddol;  y  mae  y  pethan  hyn,  ar  wahan  oddiwrth  ei  hys- 
hrydoliaeth,  yn  peri  ei  bod  yn  g^'nUun  o  gân  concwest ;  ac  ycliwanegir  ein 
syndod  pan  y  coíioni  ei  ch^'fansoddi  wyth  gan'  ndynedd  cyn  d^'ddiau  Pindar  ! 
Mae  detholiad  y  niaterion,  a'r  dreni  a  rochlir  i  ni  3'nddi  ar  sef^dlfa  fewnol  y 
genedl,  cyn,  ac  yn  amser  y  frwj'dr,  molawd  y  llwythau  a  ddaethant  allan, 
ac  edliwiad  i'r  rhai  na  ddaethant  allan,  yn  rhoddi  gwerth  hanesyddol  mawr 
arni.  Mae  ei  rhaniadau  hefyd  yn  hollol  natuiiol.  (iosodir  allan,  yn  y  rhan 
gyntaf,  sefyllfa  isel  y  wlad  cyn  y  waredigaeth,  yna  desgriíir  gwaith  y 
llwythaii  yn  cyfoíh  yn  erbyn  gormes  Jabin;  canlynir  hyny,  yn  y  rhan 
ddÌA\'eddaf,  gan  ddarluniad  o'r  fuddugoliaeth  a'i  liefíeithiau.  Nid  gweddus 
i  gân  moi-  hiwn  o  naturioldeb  a  thân  awenyddol  fuasai  Hawer  o  raniadaii 
celfyddydol. 

1,  2.  Yna  y  canodd  Deborah. — Y  mae  y  ferf  "  canodd,"  yn 
yr  ymadrodd  hwn,  yn  y  rhif  unigol,  a'r  genedl  fenywaidd  yn  cyfeirio,  jti 
ddiamheu,  at  y  gân  fel  yr  eiddo  Deborah  yn  unig;  líc  wrth  gymharu  adn. 
.3,  7,  12,  13,  â'r  ffaith  ei  V)od  hi  yn  brophwydes,  yr  ydys  yn  casghi  gyda 
sicrwydd  mai  hi  gyfansoddo(hl  ac  a  ganodd  y  gân  odidog  hon.  Feallai  ei 
l)od  yn  cael  ei  datganu,  yn  ol  dull  y  beny  waid  Hebreaidd  o  ddathlu  buddug- 
oliaethau  {Kx.  xv.  20  ;  1  Sam.  XYÌii.  6),  Deborah  yn  arM'ain,  yna  côr  o 
ferched  yn  ei  hateb  mewn  sain  cân  yn  mhresenoldeb  Barac  a'i  filwyr,  ar  eu 
dychweliad  o  faes  y  frwydr-.  Neu  tlichon  fod  Barac,  fel  Miriam  gyda  rhan 
o  gân  Moses  (Ex.  xv.  11,  21),  yn  cA'northwyo  i'w  datganu  o  tlaen  yr  arch 
mewn  gwyl  goffadwiiaethol.  Awgi-yma  rhai  y  gallai  ei  fod  yn  cymeryd  i 
fyny  adn.  2  fel  cydgan  atebiadol  faiitijjhoiitj ,  oblegid  y  mae  yr  adnod 
grybwyllcdig  yn  symio  i  fyny  holl  gynwys  y  gân.  Mae  y  gair  "  dialeddau  " 
wedi  peri  ci-yn  l)eti-usder  i'i'  esbonw\'r.  (1)  Ceir  ef  yn  ei  ffurf  unigol  yn 
Num.  vi.  5  ;  E7.ec.  xliv.  20,  a  ])hol)  aniser  y  ceii-  ef  felly,  cyfeiria  at  wallt ; 
felly,  tybia  rhai  fod  yma  gyfeiriad  at  y  Nazareai(l,  a  darllenant — am  J'od  y 
cryf  (yn  llythyrenol,  y  (/iva//fo(j),  yn  Israel  wedi  ynuldangos  yn  gi-yíion. 
(2)  Ceir  y  gair  yn  ei  ffurf  luosog,  fel  3'n  y  fan  hon,  yn  unig  yn  Deut.  xxxii. 
42,  ac  yno  fel  ynia,  cyíieithir  ef  i  ddangos  y  syniad  o  ddial.  Y  mae  y  LXX. 
a'r  C.  D.  yn  ei  gyíieithu  gyda  chyfeiiiad  at  arwain  neu  tìaenoii,  yr  hyn  yn 
ddiamhcu  ydyw  ystyr  IyLhyrenol  y  gaii-.  Yn  hollol  Iythyrenol  darllena  y 
geiriau  fel  y  canlyn  : — Am  doriad  allaii  y  tonryr  yii  Israd.  Oddiwrtli  y 
syniad  o  dori  allaii  tardd  y  syniad  o  ddwhrcji^  yna  daw  y  diychfcddwl  o 
Jlati lori  yn  naturiol.  l''elly,  o  bosibl,  mai  daillciiiad  y  LX.\.  yw  y  cywiraf 
a'r  mwyaf  natiiiiol  :  Am  arweiniad  arweinwyr  Israel  (y  tywysogion),  ac 
am  ewyllysgarwch  y  bobl  (i'w  (•anlyii),  bendithiwch  yr  Àrglwydd.  Y 
mac  cyílcad  yr  yinadiodd  diweddaf  yn  dangos  yn  y  gwiciddiol  ci  fod  yn 
])wysig. 

3—5.  Clywch,  frenhinoedd.  ^'ii  adn.  .'{,  (yllwynir  gweis  i 
frenhinoedd  y  ddaear,  a  chan  fod  y  wcrs  yii  un  urddasol  ihaid  i'r  gynull- 
eidfa  hefyd  fod  felly.     Ceir  yr  un  syniadaii   yn  nghân  Hannah  ^I  Sam.  ii. 


Pen.   V.  I  CAN    BUDDUGOLIAETH    DEBORAH.  49 

a  g^anaf  i'r   Arcìlwydd  ;    canaf  fu'wl  i  Arglwydd   Dduw 
Israel.      O    Arglwydd,    pan    aethost    allan    o    Seir,    pan  4 
gerddaist  o  faes  Edom,  y  ddaear  a  grynodd,  a'r  nefoedd  a 
ddiferasant,     a'r    cymylau     a    ddefnynasant    ddwfr.       Y  5 
mynyddoedd    a    doddasant   o   flaen   yr   Arglwydd,   sef  y 
Sinai  hwnw,  o  flaen  Arglwydd  Dduw  Israel.     Yn  nyddiau  6 
Samgar  mab  Anath,  yn  nyddiau  Jäel,  y  Uwybrau  a  aeth 
vn     anhygyrch,    a'r    itorddoHon     a    gerddasant    Iwybrau 
ceimion.      Y  maes-drefi  a  ddarfuant  yn   Israel,  darfuant,   7 
nes  i  mi,    Deborah,   g-yfodi  ;    nes  i  mi  gyfodi  yn  fam  yn 
(Israel.      Dewisasant  dduwiau  newyddion  ;   yna  rhyfel  oedd  8 
^n   y   pyrth  :    a   welwyd   tarian   na   gwaywffon   yn   mysg* 

-10),  ac  yn  yr  ail  Salni.  Myfi,  myfi  a  ganaf. — Ar  yr  ail  "myfi' 
mae  y  pwyslais  i  fod.  Cyfeiria  y  gair  "  canaf "  at  ganu  âg  oíFeryn. 
*an  gerdd.aist. — Y  mae  yr  ymadrodd  "cerddaisb"  yn  golygu  yin- 
laith  urddasol.  Ffurfiwyd  y  paragraph  hwn  ar  gynllun  cân  Moses,  a 
îhorphorir  ef  yn  Salm  lxviii.  7 — -9,  a  mabwysiedir  ef  gan  Habacuc  iii.  3 — 12. 
'n  \x  lioll  fanau  hj'n  cyfeirir  at  yr  un  peth,  sef  mynediad  buddugoliaethus 
)lant  Israel,  a'r  Arglwydd  o'u  blaen,  i  feddianu  Canaanaci  oresgyn  Sehon, 
)g,  a'r  Midianiaid.  Yn  Cades,  gerllaw  Seir,  y  dechreuodd  y  mynediad 
illan.  Cyfeiria  "Seir"  a  "  Maes  Edom"  at  y  gadwen  o  fynydd-dir  a 
jwastadedd  sydd  yn  ymestyn  o  gẁr  deheuol  y  Môr  Marw  hyd  y  Culfor 
ìlamitaidd  ar  g\Vr  y  Mòr  Coch.  Yr  anhawsder  ydyw  y  cyfeiriad  at  Sinai 
\x\.  adn.  ö.  Ond  dai'Uena  y  LXX.  a  Iluaws  o'r  cytìeithwyr  diweddar,  "  a 
grynasant ""  yn  lle  "a  doddasant ;"  gan  fabwysiadu  y  darlleniad  canlynol 
ar'  yr  holl  frawddeg  : — Y  mynyddoedd  a  grynasant  fel  y  Sinai  hwnw. 
Yn  ol  y  darlleniad  hwn,  cymhariaeth  sydd  yma  i  ddangos  fod  mynyddoedd 
Edom  wedi  crynu  fel  y  Sinai  hwnw  pan  y  disgynodd  Duw  arno. 

6—8.  Yn  nyddiau  Samgar. — Desgrifiadgrymusywyradnodau 
hyn  o  gyflwr  truenus  y  genedl,  gorthrymder  y  bobl,  sefyllfa  ddiamddifíyn 
y  pi'eswylwyr,  a  ffynonell  eu  holl  anfFodion — eu  henciliad  oddiwrth  yr 
Arglw^ydd  at  eilun-addoliaeth.  Cymharer  Lef.  xxvi.  22  ;  2  Cron.  xv.  5  ; 
Eä.  xxxiii.  8;  Galar.  i.  4;  iv.  18;  Zech.  vii.  14.  Dyddiau  Samgar. 
— Ciwêl  pen.  iii.  31.  Dyddiau  Jael. — Tybia  rhai  mai  enw  yw  hwn  ar 
ryw  farnwr  anhysbys,  yrhwn,  efallai,  oedd  olynydd  i  Samgar.  Dywedant 
fod  y  geiriau  "  yn  nyddiau "  yn  gysylltiedig  yn  wastad  â  gwasanaeth 
■dynion  cyaoeddus  (Barn.  viii.  28  ;  1  Sam.  xvii.  12).  Golyga  ereill,  gyda 
mwy  o  briodoldeb,  \n  ddiamheu,  mai  Jael,  gwraig  Heber,  a  feddylir  yma, 
a'i  bod  hi,  yn  herwydd  ei  gweithred,  yn  cael  ei  rhestru  yn  mysg  gwared- 
wyrlsraeí.  Y  máes-drefi  a  ddarfuant  yn  Israel.— Gwahan- 
iaethir  o  berthynas  i  ystyr  y  gair  "maes-drefi."  (1)  Deallir  ef  gan  rai  yn 
•  ■ol  y  darlleniad  arferoí  yn  golj'^gu  preswylfeydd  mewn  gwlad  agored,  megis 
yn  I]zec.  xxxviii.  11  ;  P^sther  ix.  19  ;  Zech.  ii.  4.  (2)  Gan  rai  o'r  hên  gyf- 
ieithiadau,  y  C.  D.,  a  rhai  o'r  beirniaid  diweddar,  darllenir  ef  i  olygu 
llywodraethwyr,  a  dyma  yn  ddiau  y  darlleniad  cyv/iraf.  Yr  ystyr  felly 
ydyw  fod  barn  wedi  diüanu  o'r  tir  am  nad  oedd  l)arnwyr  yn  y  wlad.  Pel 
D 


50  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.   V. 

9  deug-ain  mil  yn  Israel  ?     Fy  nghalon  sydd  tuagat  ddeddf- 
wyr     Israel,    y    rhaì     fu     ewyllysgar    yn     mhlith    y    bobl. 

10  Bendithiwch  yr  Arglwydd.  Y  rhai  sydd  yn  marchogaeth 
ar  asynod  g'wỳnion,  y  rhai  sydd  yn  eistedd  mewn  barn,  ac . 

1 1  yn  rhodio  ar  hyd  y  ffordd,  lleferwch.  Y  rhai  a  warediîíyd 
rhag  trwst  y  saethyddion  yn  y  lleoedd  y  tynir  dwfr  ;  yno 
yr  adroddant  g-yfiawnderau  yr  Arglwydd,  cyfiawnderau 
tuagat  y  trefydd  yn  Israel  :  yna  pobl  yr  Arglwydd  a  ânt  i 

12  waered  i'r  pyrth.  Deffro,  deffro,  Deborah  ;  deffro,  deffro^ 
traetha  ^'aw  :  cyfod,  Barac,  a  chaeth-gluda  dy  gaeth-glud, 

mam  yn  Israel. — Cymharer  Gen.  xlv.  8;  2  Sam.  xx.  19;  Job  xxix, 
16;  Es.  xxii.  21 ;  xlix.  23.  Dewisasant  dduwiau  newydd- 
ion. — Cymer  rhai  esbonwyr  y  gair  "duwiau"  yn  y  rhif  unigol,  ac  yn  ei 
ddeall  fel  yn  cyfeirio  at  Dduw,  ac  yn  ei  roddi  yn  destyn  yr  hoU  frawddeg, 
gan  ei  ddarllen  :  Duw  a  ddewisodd  hethau  newyddion — offerynau  newyddion, 
— megis  gweinyddiad  barn  gan  fenyw,  &c.  Ond  mwy  naturiol  ei  ddeall 
am  ddewisiad  y  bobl  o  eilunod  y  cenhedloedd  (pen.  ii.  11,  13).  Rhyfel 
oedd  yn  y  pyrth. — Gellir  deall  y  gair  "pyrth"  ( 1 )  am  ddrysau  tai 
neu  demlau  ;  (2)  am  fynedfeydd  i  wersyll  neu  ddinas  ;  (3)  am  fylchau  yn 
mynydd-dir  gwlad,  drwy  y  rhai  y  gall  gelyn  ei  goresgyn.  Gall  mai  y 
diweddaf  yw  y  mwyaf  priodol  yma,  er  mwyn  desgrifio  ymosodiadaii  y 
Canaaneaid.  Canlyniad  rhyfel  yn  y  pyrth  ydoedd  darostyngiad  diraddiol 
y  bobl  i  fath  o  gaethwasiaeth  diamddifíyn,  fel  nad  oedd  "  na  tliarian,  na 
gwaywffon,  yn  mysg  deugain  mil  yn  Israel."  Engraifft  o  hyn  oedd  gwaith 
feamgar  yn  lladd  y  Philistiaid  âg  irai  ychain  (pen.  iii.  31  ;  1  Sam.  xiii, 
19—22). 

9 — 11.  Deddfwyp  Israel. — Dangosai  Deborah  (adn.  7  a'r  8) 
ddau  o  effeithiau  gorthrwm  y  Canaaneaid,  sef  nad  oedd  deddfwj'r  i  wein- 
yddu  barn,  ac  nad  ydoedd  diogelwch  i'r  fforddolion  i  fynychu  y  ffyrdd  ; 
ond  yn  awr,  y  mae  pethau  ^n  hollol  wahanol,  cyflawnder  o  furnwyr — rhai 
}'n  marchogaeth  yn  anrhydeddus  ar  asj^nod  gwynion,  a  diogelwch  i'r  rhai 
.sydd  yn  rhodio  ar  y  ffordd.  Rhag  tpwst  y  saethyddion. — O'r- 
bhien  nid  oedd  yn  ddiogel  iddynt  dynu  dwfr  gan  berygl  oddiwrth  y  saeth- 
yddion  ;  eithr  yn  awr  gallant  sefyll  yn  ddil)erygl  oddiamgylch  eu  fí'ynonau 
dwfr,  i  adrodd  "  cyfiawnderau  yr  Arglwydd"  yn  eu  gwaredigaetliaii.  I 
w^aered  i'r  pyrth. — Un  ai  (1)  i  ymosod  ar  byrth  y  dinasoedd 
Canaaneaidd  ;  (2)  neu  cyfeiria  at  yr  Israeliaid  yn  dychM'elyd  yn  ol  o'u 
noddfäu  i  byrth  eu  dinasoedd  i  weinyddu  barii,  i  fasnachu,  neu  i  fyw  yno- 
mewn  diogelwcli,  am  fod  y  Canaaneaid  wedi  eu  darostwng. 

12.  Deffro,  deffro. — Yma  cynhyrfa  Deborah  ei  hunan  i  fwy  o 
fywiogrwydd,  er  mwyn  dcHgrifio  yn  briodol  yr  ymfyddiniad,  y  frwydr,  a'r 
goncwest.  Daw  angcrddoldcb  awenyddol  y  gân  i'r  golwg  yn  ei  gwaith  yn 
ail  adi-odd  yn  fynych  yr  un  gair,  ond  gyda  nerlh  ychwanegol  bob  tro. 
Ffurfìa  yr  adiiod  lion  arwciniad  i  mcwn  grymuH  i'r  adran  nesaf  o'r  gûn — 
Deborah  yn  galw  allaii  holl  oludoedd  ei  natur  i  draethu  cân,  acyn  gwahodd. 
Barac  i  gaethgludo  caethglud. 


Pen.    V.]  CAN    BUDDUGOLIAETH    DEBORAH.  5I 

O  fab  Abinoam.     Yna  y  gwnaeth  i'r  hwn  a  adewir  lywodr-   13 
aethu  ar  bendefigion  y  bobl  :  yr  Arglwydd  a  roddes  i  mi 
lywodraeth  ar  gedyrn.      O  Kphr SLÌm  jyr  oeäd  eu.  gwreiddyn   14 
hwynt  yn  erbyn  Amalec  ;  ar  dy  ol  di,  Benjamin,  yn  mysg 
dy  bobl  :    y  deddfwyr   a   ddaeth   i   waered   o   Machir,   yr 
ysgrifenyddion  o  Zabulon.      A  thywysogion  Issachar  oeäd  15 
gyá  â  Deborah  ;  íe,  Issachar,  a  Barac  :  efe  a  anfonwyd  ar 
ei    draed    i'r    dyffryn.     Am    neiUduaeth    Reuben  yr  oedd 
mawr  ofal  calon.      Paham  yr  arhosaist  rhwng  y  corlanau,    16 

13 — IS.  Yna  y  gwnaeth  i'r  hwn  a  adewir. — Yn  ol  y 
C,  D.,  Yna  y  daeth  gfweddill.  Gellir  eu  galw  yn  "weddill"  oherwydd 
fod  chwech,  o  leiaf,  o'r  llwythau,  sef  Judah,  Simeon,  Dan,  Aser, 
Reuben,  a  Gad,  yn  sefyll  draw.  Yn  y  tair  adnod  ceir  desgriíiad 
o  ganl}Tiwyr  Barac,  j^n  nghyda'r  Arglwydd  ei  hunan  yn  en  blaenori. 
Mae  y  ferf  a  gyfieithir  "  lly wodraethu "  (yn  adnod  13)  yn  tarddu 
o  wreiddyn  sydd  yn  golygu  myned  i  Imor.  Gellir  darllen  yr  adnod 
yn  Uj'thj^renol,  yna  gweddill  (neu  rhan)  o'r  tywysogion  a'r  bobl  a  ruthr- 
asant  i  lawr  ;  yr  Arglwydd  ei  hunan  a  ddaeth  i  lawr  i'm  cymhorth  gyda 
(neu  j-n  erbyn)  y  cedyrn.  Yn  adn.  14,  15,  desgrifir  brwdfrydedd  y 
llw}i:hau,  yn  neillduol  llwytli  Deborah  ei  hunan,  a  rhoddir  y  llwythau,  o 
bosibl,  yn  ol  eu  safleoedd  daearyddol.  Y  mae  ei  wreiddyn  o 
Amalec. — Ephraim  oedd  wedi  gwreiddio  yn  y  tir  a  fuasai  unwaith  yn 
eiddo  yr  Amaleciaid  (pen.  xii.  15).  Maehir. — Mab  Manasseh.  Golygir 
yma,  yn  ddiamheu,  yr  haner  hwnw  o  Iwyth  Manasseh  a  drigai  o'r  tu  gor- 
llewinol  i'r  lorddonen,  gan  fod  y  gair  "  Gilead  "  (adn.  17)  yn  cyfeirio  at  y 
rhan  a  drigai  ar  y  tu  dwyrain  i'r  afon.  Cymharer  Gen  1.  23  ;  Num.  xxvii. 
1;  Jos.  xvii.  5.  Yr  ysgpifenyddion  o  Zabulon. — Golyga  y 
gair  a  gj'fieithir  yma  "  ysgrifenyddion,"  mewn  ystyr  filwraidd,  y  swyddog- 
ion  milwraidd  oedd  yn  byddino  pobl  y  wlad  (2  Bren.  xxv.  19),  dyledswydd 
y  rhai,  dybygid,  ydoedd  eu  gwysio  i'r  gâd,  ac  yna,  gyda'u  ffon  swyddol 
yn  eu  llaw,  eu  harwain  o  flaen  y  cadlywydd.  Gellir  cyfieithu  yr  holl 
adnod — O  Ephraim  y  daeth  i  lawr  y  rhai  yr  oedd  eu  gwraidd  yn 
mynydd  Amalec  ;  ar  dy  ol  di  (0  Ephraim)  y  daeth  Benjamin  yn 
mysg  dy  bobl ;  y  penaethiaid  a  ddaethant  i  waered  o  Machir,  a'r 
rhai  a  ddalient  wialen  y  swyddog  o  Zabulon.  Ar  ei  draed  i'r 
dyffpyn. — Cyfeiriad  at  ruthrgyrch  Barac  a'i  ddewrion  i  lawr  o 
fynydd  Tabor  ar  eu  traed  i  ddyffryn  Jezreel  i  ymosod  ar  Sisera. 
Am  neillduaeth  Reuben  yr  oedd  maw^p  ofal 
calon. — Yn  lle  "am"  darllener  yn  neu  wrth.  Mae  y  gair  "  neiU- 
duaeth  "  hefyd  yn  anghywir  yma.  Cyfieithir  ef  weithiau  yn  ffrydiau,  bryd 
arall  yn  teiduoedd,  ac  yn  fynych  yn  rhaniadau  ;  ond  nis  gellir  penderfynu 
pa  un  ai  rhaniadau  yn  y  meddwl  ai  rhaniadau  daearyddol.  Y  mae  mwyaf- 
rif  yr  awdurdodau,  a'r  rhai  pwysicaf,  dros  y  darlleniad  cyntaf  yn  y  fan 
hon : — Wrth  fîrydiau  Reuben  yr  oedd  ymgynghoriadau  mawrion. 
Cyfeiria  yr  ymadrodd  ffrydiau  JReuhen  at  yr  afonydd  a  holltent  ei  randir, 
ac  a'i  rhanent,  wrth  ddisgyn  i  lawr  dyfFryn  yr  lorddonen  i'r  Môr  Marw. 

16 — 18.  Paham  yr  arhosaist  rhwng  y  corlanau. — 
Am  gymeriad  bugeiliol  llwyth  Reuben,  gwêl  Num.  xxxii.  1.    Brefiadau. 


52  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    V. 

i  wrandaw  brefiadau  y  defaid  ?     Am  neillduaeth  Reuben 

17  yr  oedd  mawr  ofal  calon.  Gilead  a  drigodd  o'r  tu  hwnt  i'r 
lorddonen  :  a  phaham  yr  erys  Dan  mew^n  llong-au  ?  Aser 
a   drií^odd   wrth   borthladd  y  môr,   ac  a   arhosodd   ar   ei 

18  adwyau.       Pobl   Zabulon    a    roddes   eu   heinioes   i   farw  ; 

19  felly  Naphtah  ar  uchel-fanau  y  maes.  Y  brenhinoedd  a 
ddaethant,  ac  a  ymladdasant  ;  yna  brenhinoedd  Canaan  a 
ymladdasant   yn   Taanach,    wrth    ddyfroedd    Meg-ido  ;     ni 

20  chymerasant  elw  o  arian.      O'r  nefoedd  yr  ymladdasant  ;  y 

21  sôr  yn  eu  g^raddau  a  ymladdodd  yn  erbyii  Sisera.  Afon 
Cison  a'u  hysgubodd  hwynt  ;  yr  hen  afon,  yr  afon  Cison. 

22  Fy  enaid,  ti  a  sethraist  g"adernid.      Yna  y  drylliodd  carnau 

— Yn  llytlij'renol,  chwibaniadau,  gyda  chyfeiriad  at  y  chwibanogl  a  ddefn- 
yddir  gan  y  bugeiliaid  wrth  wylio  eii  diadelloedd.  Dengys  Deborah 
ddarfod  i  Reuben,  er  gwneiithur  ymgynghoriadau  niawrion  a  chynlluniau 
da,  eto,  yn  hytrach  na  gweithio  y  rhai  hyiiy  allan,  aros  gartref  i  wrando  y 
bugeiHaid  yn  canu,  tra  yr  oedd  pobl  Zabulon  a  Naphtali  yn  rhoddi  eu 
heinioes  i  farw  ar  uchel-fanau  y  maes.  Cyfeiria  y  gair  Gilead  (adn.  17)  at 
y  wlad  a  berthynai  i  Gad  a  haner  llwyLh  Manasseh,  o'r  tu  dwyrain  i"r 
lorddonen.  (Gwêl  nodiad,  adn.  14.)  Dan  mewn  llongau. — 
Gwlad  neillduol  o  ddiborthladdoedd  yw  Palestina  ar  ei  harfordir  gor- 
llewinol ;  ond  perthynai  Joppa  fJajfa),  yr  unig  borthladd  o  ddini 
enwogrwydd  a  feddai,  i  Iwyth  Dan  (Josh.  xix.  4(3  ;  2  Cron.  ii,  16  ;  Jonah 
i.  3. )  Er  fod  ymfudiad  y  Daniaid  eisoes  wedi  cymei'yd  lle,  lleferir  yma,  o 
bosibl,  am  y  rhandir  a  roddasid  iddynt  ar  y  cyntaf.  Aser  .... 
ar  ei  adwyau. — Yn  fwy  cywir,  mor-^ilfachau.  Rhoddasid  y  rhandir 
brasaf  yn  Nghanaan  i  Aser  (Gen.  xlix.  20  ;  Deut.  xxxiii.  24),  yn  ymestyn 
gyda  glàn  y  môr,  o  g\Vr  uchaf  dyffryn  Saron,  hyd  Sidon.  Symir  i  fyny 
yma  holl  hanes  y  llwyth  ;  ni  wnaeth  ddim  mawr  dros  Dduw,  ni  chyn- 
yrchodd  yr  un  barnwr,  rhyfelwr,  na  phiophwyd,  ond  yn  unig  Anna  y 
brophwyfles  (Luc  ii.  36).  Hynod  fod  yr  unig  l)(Hthladd  neu  fôr-gilfacli 
naturiol  a  fedd  yr  arfordir — porthladd  a  bau  Acra,  yn  nglicsail  mynydd 
Carmel,  wedi  ei  roddi  i'r  llwyth  hwn.  Dengys  Deborah  (adn.  18)  y 
cyferbyniad  rhwng  l^rwdfrydedd  Zabulon  a  Na])htali  à  chlaerineb  a  chariad 
at  esmwythid  y  llwythau  ereiU.  Diystyrodd  pol^l  Zabulon  eu  heinioes  hyd 
farw,  ac  felly  Naphtali,  ar  "  ucliel-fanau  y  maes,"  gyda  chyfeiriad  at 
fynydd  Tabor,  lle  eu  hymgynulliad  o  flaen  y  frwydr  (pen.  iv.  6),  neu  eu 
mynydd-dir  eu  hunain. 

19—22.  Y  brenhinoedd  a  ddaethant. — Yn  adn.  19,  dygir 
o'n  blaen  frenhinoedd  Canaan  yn  dyfod  i'r  frwydr  ;  yn  adn.  20,  y  gallu- 
oedd  nefol  yn  yndadd  yn  eu  herbyn  ;  yn  adn.  21,  clfenau  natur  ar  y  ddaear 
yn  cydweithredu  â'r  galluoedd  nefol  yn  eu  lierbyn  ;  ac  yn  adn.  22,  y 
fuddugoliaeth  Iwyr  ar  y  gelynion.  Taanach  .  .  .  Megido. — 
Gwél  i)cn.  i.  27.  Ni  chymerasant  elw  o  arian. — Yn  llythyr- 
enol,  ysbail  o  arian.  Ymddeugys  fod  yr  ymadiodd  i'w  ddcall  am  y 
Canaaneaid  ;  ond  y  mac  cryn  amrywiaetii  hiun  am  yrystyr — (1)  Dealliref 
gan  rai  i  osod  allan  aíiwyddiant  hollol  y  gelynion,  nas  gallasant  gymeryd 


Pen.   V.]  CAN    BUDDUGOLIAETH    DEBORAH.  5 

y  meirch  gan  garlamau,  carlamau  ei  gryfion  ef.  Mell-  23 
digwch  ]Meroz,  eb  angel  yr  Arglwydd,  gan  felldigo 
melldigwch  ei  thrigolion  :  am  na  ddaethant  yn  gynorthwy 
i'r  Arglwydd,  yn  gynorthwy  i'r  Arglwydd  yn  erbyn  y 
cedyrn.  Bendithier  Jäel,  gwraig  Heber  y  Cenead,  goruwch  24 
gwragedd  ;  bendithier  hi  goruwch  gwragedd  yn  y  babell. 
Dwfr  a  geisiodd  efe,  llaeth  a  roddes  hithau  :  mewn  phíol  25 

ysbail  rhyfel.  (2)  Gan  ereill  i  ddangos  nad  oedd  y  gelynion  yn  ymladd  am 
elw,  eithr  er  mwj'n  biiddugoliaeth,  er  boddloni  eu  casineb  a'u  gelyniaeth 
at  Israel.  (3)  I  ddangos  fod  y  frwydr  wedi  cyrhaedd  y  fath  bwynt  fel  yr 
oedd  raid  ymladd  neu  farw,  nad  ellid  prynu  heddwch  y  gelynion  drwy 
arian.  Y  cyntaf  ydyw  y  mwyaf  naturiol.  Y  ser  yn  eu  graddau. 
— Gall  mai  goruchion  (meteori^J,  neu  gawod  o  gerig  cenllysg  (Josh.  x.  11), 
fel  y  dywed  Josephus,  neu  gyfuniad  o'r  cyfan  a  olygir  yma.  Gwêl  nodiad, 
pen.  iv.  15.  Y  mae  yn  amlwg  fod  nefoedd  a  daear,  ar  arch  vr  lôr,  wedi 
dyfod  allan  o  blaid  Israel  (Salm  xviii.  7—16,  32  ;  lxviii.  1,  34,  35).  Yr 
hen  afon. — Ni  cheir  y  gair  a  gyfieithir  yma  "  hên  "  yn  un  man  arall. 
Grolyga  un  ai  henajiatth  yr  afon  neu  ei  heuwogrwi/dd,  oherwydd  y  brwydrau 
a  ymladdwyd  ar  ei  glàn.  Darlleua  rhai  afon  y  brwydrau.  Gwêi  pen.  iv. 
7.  Fy  enaid,  ti  a  sethraist  gadernid. — Darllen  y  C.  D., 
O  !  fy  enaid,  ymdaith  yn  mlaen  mewn  nerth.  Wrth  weled  o  flaen  ei 
meddwl  lu  Sisera,  wedi  ei  fathru  a'i  gladdu  o'r  golwg  yn  ngiiors-lynoedd 
y  Cison,  y  mae  enaid  Deborali  yn  tori  allan  mewn  cyfarchiad  angerddol 
iddi  ei  hunan  fel  prif  arwres  y  fyddm fuddugoliaethus.  Carlamau  ei 
gryfion  ef. — Cymhwysir  y  gair  a  gyfieithir  yma  "  cryfion  "  at  deirw 
yn  Salm  xxii.  12,  ac  at  geíí'ylau  yn  Jer.  viii.  16  ;  xlvii.  3.  Mae  jti  deilwng 
o  sylw  mai  nid  yr  un  gair  ydyw  a'r  gair  a  gyfieithir  "  cedyrn  "  yri  adn.  13, 
23,  Cyfeiria  yr  holl  adnod,  fe  ddichon,  at  ymdrechion  meirch  a  cherbydau 
Sisera,  i  ymryddliau  o  siglenydd  y  Cison. 

23.  Melldigwch  Meroz. — Y  mae  y  rhan  hon  o'r  gán  y  tuhwnt 
i'r  rhanau  blaenorol  mewn  gallu  desgrifiadol.  Adnabyddir  y  lle  liwn,  yn 
hanesiaeth  yr  Hen  Destament,  fel  Chorazin  yn  hanesiaeth  y  Testament 
Newydd,  yn  unig  oddiwrth  y  felldith  a  gyhoeddwyd  arno.  Dyru  Jerome 
ef  ddeuddeg  milldir  i'r  gogledd  o  Samaria  (SebastiehJ  ;  ond  y  mae  Tyrv,^hitt 
Drake,  a  Tristram  yn  ei  roddi  tua  phedair  milldir  i'r  gogledd-orllewin  i 
Bethsean,  ar  un  o  lechweddau  deheuol  Liítle  Hermon.  Osfelly,  saif  uwch- 
ben  y  fynedfa  o  ddyöiyn  Jezreel  i'r  lorddonen,  a  gallasai  ei  bresw^dAyyr 
wneyd  hafoc  ar  y  gelynion,  pe  y  daethent  allan.  Gelwir  ef  yn  awr 
Murusseh  ;  ac  os  mai  dyma  y  lle,  y  mae  y  felldith  wedi  ei  adael  heb  ddim 
ond  enw  yn  unig.  Dyru  Conder,  pa  fodd  bynag,  Meroz  fel  un  o'r  Ilcoedd 
anhysbys.  Eb  Angel  yr  Arglwydd. — Ýr  augel  a  ddaethai  "  yn 
dywysog  IIu  yr  Arglwydd  "  ( Josh,  v.  14).  Dichon  iddo  gyhoeddi  y  felldith 
ar  y  pryd  ;  neu,  mwy  tebyg  mai  cyrnhwysiad  neillduol  gan  Deborah  ydyw 
y  geiriau  o'r  felldith  arhosol  a  gyhoeddodd  yr  Angel  ar  y  diofal  a'r  esgeulus 
yn  pen,  ii.  1,  2. 

24,  25.  Bendithier  Jael. — Dygir  sêl  Jael,  gwraig  Heber,  yn 
achos  Israel  i  mewn  yn  gyferbyniol  i  glaerineb  preswylwyr  Meroz.     (Gwêl 


54  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    V. 

26  ardderchog^  y  áug  hi  ymenyn.  Ei  llaw  a  estynodd  hi  at 
yr  hoel,  a'i  llaw  ddehau  at  forthwyl  y  gweithwyr  :  a  hi  a 
bwyodd  Sisera,  ac  a  dorodd  ei  ben  ef ;  g-wanodd  hefyd,  a 

27  thrywanodd  ei  arlais  ef.  Wrth  ei  thraed  yr  ymgrymodd 
efe;  syrthiodd,  gorweddodd  :  wrth  ei  thraed  yr  ymg-rymodd 
efe,  y  syrthiodd  :    lle  yr  ymgrymodd,  yno  y  syrthiodd  yn 

28  farw.  Mam  Sisera  a  edrychodd  trwy  ffenestr,  ac  a 
waeddodd  trwy  y  dellt,  Paham  yr  oeda  ei  gerbyd  ddyfod  ? 

29  paham  yr  arafodd  olwynion  ei  gerbydau  ?  Ei  harglwydd- 
esau  doethion  a'i  hatebasant  ;  hithau  hefyd  a  atebodd  iddi 

30  ei  hun,  Oni  chawsant  hwy  ?  oni  ranasant  yr  anrhaith, 
llances  uen  ddwy  i  bob  gwr  ?  anrhaith  o  wisgoedd  symud- 
liw  i  Sisera,  anrhaith  o  wniadwaith  symudiiw,  symudliw  o 
wnîadwaith  o'r  ddeutu,  cymwys  i  yddfau  yr  anrheithwyr? 

nodiad,  pen.  iii.  30  ;  iv.  22.)  Canai  Deborah  gan  edrych  ar  y  weithred  o 
saflc  gcnedlaethol ;  felly  nid  yw  ei  chân,  er  yn  ysprydoledig,  yn  penderfynu 
cymeriad  nioesol  y  weithred.  Awgrymir  yma  y  cyferbyniad  mawr  rhwng 
gwaith  y  genad  ddwyfol  yn  melldithio  Meroz  â  gwaith  y  rhai  a  fyddant 
wrth  y  lleoedd  y  "  tynir  dwfr,"  adn.  11,  yn  bendithio  Jael.  Yn  y 
babell. — //.y-j  yn  mysg  ^  rhaí  sydd  yn  dilj^n  y  cyffelyb  fywyd,  gan 
drigo  mewn  pebyll.  Phiol  ardderchog. — Llestr  anrhydeddus,  a 
gedwid  at  achlysuron  neillduol,  i'w  roddi  yn  unig  o  flaen  ymwelwyr  o 
urddas. 

26,  27.  Ei  llaw  a  estynodd.— Cyfieitha  y  LXX.  ei  llaw 
chwith,  felly  yr  oedd  y  morthwyl  yn  ei  Uaw  ddehau.  A  h  i  a  b  wyodd . 
— Yr  un  gair  a  gyfieithir  "  drylliodd  "  yn  adn.  22.  A  dorodd  ei 
ben. — Nid  ei  dori  oddiar  ei  gorph  ;  Ijyddai  hyny  yn  gwrthddyweyd 
pen.  iv.  2L  Dylai  y  darlleniad  fod — Hi  a  darawodd  drwy  ei  ben,  a  hi 
a  wanodd,  ac  a  drywanodd  drwy  ei  arlais  ef.  Cyfeiria  y  gair  arlais 
at  le  tcncu  yn  y  penglog  ;  ond  nis  gellir  pcnderfynu  ai  at  le  teneu  yn  asgwrn 
y  pcn,  ai  at  le  teneu  o  gig  ar  y  pen.     (Gwcl  nodiad  pen.  iv.  21.) 

28— 30.  Mam  Sisera. — Trawsfudir  ni  yn  sydyn  o  babell  Jael — 
o  ymyl  celain  8isera,  i'w  balas  gartref,  lle  yr  oedd  ei  fam  yn  hir-ddisgwyl 
(golyga  y  gair  a  gyficithir  "  edrych,"  adn.  28,  ymeHtyn  yn  mlaen)  am  dano. 
Portrciadir  y  foncddigcs  (iariaaneaidd,  a'i  "  harghvyd(lcsau  doethion,"  yn 
esgyn  i  ncn  y  ty,  ac  yn  edrych  drwy  y  dellt  a  roíhlid  o  amgylch  nenau  y 
tai,  ncu  yn  esgyn  i  dŵr  uchel  a  bcrthynai  i'r  pahis,  Ue  y  gwelid  yr  lioll 
fíbr(hl  y  deuai  Sisera,  ac  yn  estyn  yn  mlacn  i  c(h-ych  er  cael  yr  ohvg  gyntaf 
ar  y  cadryfclwr  yu  dychwelyd.  Wrth  welcd  yr  oriau  yn  treiglo,  ac  yntau 
hel>  dd^fod,  cilia  amynedd  i  ro(hH  Ue  i  bry<ler,  a  daw  ofn  ar  ol  hyny,  a 
thyr  alJan  i  ofyn,  "  Paham  yr  oeda  ei  gcrl)yd  ddyfod  ?"  Ceisia  ei  har- 
glwyddcsau  ei  thawelu  (adn.  29) ;  ac  y  mae  y  rhan  ddiweddaf  o'r  adnod 
yn  cac!  ei  deall  gan  rai  fcl  pe  na  fynai  ei  chysuro  ;  ond  ei  bod  hi  yn  })arhau  i 
ofyri  y  cwestiwn  iddi  ei  hunan.  Ffurlia  y  i-hestr  ddychmygol  (adn.  30) 
o'r  ysÌ^ail  rliyfcl,  yn  nghyda  rhan  ncillduol  Siscra,  ^yferbyniad  gi-ymus  i'r 
desgrifiad    ]>lacnoroI   o    farwolaeth    Siscra.       Jîraidd    na    thybiem    fod   yr 


Pen.  VI.]  GORMES    MIDIAN.  55 

Felly  y  darfyddo   am   dy  holl  elynion,  O   Arglwydd  :    a  31 
bydded  y  rhai  a'i  hoífant  ef  fel  yr  haul  yn  myned  rhagddo 
yn  ei  rym.     A'r  wlad  a  gafodd  lonydd  ddeugain  mlynedd. 

adnodau  hyn  yn  cynwys  lled-ddynwarediad,  mewn  gwatwareg  finiog,  o 
ymddiddan  y  merched  â'u  gilydd — mam  Sisera  a'i  harglwyddesau.  Cym- 
wys  i  yddfau  yp  anrheithwyr. — Cyfieithir  ef  gan  rai  I'w 
wddf  (Sisera)  fel  anrhaith  ;  gan  ereill,  Ym  gwddf  (mam  Sisera)  fel  anrhaith. 
Yn  y  Dwyrain,  arferai  swyddogion  milwraidd  wisgo  clogau  symudUw, 
addurnedig,  yn  neillduol  o  amgylch  y  gwddf,  â  gwniadwaith  cyfrodeddig  ; 
ac  os  byddai  rliai  felly  yn  mysg  yr  anrhaith  rhyfel,  syrthient  yn  naturiol  i 
ran  \-  cadlywydd.  Neu,  feailai,  mai  yr  ystyr  ydyw,  y  byddai  i'r  gwisgoedd 
hyn  gael  eu  defnyddio  yn  ol  ewyllys  Sisera,  i  addurno  gyddfau  y  rhai  hyny 
("  llances  neu  ddwy  ")  a  ddeuent  yn  anrhaith  fyw,  barhaus  iddo  ef, 

3 1 .  Diweddglüir  y  gân  gyda  chydmariaeth  odidog,  lle  y  mae  gwirionedd 
ysprydol  yr  holl  hanes  yn  disgleirio  allan  fel  yr  haul  o'r  tu  ol  i  gwmwl. 
Felly  y  derfydd  am  elynion  yr  Arglwydd,  fel  am  lu  Sisera,  a'u  hoU 
obeithion  a  ddiflanant  niewn  gwarth,  fel  gobeithion  ei  fam  ef  ;  eithr  yr  hoU 
rai  a  garant  vr  Arglwydd,  a  gânt  ddisgleirio  fel  yr  haul  yn  nheyrnas  eu 
±ad  (1  Sam.  ii"  10  ;  Sahn  lxviii.  1—3). 


PENOD    VI. 

(2)  Yr  Ail  Gyfnod  o  Wrthgiliad  ac  Adferiad  (pen.  vi. — x.  5). 

Neillduolrwydd  y  cyfnod  hwn  ydyw,  nad  y w  ond  tua  haner  hyd  y  cyfnod 
■blaenorol — tua  phymtheng  mlynedd  a  phedwar  ugain — ac  nad  oes  ynddo 
jiamyn  un  tynior  o  orthrymder  gan  elynion  tramor,  a  hwnw  am  saith 
nilynedd,  ond  yn  un  neillduol  o  galed,  sef  gan  y  Midianiaid,  yr  Amaleciaid , 
a  meibion  y  dwyrain.  Amgylchynid  Israel  gan  diriogaethau  y  cenedloedd 
hyn  yn  ymestyn,  i'r  dwyrain,  o'r  tuhwnt  i'r  lorddonen,  ac,  i'r  de-orllewin, 
hyd  Gazah.  Ond  er  nad  oedd  yr  ymosodiadau  mor  lluosog  oddiwrth  elynion 
allanol,  yr  oedd  gelynion  Israel,  yn  y  tymor  hwn,  oddifewn  iddi  hi  ei 
hunan.  Cyfododd  gormesdeyrn  oddifewn  i  derfynau  y  genedl  ei  hunan,  yn 
mherson  Abimelech,  yrhwn,  er  ei  fod  yn  fab  Gedeon,  ni  elwir  yn  "farnwr" 
gymaint  ag  unwaith,  ond  ydoedd  fel  Jabin,  brenin  Hazor,  yn  fflangell  drom 
ar  3'  genedl.  Fel  mai  prin  haner  hyd  y  cyfnod  blaenorol  ydoedd,  felly  prin 
haner  cymaint  oedd  nerth  ysprydol  y  genedl  yn  y  cyfnod  tywyll  hwn. 

(a)  Galw  Gedeon  aH  harotoi.  i'w  waith  (vi.  1 — 40). 

Pex.  vi.  1 — 6. — Y  Midianiaid  yn  gorthrymu  Israel  oherioydd  eu 
jjechod.  7 — 10. — Danfon  prophwyd  i'iü  ceryddu.  11 — 18. — Yr 
angel  yn  danfon  Gedeon  i'w  gwaredu,  ac  yn  symud  ei  ofnau. 
19 — 23. — Ei  anrheg  iW  angel,  ac  yntau  yn  difianu.  24 — 27. — 
Gedeon  yn  adeiladu  allor  i  Dduw,  ac  yn  bwrw  i  lawr  allor  Baal. 
28 — 32. — Joas  yn  amddiffyn  ei  fah,  Gedeon.  33 — 35. — Yntau  yn 
cynhyrfu  y  llwythau  gogleddol  yn  erhyn  Midian.  36 — 40, — 
Arwydd  deu-hlyg  y  cnu  gwlan. 


56  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Peil.    Ví 

1  A  MEIBION  Israel  a  wnaethant  ddrwg  yn  ngolwg-  yr 
í\     Arglwydd  :     a'r    Arglwydd    a'u    rhoddodd    hwynt 

2  yn  llaw  Midian  saith  mlynedd.  A  llaw  Midian  a  or- 
threchodd  Israel  :  a  rhag  y  Midianiaid  meibion  Israel  a 
wnaethant  iddynt  y  llochesau  sydd  yn  y  mynyddoedd,  a'r 

3  ogofeydd,  a'r  amddifFynfaoedd.  A  phan  hauasai  Israel, 
yna    Midian    a    ddaeth   i   fyny,    ac  Amalec,   a   meibion   y 

4  dwyrain  ;  hw}'  a  ddaethant  i  fyny  yn  eu  herbyn  hwy  :  Ac 
a  wersyllasant  yn  eu  herbyn  hwynt,  ac  a  ddinystriasant 
g^nwd  y  ddaear,  hyd  oni  ddelych  i  Gazah  ;   ac  ni  adawsant 

1.  Midian. — Cenedl  o  Iwythau  crwydrol,  yn  liana  o  Midian,  mab 
Abraham  o  Ceturah  (Gen.  xxv.  2).  Trigent  yn  gyíFredin  yn  yr  aniahvch, 
i'r  dwyrain  a'r  deheu  o  Palestina  hyd  i  gyífiniau  y  Môr  Coch,  ac  ynanialwch 
Sinai.  Cysylltir  hwynt  yma  (pen.  viii.  24),  ac  mewn  lleoedd  ereill  (Gen. 
xxxvii.  28),  â'r  Ismaeliaid,  meibionlsmael,  mab  Abraham  o  Agar.  Ymaceir 
hwynt  wedi  ymuno  â'r  Amaleciaid,  hên  elynion  Israel,  a  llwythau  ereiU  o 
Arabiaid  a  elwir  yn  ' '  feibion  y  dwyrain, "  y  rhai  a  ehvid  felly  oherwydd  eu  bod 
j-n  trigo  i'r  dwyrain  i'r  Môr  Coch.  Ymddengys  oddiwrth  pen.  viii.  10,  fod 
"  meibion  y  dwyrain  "  yn  enw  ar  yr  holl  Iwythau  crwydraidd  a  drigent  yn 
^T  anialwch  i'r  de-ddwyrain  i  wlad  Canaan.  Gallai  mai  yr  Ismaeliaid  a 
olygir  yn  neiUduol  wrth  "feibion  y  dwyrain;"  neu,  oherwydd  fod  yr 
Ismaeliaid  yn  gymydogion  i'r  Midianiaid,  ac  yn  lluosocach  na  hwynt,  fod 
yr  enw  Ismaeliaid,  weithiau,  yn  myned  am  yr  holl  Iwythau  crwydraidd  i 
gyd.  Eu  holynwyr  ydyw  y  jBedawht—yr  enw  presenol  ar  yr  Arabiaid 
crwydrol  sydd  yn  byw  mewn  pebyll  mewn  cyferbyniad  i'r  FeHahiii — yr 
enw  ar  y  rhai  sydd  yn  byw  mewn  pentreti.  Y  maent,  hyd  y  dydd  hwn,  yn 
dyfod  yn  dònau  mawrion  dros  yr  holl  wlad,  nes  difa  pobpeth  o'u  blaen.  A 
rhyfedd,  y  maent  yn  dyfod  fyth  o'r  un  cyfeiriad — o  fyrdd-dir  uchel  Moab, 
o  fynyddoedd  Gilead,  o  anialwch  Sinai  yn  y  deheu  ;  ac  yn  dyfod  ar  hyd  yr 
un  llwybr,  drwy  ddyffryn  Jezreel,  gan  ymestyn  i  lawr  ar  hyd  dyffryn 
Saron,  a  difa  yr  holl  wlad  hyd  yn  Gazah  yn  y  de-orllewin. 

2,  3.  V  llochesau. — Y  mae  Palestina,  am  fod  ei  chreigiau,  gan 
mwyaf,  o  galchfaen,  yn  Ilawn  o  ogofäu  uaturiol  a  chelf}  ddydol.  Gellir 
casglu,  oddiwrth  yr  adnod  hon,  fod  y  cuddfeydd  hyn  yn  aciiabyddus,  fel  y 
cyfryw,  yn  amser  yr  ysgrifenydd.  Gall  y  gair  olygu  un  ai  ogofäu  neu 
hoUtau,  mewn  rhan  yn  naturiol,  ac  mewn  rhan  yn  gelfyddydol,  wcdi 
eu  gwneyd  gan  yr  afonydd,  a'u  troi  yn  llochesau  gan  yr  Israeliaid. 
Ogofeydd. — Yr  ogofäu  sydd  braidd  yn  ddirif  drwy  y  wlad  i  gyd. 
Amddi  fí'ynfeydd. — Nid  y<lyw  y  gair  yn  golygu  dinasoedd  caei-og, 
eithrlle  i  lechu  yn  y  graig — lle  i  gilio  iddo  ani  noddfa,  mcgis  Craig  Rimmon 
(pen.  XX.  4.1).  Pan  hauasai  Israel.— Dengys  hyn  ymgyrchoedd 
blynyddol,  ychydig  o  ílaen  adeg  y  cynhauaf  gan  ysu  pobpeth  i  fyny. 

4 — 6.  Hyd  oni  ddelych  i  Gazah. — Ymddengys  mai  cu  llwj'br 
arferol  ydoodd  croesi  yr  lorddonen  gcrllaw  licth.sean,  a  dyfod  tliwy 
<ldyíriyri  .Jczieel  (adn.  ',V.\),  a  difa,  fel  Tocustiaid,  y  <lyflìyndir  i  lawr  hyd 
(jazali,  tcrf^  II  eitliaf  Israel  ar  y  de-orllcM  in  ( 1  Ijicii.  iv.  24).  Pel  locust- 
iaid  O  amldr'a. — Golygir  yma  y  i\\y(Aúm\i\\w\  o  ddij'rod  yn  gystal  ag. 


Pen.  VI.]       GEDEON  :  ei  alwad  gan  yr  angel.  57 

ddim  ymborth  yn  Israel,  na  dafad,  nac  eidion,  nac  asyn. 
Canys  hwy  a  ddaethant  i  fyny  â'u  hanifeiliaid,  ac  â'u  5 
pebyll,  a  daethant  fel  locustiaid  o  amldra  ;  ac  nid  oedd 
rifedi  arnynt  hwy,  nac  ar  eu  camelod  :  a  hwy  a  ddaethant 
i'r  wlad  i'w  distrywio  hi.  Ac  Israel  a  aeth  yn  dlawd  iawn  6 
o  achos  y  Midianiaid  :  a  meibion  Israel  a  lefasant  ar  yr 
Arglwydd. 

A  phan  lefodd  meibion  Israel  ar  yr  Arglwydd  oblegid     7 
y  Midianiaid,    Yr  Arglwydd  a  anfonodd  brophwydwr  at     8 
feibion   Israel,   yr  hwn  a  ddywedodd  wrthynt,   Fel  hyn  y 
dywedodd   Arglwydd    Dduw    Israel  ;     Myfi   a'ch  dygais 
chwi   i  fyny   o'r   Aipht,    ac  a'ch   arweiniais  chwi   o   dŷ  y 
caethiwed  ;  Ac  a'ch  gwaredais  chwi  o  law  yr  Aiphtiaid,  ac     9 
o   law   eich   holl   orthrymwyr  ;    gyrais   hwynt    allan    o'ch 
blaen  chwi,  a  rhoddais  eu  tir  hw^ynt  i  chwi  :   A  dywedais   10 
wrthych,    Myfi  yiü  yr  Arglwydd   eich    Düw   chwi  ;    nac 
otnwch  dduwiau  yr  Amoriaid,  y  rhai  yr  ydych  yn  trigo  yn 
eu  gwlad  :   ond  ni  wrandawsoch  ar  fy  llais  i. 

Ac  angel  yr  Arglwydd  a  ddaeth,  ac  a  eisteddodd  dan   1 1 
dderwen    oecid  yn    Ophrah,    yr    hon   cedd  eìddo   Joas    yr 
Abiezriad  :    a  Gedeon  ei  fab  ef  oedd  yn   dyrnu    gwenith 
wrth   y   gwin-wrŷf,   Yw  guddio   rhag   y  Midianiaid.       Ac   12 

arrüdra.  Gwêl  Num.  xxxi.  32,  39.  Yn  dlawd  ia^A^n. — Gair  cryf 
iawn,  yngolygu,  i  ddechreu,  cro(ji  i  lawr  ynddigymorth,  yna,  tlodi  y  genedl 
yn  ei  ystyr  eithaf. 

7,  8.  A  phan  lefodd  meibion  Israel. — Clv/êl  pen.  iii.  9,  15; 
iv.  3;  Salm  cvi.  44,  45;  cvii.  6,  19,28.  Brophwydwp. — Ynllythyr- 
enol  Dyn-brophwyd,  mewn  cyferbyniad,  o  bosibl,  i  "  angel  yr  Arglwydd," 
yr  hwn  oedd  uwchlaw  dyn  (adn.  11).  Crybwyllir  am  brophwydi  ereill 
dienw  yn  1  Sam.  ii.  27,  29  ;  1  Bren.  xiii.  8  ;  xx.  13,  35  ;  2  Bren.  ix.  1,  4. 
Gellir  casglu  oddiwrth  adn.  8,  fod  y  Deg  Gorchymyn  yn  hysbys  i'r  genedl 
(Ex.  XX.  2). 

9,  10.  Duwiau  yr  Amoriaid. — Mae  y  gair  "Amoriaid"  yma 
yn  myned  am  yr  oll  o'r  Canaaneaid.  Defnyddir  yr  ymadrodd  anghyffredin 
hwn,  o  bosibl,  (1)  am  fod  y  prophwyd  yn  anerch  y  rhai  oeddynt  yn  trigo 
yn  y  mynydd-dir,  lle  y  trigai  yr  Amoriaid  ;  (2)  neii  am  fod  eilun-addoliaeth 
yr  Amoriaid  yn  fîieidd-dra  neillduol ;  (3)  neu  am  fod  y  prophwyd  yn  defn- 
yddio  geiriau  Jos.  xxiv.  15,  18,  yr  hyn  a  brawf,  os  felly,  fod  llyfr  Josua 
wedi  ei  3'sgrifenu  y  pryd  hwn,  a'i  fod  yn  cael  ei  ystyried  yn  un  o  Iyfrau 
cysegredig  y  genedl,  ac,  fel  y  cyfryw,  a'i  gynwys  yn  hysbys  i  brophwydi  yr 
Arglwydd. 

11,  12.  Ac  angel  yv  Argl\^^ydd. — Y  mae  angel  yr  Arglwydd 
yn  cymeryd  Ue  y  dyn-brophwyd  (adn.  7),  ac  yn  gwneuthur  ei  ail  ymddang- 


58  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.   VI. 

angel  yr  Arglwydd  a  ymddangosodd  iddo   ef,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Yr  Arglwydd  sydd  gyd  â  thi,  wr  cadarn 

13  nerthol.  A  Gedeon  a  ddywedodd  wrtho,  O  fy  arglwydd, 
od  yw  yr  Arglwydd  gyd  á  ni,  paham  y  digwyddodd  hyn 
oll  i  ni  ?  a  pha  le  y  mae  ei  holl  ryfeddodau  ef,  y  rhai  a 
fynegodd  ein  tadau  i  ni,  gan  ddywedyd,  Oni  ddug  yr 
Árglwydd  ni  i  fyny  o'r  Aipht  ?  Ond  yn  awr  yr  Arglwydd 
a'n  gwrthododd  ni,  ac  a'n  rhoddodd  i  law  y  Midianiaid. 

14  A'r  Arglwydd  a  edrychodd  arno  ef,  ac  a  ddywedodd,  Dos 

osiad,  yr  hyn  sydd  i  greii  cyfnod  newydd  yn  hanes  y  genedl  fel  y  gwnaeth 
yn  pen.  ii.  1 — 5.  Dangosir  ei  ddwyfoldeb  yma  gan  ei  eiriau  a'i  weithred- 
oedd  ;  ac  hefyd,  gan  y  ífaith  y  gelwir  ef  yn  14,  16,  23,  yn  "  Jehofah,"  neu 
"Arglwydd."  Dan  dderwen. — Darllener,  y  dderwen.  Yr  oedd  y 
fan  yn  hysbys  pan  ysgrifenwyd  yr  hanes.  Pren  a  adnabyddir  dan  yr  enw 
tercJnìifh  fPUtaria  TerebinthìisJ — y  tẁrpant ;  a  chan  yr  Arabiaid  dan  yr 
enw  Butìii,  ydyw.  Mae  yn  un  o  brenau  mwyaf  adnabyddus  y  wlad,  a  thŷf 
i  fyny,  yn  frigog  ac  yniledol,  i  faintioli  derwen  ganolig,  a  chynysgaetha  y 
teithj-dd  â  chysgod  dymianol  i  eistedd  dano.  Ophraia. — Nid  yr  Ophrah 
3^n  Benjamin  (Jos.  xviii.  23  ;  1  Sam.  xiii.  17);  ond  yr  oedd  hon  yn  Manasseh. 
Tybia  Conder  mai  pentref  Feráta  yn  agos  i  Sichem  ydyw  ;  ond  gesyd 
Tristram  y  lle  yn  Arraheh,  j'-chydig  i'r  de-orllewin  o  Dothan.  Yr 
Abiezriad. — Abiezer  ydoedd  fab  chwaer  Gilead,  fab  Machir,  mab 
Manasseh  (1  Cron.  vii.  18).  Yn  Num.  xxvi.  30,  gelwir  ef  yn  Jeser ; 
ond  yn  Jos.  xvii.  2,  gelwir  ef  yn  Abiezer.  Gedeon  (Cymynydd). 
— Fel  3'r  awgryma  ei  enw,  ymddengys  fod  Gedeon  eisoes  yn  enwog 
am  ei  nerth  (adn.  12,  14)  ac  yn  hysbys  am  ei  ddewrder  (pen.  vii.  14)  ; 
ond  cyfodai  ei  gyndynrwydd  i  arwain  o'r  fîaith  fod  ei  deulu  yn 
ddinod  mewn  Hwyth  nad  ydoedd,  fel  llwyth  Ephraim,  wedi  arfer 
blaenori.  Dyrnu  gwenith. — Dyrnid  yn  gyfìredin  gan  ychain,  ar 
loi-iau  ;  ond  yrna  nid  oodd  amgylchiadau  y  wlad  yn  caniatau.  Fel  y  mae 
y  gair  yn  golygu,  gorfodid  Gedeon  i  ddyrnu,  nid  â  fFûst,  eithr  â  gwialen, 
fel  curo  tírwyth  oddiar  bren  (Deut.  xxiv.  20;  Es.  xxvii.  12).  I'aat 
guddio. — Nis  gellir  penderfynu  pa  un  ai  i  guddio  y  dyrnu,  y  dyrnwr, 
ai  yntc  i  guddio  y  grawn  wedi  ei  ddyrnu  ;  gallasai  y  gwinwryf  fod  yn  fan- 
teisiol  i'r  naill  neu  y  llall. 


na( 

(ad 


13,  14.  A  Gedeon  a  ddywedodd. — Dengys cyfarchiad  Gcdeon 
(1  ydoedd  eto  yn  hysbys  o  gymcriad  y  genad.  Yr  oedd  yr  ymadrodd 
v^dn.  12),  "  yr  Arglwydd  sydd  gyda  thi,"  i'w  ddeall  fel  addewid  am  y 
dyfodol  yn  fwy  nag  fel  gwirionedd  ar  y  pryd  ;  oblegid,  er  fod  y  geiriau  yn 
V)riodoI  ar  adeg  o  Iwyddiant,  teimlai  Gedeon  hwy  fel  gwawdiaith  yn  awr, 
gan  fod  yn  iunlwg  iiad  oedd  yr  Arglwydd  gyda  hwynt.  Ccir  ymagyfeiriad 
pendaiit  at  ddytodiad  y  gencdl  o'r  Ai])ht.  Dylasai  (Jcdeon,  er  liyny,  fcddu 
<;ymaiiit  a  liyny  o  ddirnadacth  am  yspryd  y  gyfraith,  fel  ag  i  gysylltu 
triieni  ísraeì  wi'th  eu  pechodau.  A  edrychodd  arno  ef.- Yn 
Ilythyrenol,  A  droes  tuag  ato.  diwcilhrcd  yn  golygu  fí'afr  neillduol,  a 
darfu  i'r  (Mliychiad  giasol  roddi  gryimisdra  iddo  i  wneyd  y  gwaith  o  waredu 
Israel.     Oni     cldanfonais. — Yr    ystyr    ydyw   awdiirdod    a   ncrth   i 


Pen.  M.J         GEDEON    YN    OFFRYMU    i'r    ARGLWYDD.  59 

yn   dy   rymusdra   yma  :    a   thi   a   waredi    Israel   o  law  y 
Midianiaid  ;  oni  anfonais  i  dydi  ?    Dywedodd  yntau  wrtlio,    15 
O    fy   arg-lwydd,    pa    fodd    y  gwaredaf  fi    Israel  ?     Wele 
fy  nheulu  yn  dlawd  yn  Manasseh,  a  minnau  yn  lleiaf  yn 
nhý  fy  nhad.       A  dywedodd  yr  Arglwydd  wrtho  ef,  Diau   i6 
y  byddaf  fi  gyd  â  thi ;  a  thi  a  darewi  y  Midianiaid  fel  un 
gwr.       Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho,  O  chefais  yn  awr  ffafr   17 
yn  dy  olwg,  g-wna  erof  fi  arwydd  mai  ti  sydd  yn  Uefaru 
wrthyf.       Na  chiUa,   atolwg,   oddi  yma,  hyd  oni  ddelwyf  18 
atat,  ac   oni   ddygwyf  fy  anrheg-,  a'i  gosod  ger  dy  fron. 
Dywedodd  yntau,  Myfi  a  arhosaf  nes  i  ti  ddychwelyd.      A   19 
Gedeon  a  aeth  i  mewn,  ac  a  barotôdd  fỳn  gafr,  ac  ephah  o 
beilHaid  yn  fara  croyw  :  y  cig  a  osododd  efe  mewn  basged, 
a'r  isgell  a  osododd  efe  mewn  crochan  :    ac  a'í  dug  ato  ef 

gyílawni  y  gwaith  (Ex.  iii.  10,  14  ;  Es.  xliv.  26  ;  Ezec.  ii.  3,  &c.).  Mae  y 
Uitliriad  esmwyth  o'r  ymadrodd  "  angel  yr  Arglwydd  "  (adn.  11,  12)  i'r 
ymadrodd  "Arglwydd"  yn  nechreu  adn.  14,  yn  dra  awgrymiadol,  ac  yn 
profi  fod  cenadwri  yr  angel  i  gael  ei  deall  fel  cenadwri  Duw  ei  hunan. 

15,  16.  O  fy  arglwydd. — Darllener,  O  Arglwydd.  Y  mae  jBFurf 
y  gair  yn  wahanol  i'r  un  a  geir  yn  adn.  13,  ac  yn  golygu  fod  y  syniad  yn 
■dechreu  tywynu  ar  feddwl  Gedeon  fod  Duw  yn  llefaru  drwy  ei  angel. 
Tebygola  galwad  Gedeon  i'r  eiddo  Moses  yn  ei  anmharodrwydd  i  ymgy- 
meryd  â'r  gwaith,  yn  ei  awydd  am  arwydd  er  sicrhau  ei  feddwl  mai  yr 
Arglw^-dd  oedd  yn  ei  ddanfon,  yr  hyn,  yn  rasol,  a  ganiatawyd  i'r  ddau, 
oherwydd  fod  gair  yr  Arglwydd  yn  brin  yn  y  dyddiau  hyny,  ac  am  nad 
oedd  weledigaethau  eglur.  Fy  nheulu  yn  dlawd. — Darllener,  y 
tlottaf.  Fel  un  gwr. — I  ddangos  llwyrder  a  sydynrwydd  y  fuddug- 
oliaeth,  fe  ddistrywid  y  gelynion  âg  un  ergyd.  (Gwêl  pen.  xx.  1,  8  ;  Lef. 
xxvi.  8  ;  Num.  xiv.  15). 

17,  18.  Mai  ti  sydd  yn  llefapu  wrthyf.— Yn  hytrach,  Pwy 
ydwyt  ti  sydd  yn  llefaru  wrthyf.  Cafodd  dri  arwydd  :  yr  angel  yn  aros 
heb  symud  (adn.  18);  y  tân  (adn.  21);  a'r  cnu  (adn.  36—40).  Fy 
anrheg. — Yn  ol  y  LXX.  a'r  Yuhjate,  Fy  mwyd-offrwm.  Etyb  ystyr 
ddeublyg  y  gair — offrwm  i  Dduw,  neu  rodd  i  ddyn — i  sefyllfa  meddwl 
Gedeon  ar  y  pryd,  heb  fod  yn  gwbl  benderfynol  ai  Duw  ai  dyn  oedd  yr 
hwn  a  lefarai  wrtho.     (Gwêl  pen.  iii.  15.) 

19.  Epha. — Y  swm  o  flawd  a  ddefnyddid  yn  gyífredin  ar  un  pobiad, 
er  ei  fod  yn  llawer  mwy  nag  a  allai  un  dyn  ei  fwyta  ar  un  pryd.  Cynwysai, 
/dybygid,  dair  phiolaid  (seahsj  yn  ol  Gen,  xviii.  6  ;  1  Sam.  i.  24  ;  Matth. 
xiii.  33  (pecaid)  ;  ac  yn  ol  Ex.  xvi.  16,  cynwysai  ddeg  omer.  Tybir  ei  fod 
tua  thri  chwarter  bwysel  fhu-shelj,  yn  ol  y  mesuriad  Seisnig.  Ac  a'i 
cyflwynodd. — Gair  amwys  eto,  yn  dangos  nad  oedd  Gedeon  wedi  ei 
íirgyhoeddi  pwy  oedd  yn  llefaru  wrtho,  ond  ei  fod  yn  disgwyl  i'r  canlyniad 
ddangos  pwy  ydoedd  ei  ymwelydd  ;  yr  hyn,  hefyd,  a  wnaeth,  gan  ddangos 
mai  yr  Arglwj'dd,  Duw  Israel,  yr  hwn  a  sefydlasai  eu  haberthau  ydoedd, 
íi'i  fod  yn  barod  eto  i  dderbyn  eu  hofírymau  edifeiriol. 


6o  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  VI . 

20  dan  y  dderwen,  ac  a'/  cyflwynodd.  Ac  ang-el  Duw  a 
ddywedodd  wrtho,  Cymer  y  cìg,  a'r  bara  croyw,  a  gosod 
ar  y  g'raig^  hon,  a  thywallt  vr  isgell.  Ac  efe  a  wnaeth 
felly. 

21  Yna  ang'el  yr  Arglwydd  a  estynodd  flaen  y  ff"on  oedd yn 
ei  law,  ac  a  g-yff'yrddodd  â'r  cig",  ac  á'r  bara  cro^^w  :  a'r 
tân  a  ddyrchafodd  o'r  graig-,  ac  a  ysodd  y  cig-,  a'r  bara 
croyw.     Ac  angel  yr  Arglwydd  a  aeth  ymaith  o'i  olwg  ef. 

22  A  phan  welodd  Gedeon  mai  angel  yr  Arglwydd  oecùi  efe, 
y  dywedodd  Gedeon,  Och,  O  Arglwydd  Dduw  !  oherwydd 

23  i  mi  weled  ang^el  yr  Arglwydd  wyneb  yn  wyneb.  A 
dywedodd   yr   Arglwydd   wrtho,    Tang-nefedd   ì   ti  :     nac 

24  ofna  ;  ni  byddi  farw.  Yna  Gedeon  a  adeiladodd  yno 
allor  i'r  Arglwydd,  ac  a'i  g-alwodd  Jehofah-shalom  :  hyd 
y  dydd  hwn  j'  mae  hi  eto  yn  Ophrah  eìddo  yr  Abíezriaid. 

25  A'r  noson   hono   y   dywedodd  yr  Arglwydd  wrtho  ef, 

20,  21.  Yna  angel  yr  Argl^A/'ydd.— Mae  y  cyfnewidiad  o'r 
ymadrodd  "  angel  yr  Arglwydd"  (adn.  11,  12,  21,  22),  i  "  angel  Duw"  yn 
darawiadol,  a'r  defnydd  o'r  gair  "  Arglwydd  "  drwy  gorph  y  benod,  gyda'r 
eithriad  o'r  adnodau  o  36  hyd  40.  Ar  y  graig  hon. — Nid  yr  un  gair 
Hebraeg  a  ddefnyddir  yma  ag  yn  adn.  21  ;  y  mae  hwnw  yn  golygu  holl 
gorph  y  graig,  eithr  yma  y  pigyn  bychan  ohoni  ydoedd  yn  taílu  allan.  Yr 
oed<l  yr  isgell  yn  fath  o  ddiod-oífrwm,  ac  efallai,  fel  y  dwfr  a  dywalltwyd 
ar  ben  Carmcl  (1  Bren.  xviii.  34),  yn  gwasanaethu  i  wrieyd  gwyrth  }■  tân 
yn  fwy  amlwg.  Y  ffon. — Ystyr  y  gair  3'dyw  rhywbeth  i  bwyso  arno. 
Gwisgai  yr  angel  agwedd  teithiwr  (({en.  xxxii.  10;  Ex.  xii.  11  ;  Matth.  x. 
10).  Dyrchafodd  tan. — Cyniharer  Lef.  ix.  24;  1  Cron.  xxi.  26; 
2  Cron.  vii.  1  ;  1  Bren.  xviii.  24,  38. 

22,  23.  Oherwydd  i  mi  weled  angel  yr  Arglwydd. 
— Y  syniad  mai  marwolaeth  ydoedd  i  ddyn  pecluidurus  wclcd  Duw  sydd 
yma  (Cen.  xvi.  13;  xxxii.  30;  Kx.  xxxiii.  20);  ond  mae  yr  j^nuidrodd,  o'i 
gyfieitlui,  yn  cyfleu  syniad  pellach,  oherwydd  er  mwyn  hyn  y  g"weiais  yr 
Arglwydd.  Yn  fyr,  yr  oedd  raid  id(h)  gacl  ci  ladil,  mogií:?  gan  y  prescuol- 
deb  dw^'fol,  i'w  gymhwyao  i'w  waitli  dros  D(hiw  fcl  gwarodwr  i  ísrael  (Es. 
vi.  5 — 8;  Luc  V.  8—10)!^  Dywedodd  yr  Arglwydd. — Yr  angel, 
er  efallai  yn  anweledig,  neu  drwy  lais  mewnol. 

24.  Jehofah-sha  lom. — Ystyr  Uythyrcnol  yr  ymach'odd  ydyw, 
Duw  a  ddwg  ddyddiau  gwell.  Nid  ^r  un  allor  yn  (hliamheu,  ac  ni(l  i'r 
un  dybcn  y(hjcdd  lion  a'r  alloi-  a  nodir  (adn.  21);  canys  yr  oedd  hono  i 
offrymu  arni,  ond  hon  yn  fwy  fel  colofn  golhuhyriacthol  (.Tos.  xxii.  28,  34). 
Am  Cedcon  yn  enwi  yr  aUor  yn  ol  y  gciriau  a  lcfarwyd  gan  yr  angcl,  gwôl 
G&n.  xxii.  14;  Kx.  xvii.  1.").  Hyd  y  dydd  hwn. — (Jwcl  nodiad, 
adn.   11. 

2S,26.  Y  dywedodd  yr  Arglwydd.  W'rthy  "nos(m  liono" 
(adn.  'ír))  y  mcddylir  noswaith  y  diwrnod  yr  ymddangosodd  yr  angcl  iddo^ 


Pen.  \^I.]  gedeon:  gwyr  ei  ddinas  yn  ei  wrthwynebu.  6i 

Cynier  y  bustach  sydd  eiddo  dy  dad,  sef  yr  ail  bustach 
saith  mlwydd  oed  ;  a  bwrw  i  lawr  allor  Baal  yr  hon  sydd 
eiddo  dy  dad,  a  thor  i  lawr  y  llwyn  sydd  yn  ei  hymyl  hi  : 
Ac  adeilada  allor  iV  Arglwydd  dy  Dduw  ar  ben  y  graig-  26 
hon,  yn  y  lle  trefnus  ;  a  chymer  yr  ail  bustach,  ac  offryma 
boeth-offrwm  á  choed  y  llwyn,  yr  hwn  a  dori  di.  Yna  27 
Gedeon  a  gymerodd  ddengwr  o'i  weision,  ac  a  wnaeth  fel 
y  Uefarasai  yr  Arglwydd  wrtho  :  ac  oherwydd  ei  fod  yn 
ofni  teulu  ei  dad,  a  gwŷr  y  ddinas,  fel  nas  gallai  wneuthur 
/iyfi  liw  dydd,  efe  a'/gwnaeth  Hw  nos. 

A  phan  gyfododd  gwŷr  y  ddinas  y  boreu,  y?ia  wele  allor  28 
Baal  wedi  ei  bwrw   i  lawr,  a'r  llwyn  yr  hwn  oedd  yn  ei 
hymyl  wedi  ei  dori,  a'r  ail  bustach  wedi  ei  offrymu  ar  yr 
allor  a  adeiladasid.     A   dywedodd   pawb  wrth  eu  gilydd,   29 
Pwy    a   wnaeth    y  peth   hyn  ?       Ac  wedi  iddynt  ymofyn 
a   chwilio,    y    dywedasant,   Gedeon    mab  Joas   a    wnaeth 
y  peth  hyn.       Yna   gwŷr  y  ddinas   a   ddywedasant  wrth  30 
Joas,  Dwg  allan  dy  fab,  fel  y  byddo  marw  :  am  iddo  fwrw 

(Gen.  xxxii.  13).  Yn  nghyfnodau  boreuaf  datguddiad  yr  oedd  gweledig- 
aetliau  nos  yn  gj'fryngau  neillduol  datguddiedigaethau  dwyfol  (Gen.  xv.  1, 
5;  Xum.  xii.  6;  Jobiv.  13).  Sef  yr  ail  bustach  saith  mlwydd 
oed. — Darllener,  a'r  ail ;  oblegid  y  mae  dau  fustacli  yn  cael  eu  golygu 
j'ma,  y  rhai  a  ddefnyddid  i  dynu  i  lawr  allor  Baal.  Nodir  yr  oed — saith 
mlwydd — gyda  chyfeiriad,  fe  ddichon,  at  dymor  gorthrymder  yr  Israeliaid 
gan  y  Midianiaid.  Llinell  neillduol  yn  yr  hanes  ydyw,  y  gellir  casghi  fod 
amryw  bethau  a  fwriedid  i  Baal,  wedi  eu  defnyddio  at  wasanaeth  Duw. 
OddÌMTth  y  gair,  "  sydd  eiddo  dy  dad,"  mewn  cysylltiad  â'r  bustach  a'r 
allor,  cesglir  yn  naturiol  fod  y  bustach  wedi  ei  fwriadu  yn  aberth  i  Baal ; 
ac,  efallai,  fod  "  y  lle  trefnus  "  (adn.  26)  yn  golygu  hên  safle  allor  Baal,  a 
dywedir  yn  bendant  fod  coed  y  llwyn  wedi  eu  defnyddio  yn  boeth-offrwm 
i'r  Arglwydd.  Y  llwyn. — Gwêl  pen.  iii.  7.  Yn  ei  hymyl  hi. — 
Yn  fwy  cywir,  arni  hi.  Y  graig  hon.— Yn  hytrach,  yr  amddiffynfa 
hon.  Nid  yr  un  a'r  graig  yn  adn.  20  ;  eithr  lle  tebyg  i'r  hyn  y  cyfeirir  ato 
mewn  dinas  arall  (pen.  ix.  51).  Gall  olygu,  (1)  fel  ar  ymyl  y  ddalen,  ìnewii 
modd  trefiius ;  (2)  neu,  ar  safle  allor  Baal  ;  (3)  neu,  gyda'r  defnyddiau 
oeddynt  wedi  eu  trefnu  i  offrymu  i  Baal.  Y  ddau  syniad  diweddaf  wedi 
eu  cyfuno,  o  bosibl,  ydyw  y  mwyaf  cydweddol  â  thôn  yr  hanes.  Am  adeil- 
adu  a  defnyddiau  wedi  eu  trefnu  i  amcan  arall,  gwêl  1  Bren.  xv.  22. 

27.  Teulu  ei  dad. — jy.y.,  yr  Abiezriaid  (adn.  15).  Golygai  "  ty 
eu  tadau  "  adran  o'r  llw\i:h  (Num.  i.  2  ;  iii.  15).  Gw^yr  y  ddinas. — 
Gweddill  o'r  hên  Ganaaneaid,  fe  ddichon,  a  gosodir  hwynt  allan  yn  adn.  28 
fel  noddwyr  arbenig  i  addoliad  Baal.  Gwelir  (oddiwrth  pen.  ix.  28)  fod 
gweddill  felly  yn  Sichem. 

28 — 30.  Y  boreu. — Cyfodent  yn  foreu,  efallai  i  addoli  yr  eilun. 
Dengys  yr  adnod  hon  fod  allor  yr  Arglwydd  wedi  ei  hadeiladu  yn  agos,  os 


62  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pcn.    VI. 

i  lawr  allor  Baal,  ac  am  iddo  dori  y  llwyn  oedd  yn  ei  hymyl 

31  hi.  A  Joas  a  ddywedodd  wrth  y  rhai  oll  a  oeddynt  yn 
sefyll  yn  ei  erbyn  ef,  A  ddadleuwch  chwi  dros  Baal  ?  ai 
chwi  a'i  ceidw  ef  ?  yr  hwn  a  ddadleuo  drosto  ef,  bydded 
farw  y  boreu  hwn  :    os  T>v\\  yw  efe,  dadleued  drosto  ei 

32  hun,  am  fwrw  ei  allor  ef  i  lawr.  Ac  efe  a'i  galwodd  ef  y 
dwthwn  hwnw  Jerubaal  ;  gan  ddywedyd,  Dadleued  Baal 
drosto  ei  hun,  am  fwrw  ei  allor  i  lawr. 

33  Yna  y  Midianiaid  oU,  a'r  Amaleciaid,  a  meibion  y  dwy- 
rain,  a  g-asg"lwyd  yn  ng-hyd,  ac  a  aethant  drosodd,  ac  a 

34  wersyllasant  yn  nyíTryn  Jezreel.  Ond  yspryd  yr  Arglwydd 
a  ddaeth  ar  Gedeon  ;  ac  efe  a  udganodd  mewn  udgorn,  ac 

35  Abíezer  a  aeth  ar  ei  ol  ef.  Ac  efe  a  anfonodd  genhadau 
trwy  holl  Manasseh,  yr  hwn  hefyd  a'i  canlynodd  ef  :  anfon- 


nad  ar  hen  safle  allor  Baal.      Dwg  allan    dy   fab. — Ei  ddwyn  allan 
fel  troseddwr  i  ddienyddle  (Gen.  xxxviii.  24  ;  1  Bren.  xxi.  10,  13). 

31.  Sefyll  yn  ei  erbyn  ef. — Gellir  cyfieithu  y  geiriau  i  olygu, 
(1)  Sefyll  i  fyny  drosto  ef,  sef  dros  Baal  (Dan.  xii.  1)  ;  (2)  neu  sefyll  yn  ei 
ymyl  (pen.  iii.  19)  ;  (3)  neu  sefyll  o  flaen  Joas  fel  o  flaen  barnwr  y  ddinas, 
er  amddiff"yn  Baaí,  ac  i  hawlio  bywyd  Gedeon.  Ymddengj's  Joas  fel  ynad 
y  ddinas.  Tebyg  (adn.  34)  fod  yr  Abiezriaid  yn  tueddu  gyda  Joas,  ac  yn 
gogwj'ddo  gyda  Gedeon  fei  eu  gwaredwr  cenedlaethol  o  law  y  gelynion. 
Mae  y  gair  "  chwi  "  yn  ngeiriau  Joas  yn  bwysleisiol,  fel  pe  byddai  am 
awgrymu  i  wŷr  y  ddinas  mai  nid  eu  gwaith  hwy  oedd  amddiftyn  hawliau 
Baal.  Gyda  gwatwareg  lem  dywed  fod  y  neb  a  dybiai  nad  oedd  Baal  yn 
gallu  amddifîyn  ei  hun  yn  haeddu  marwolaeth.  Drygioni  eilun-addoliaeth 
ydoedd  darostwng  Diiw  Israel  yn  gydradd  â  duwiau  y  cenedloedd,  a 
thybied  felly  nas  gallai  amddiffyn  ei  hunan. 

32.  A'i  galwodd  .  .  .  Jerubbaal. — Goddef  y  geiriau  yr 
ystyr,  ac  efe  a  alwyd,  nid  gan  ei  dad  yn  unig,  eithr  efe  a  ddaeth  yn 
adnabyddus  fel  Jerrubbaal  (ymryaonydd  yn  erbyn  Baal,  neu  ymry.sonydd 
droH  Dduinj.  Defnyddir  ef  o  hyn  allan  fel  cyfenw  ar  Gedeon  (pen.  vii.  1  ; 
viii.  29  ;  1  Sam.  xii.  11)  ;  ond  unwaith  (2  Sam.  xi.  21)  defnyddir  y  gair 
*'  Beseth  "  (peth  (jwaradiryddus,  Jieidd-heth,  eUun),  yn  lle  "  Baal  ;"  felly 
darllener  yno  Jerubeseth  (un  yr  ym,ryHon  yr  eilun  â(j  ef).  \A'rth  ofyn  am, 
a  chael  arwyddion  iddo  ei  hunan,  fe  ddaeth  Gedeon  yn  arwydd  ei  hunan, 
Fe  enillodd  y  fuddugoliaeth  foesol  o  argyhocddi  ei  dad,  ac  enill  eidylwytli, 
cyn  myned  allan  i'r  ymgyrch  fawr  i  warcdu  Israel. 

33 — 35 .  Yma  y  dechreua  gorchcstion  yr  ail  gyfnod  yn  hancs  y  barnwyr 
a  ddynodir  gan  ymddangosiad  Angel  y  Cyfamod  (adn.  11),  a  rhoddiad  yr 
Yspryd  (ilán.  (Josodir  allan  bwysigrwydd  y  cyfnod,  a  chymhwysder 
Gedeon  i'w  waith  drwy  yr  ymadrodd  grymus,  Ond  yspryd  yr  Arglwydd 
a  wisgodd  am  Gedeon— ei  wisgo  fel  ûg  arf-wisg,  ncs  dyfod  ohono  yn 
anorchfygol  mcwn  ncrth.  Efe  a  ddcchrcuodd  ei  waith  gy<la'i  dculii  ci  hun 
(adn.  ;M)  ;  yna  drwy  holl  Manasseh — ei  Iwyth  ei  hun  o  bob  tu  i'r  lorddonen 


Pen.  VI.]  ARWYDD    DEU-BLYG    Y    CNU    GWLAN.  63 

odd  hefyd  g-enhadau  i  Aser,  ac  i  Zabulon,  ac  i  NaphtaH  ;  a 
hwy  a  ddaethant  i  fyny  i'w  cyfarfod  hwynt. 

A   Gedeon    a  ddywedodd   wrth    Dduw,   O    gwaredi    di  36 
Israel  trwy  fy  llaw  i,  meg-is  y  lleferaist  ;  Wele  fi  yn  gosod  37 
cnu  o  wlan  yn  y    llawr-dyrnu  :     os    gwlith    a    fydd    ar  y 
cnu   yn   unig,   a   sychder   ar  yr   hoU  ddaear  ;    yna    y   caf 
wybod  y  gfwaredi  di  Israel  trwy  fy  llaw  i,  fel  y  lleferaist. 
Ac  felly  y  bu  :    canys  cyfododd  yn  foreu  dranoeth,  ac  a  38 
sypiodd    y   cnu  yn  nghyd,    ac  a  wasgodd  wHth  o'r   cnu, 
lonaid    phíol    o   ddwfr.       A   Gedeon   a    ddywedodd    wrth  39 
Dduw,  Na  Hdied  dy  ddigHonedd  i'm  herbyn,  a  mi  a  lefaraf 
unwaith  eto.       Profaf  yn  awr,  y  waith  hon  yn  unig,  trwy 
y  cnu  :    bydded,  atolwg,  sychder  ar  y  cnu  yn  unig-,  ac  ar 
yr  hoU  ddaear  bydded  gwHth.       A  Duw  a  wnaeth  feUy  y  ^o 
noson  hono  :  canys  yr  oedd  sychder  ar  y  cnu  yn  unig,  ac 
ar  yr  hoU  ddaear  yr  oedd  gwHth. 

(adn.  35) ;  yna  ymledodd  y  brwdfrydedd  drwy  yr  holl  Iwythau  gogleddol, 
Aser,  Zabulon,  Naphtali,  ac  Ephraim  (pen.  vii.  24)  ;  a  rhaid  fod  Issachar 
hefyd  i  mewn,  canys  yr  oedd  dyíFryn  Jezreel,  maes  y  frwydr,  o  fewn  ei 
randir.  Gellir  casglu  fod  gwladgarwch  y  genedl  wedi  ei  gynhyrfu  yn  fwy,^ 
yn  y  cjŵod  newydd  hwn,  nag  yn  y  cyfnod  blaenorol,  yn  amser  Deborah, 
gan  fod  yma  well  cj'nrychioliad  o'r  llwythau.  Eto  ymddengys  fod  y 
Uwythau  deheuol,  Judah  a  Simeon,  yn  eisiau  ar  yr  achlysur  hwn,  fel  yr  un 
blaenorol  (pen.  v.  12 — 18),  yr  hyn  a  brawf  nad  oedd  yr  hên  eiddigedd 
rhwng  gogledd  a  deheu,  a  ddechreuasai  mor  foreu  a  dyddiau  Joshua,  hyd 
yn  hyn  wedi  ei  Iwyr  ddifodi ;  ac  yr  oedd  hyny  yn  llai  esgusodol,  yn  yr 
amgjdchiad  presenol,  oherwydd  fod  difrod  y  gelynion  yn  cyrhaecld  hyd 
Gazah  jm  y  de-orllewin. 

36.  Wele  fi  yn  gosod. — Yn  hanes  Gedeon  ni  a  welwn  yr 
absenoldeb  mwyaf  o  bob  brwdfrydedd  hygoelus.  Un  petli  ydoedd  credu 
fod  Duw  yn  ífyddlawn  i'w  addewid  i  waredu  ei  bobl,  peth  arall  ydoedd 
credu  ei  fod  ef  yn  anfonedig  Duw  i  hyny,  a  bod  yr  addewid  hono  iddo  ef 
yn  neillduol.  Mae  j^n  esiampl  gref  o  íFydd  yn  y  peth  cyntaf  (Heb.  xi.  32), 
ac  y  mae  Duw  yn  rasol  yn  ei  gadarnhau  drwy  arwyddion  yn  y  diweddaf. 

37 — 40. — Yn  y  llawr-dyrnu. — Yr  oedd  y  lloriau  dyrnu  bob 
amser  yn  yr  awyr  agored  ;  ac,  yn  gyfifredin,  ar  leoedd  uchel.  Mae  arwydd 
y  cnu  yn  dra  arwyddocaol  o  gymeriad  Gedeon,  yn  oer  yn  nghanol  gwres  y 
gorthrymder  oedd  o'i  amgylch,  ac  yn  sych  pan  oedd  ardymheredd  íFydd  pawb 
ereiU  wedi  ei  lleithio  gan  fraw  ac  ofn.  Efallai  iddo  ofyn  am  y  gwlith  ar  y 
cnu  yn  gyntaf,  wrth  weled  fel  yr  oedd  y  gras  a'r  gwroldeb  yn  disgyn  arno  ef 
yn  bersonol  yn  gyntaf,  ac  yna  yn  ymdaenu  dros  yr  holl  genedl,  Gwêl  rhai 
fwy  yma  nag  yr  oedd  yn  bosibl,  a  mwy  nag  a  fwriedid  i  Gedeon  ei  ganfod 
— dameg  o  holl  hanes  dilynol  cenedl  Israel,  fel  cnu  îraidd  dan  wlith  y 
Nefoedd  am  oesoedd  cyntaf  ei  hanes,  "  gwlith  ar  y  cnu  imig,  a  sychder  ar 
yr  holl  ddaear ;"  yna  wedi  i  gyfiawnder  y  cenedloedd  ddyfod  i  mewn, 
Israel  yn  myned  yn  sych — "  sychder  ar  y  cnu  a  gwlith  ar  yr  holl  ddaear."' 
(Gwêl  Expo8Ìtor,  Ist  series,  Cyf .  III. ,  tud.  29. ) 


64  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pcn.   VI. 

PENOD    VII. 

1  "yNA  Jerubbaal,  h\vnw>"Z£;  Gedeon,  a  g-yfododd  yn  foreu, 

X    a'r  hoU  bobl  y  rhai  oedd  gyd  âg  ef,  ac  a  wersyllasant 
wrth  ffynon  Harod  :    a  g-wersyll  y  Midianiaid  oedd  o  du  y 

2  g^oo^ledd  iddynt,  wrth  fryn  Moreh,  yn  y  dyffryn.  A  dywed- 
odd  yr  Arglwydd  wrth  Gedeon,  Rhy  luosog-  yw  y  bobl 
sydd  gyd  â  thi,  i  mi  roddi  y  Midianiaid  yn  eu  dwylaw  ; 
rhag-  i  Israel  ymog-oneddu  i'm  herbyn,  gan  ddywedyd,   Fy 

3  llaw  fy  hun  a'm  gwaredodd.  Am  hyny,  yn  awr,  cyhoedda 
lle  y  clywo  y  bobl,  gan  ddywedyd,  Yr  hwn  sydd  ofnus  ac 


(b)  Bnddufjoliaeth  Gedeou  ar  y  Midianiaid  (pen.  vii,   1 — 25). 

Pen  vii.  1 — 8. — Geâeon  yn  dewis  ei  filwyr  drnnj  hrawf  deu-hlyg  ar 
ol  arwydd  deu-hlyg.  9 — 14. — Cadarnhau  ei  ffydd  drwy  freudd- 
wyd.  15 — 23. — Gorchfygu  y  Midianiaid  drwy  ddyfais,  ac  erlyn 
ar  eu  holau.     24,  25. — Dal  Oreh  a  Zeeh. 

1,  2.  Yna  Jerubbaal.— Yma  y  defnyddir  yr  enw  newydd  hwn 
gyntaf,  am  hvny  rhoddir  yr  eglurhad  "  hwnw  yw  Gedeon."  Wrth 
ffynon.  Harod.— Yn  ìle  wrth,  darllener,  uwchben.  Ystyr  y  gair 
Harod  ydyw  ý'i/nou  y  cryudod,  gyda  chyfeiriad,  mae'n  ddiau,  at  waith  y 
bobl,  gerlhiw  iddi,  yn  dychrynu  ymaith.  Tua  miUdir  i'r  dwyrain  o  ddinas 
.Jezreel  fZeralu),  ar  leohwedd  mynydd  Gilboa,  ond  nid  yn  uchel  i  fyny 
arno,  tardd  fîynon  fawr,  a  elwir  yn  bresenol  Aiu  Jâlûi,  ac  weithiau,  yn  ol 
Conder,  a  elwir  Alu-d-Jtm'iinfFfynon-y-ddoLu  luj.  Mae  Tristram  yn  bur 
hyderus  mai  yr  un  ydyw  a  fíynon  Jezreel  (1  Sam.  xxix.  1),  lle  y  gwersyllai 
Saul  o  ílaen  brwydr  (ì'ilboa.  Tybia  yr  un  awdurdod,  hefyd,  mai  llygriad 
ydyw  ei  henw  pi-esenol— /lin  Jâlfid — o  Gilead,  hen  enw,  yn  ol  ei  farn  ef, 
ar  fynydd  (4ill>o.t ;  ac  felly  y  mae  efe  yn  egluro  yr  anhawsder  yn  nghylch 
"mynydd  Gilead,"  adn.  .3.  Bnyn  Moreh.— Yn  anhysbys  ;  yn  unig 
gwydd'is  nas  gallai  fod  yn  Moreh  gerllaw  Sichem  (ÍTen.  xii.  ()) ;  yr  oedd 
hwnw  ì>um'  milldir  ar  hugain  i'r  de-orllewin  o'r  fan  hon.  Tebyg  mai  enw 
ar  y  mynydd  a  elwir  gan  deithwyr  yn  awr  yn  Little  íítrnion  (Jebid  DuhyJ 
ydoedfi.  Y  dyffryn.— Dyífryn  Jezreel  yn  ddiau.  Yr  oedd  y  Midian- 
iaid  (gwêl  {)en.  vi.  4,  .S.'î)  fel  y  Èedawin  presenol  yn  dyfod  i'r  wlad,  yn 
wastad,  drwy  yr  agorfa  oed(Ì  yn  agor  o  geunant  yr  lorddonen,  drwodd  i 
ddyííryn  Jez)-eel  yn  Bethsean.  Ymleda  dyffryn  Jezreel,  neu  Esdraelon,  o 
fynydd  (Jarmel  ifyny  hyd  droed  mynydd  Tabor,  yna  Iforchoga  yn  ddau 
nri  iíotíleddol  yn  rhedeg  rhwng  Tabor  a  Littíc  [íerniou,  a' 


ddyifryn  ;  yi-  un  gogleddol  yn  rhedeg  rhwng  I  al)or  a  Ltltlc  /icrinou,  a  r  un 
delieuol,  yi 
yn  gyfagos 


leheuol,  yr  hwn,  gan  amlaf,  a  elwir  yn  ddytiryn  Jezreel,  oherwydd  ei  fod 
i  i'r  dref  hono,  yn  rhedeg  ihwng  Li//ìc.  Herniou  amynydd(îilboa. 


S'n°y  dyífryn  diwcddaf  hwn,  ychydig  yn  ddyfnach,  ar  v  pen  gogleddol 
iddo,  ac  yn  nês  i'r  lorddonen  na'r  Israeliaid,  y  gwer.syllai  y  Midianiaid 
(pcn.  V.  13). 

3.   Yr   hwn    sydd    ofnus.— Dyina  y  gorchymyn  ynDeut.  xx.  S  ; 
nid  oedd  ond  dynion   fíyddiog  i   fod  yn  myddin  yr  Arglwydd.      Mae  j 


Pen.    \'1I.]    GEDEON'    VN    GORCHFYGU    Y    MIDIANIAID.  65 

arswydus,  dychweled  ac  ymadawed  yboreuofynydd  Gilead. 
A  drchwelodd  o'r  bobl  ddwy  fil  ar  hugain,  a  deng-  mil  a 
arosasant.     A  dywedodd  yr  Arglwydd  wrth  Gedeon,   Eto     4 
1'  miie  gormod  o  bobl.      Dwg"  hwynt  i  waered  at  y  dyfr- 
oedd,  a  mi  a'u  profaf  hwynt   yno  i  ti  :    ac   am  yr  hwn  y 
dywedwyf  wrthyt,    Hwn  a  ä  gyda  thi,   eled  hwnw  gyda 
thi  ;    ac  am  bwy  bynag^  y  dywedwyf  wrthyt,    Hwn  nid  ä 
gvda  thi,   nac  eled  hwnw  gyda  thi.      Felly  efe  a  ddygodd     5 
y  bobl  i  waered  at  y  dyfroedd.     A  dywedodd  yr  Arglwydd 
wrth  Gedeon,  Pob  un  a  lepio  â'i  dafod  o'r  dwfr  fel  y  llepio 
ci,  gosod  ef  o'r  neilldu  ;   a  phob  un  a  ymgrymo  ar  ei  liniau 
i  yfed.     A  rhifedi  y  rhai  a  godasant  y  dwfr  â'u  Uaw  at  eu     6 
genau,   oedd  dri  channwr  :    a'r  holl  bobl  ereill  a  ymgrym- 
asant  ar  eu  ghniau  i  yfed  dwfr.     A  dywedodd  yr  Arglwydd     7 
wrth   Gedeon,   Trwy  y  tri  channwr  a  lepiasant  y  dwfr,  y 

prav."f  cyutaf  liwn  i  symud  ymaith  y  di-ffydd  ;  ond  y  mae  y  prawf  nesaf 
(adn.  4)  i  beri  nas  gallasai  y  rliai  ffyddiog  hyny  ymogoneddu  yn  eu  niter, 
eithr  ya  nerth  yv  Argiwydd  eu  Duw.  Mynydd  Gilead. — Dyma 
ymadi'odd  s^'dd  wedi  peri  petrusdei  mawr  yn  mysg  esbonwyr.  Nid  oes 
son  on  1  am  un  rn^uiydd  (lilead,  ac  yr  oedd  hwnw  (h'os  yr  lorddonen.  (1) 
Tybia  rhai  fod  y  gair  "  Güead  "  wedi  llithro  i  mewn  i'r  testyn  yn  lle  y  gair 
"  Oilboa,"  oherwydd  tebygoh^wydd  y  Uythyrenau  yn  yr  Hebraeg.  (2) 
Plreill  a  dybiant  y  gallai  fod  lle  yn  dwyn  yr  enw  "  Mynydd  Gilead,"  ar  yr 
ochr  orllewinol  i'r  lorddonen,  gan  fod  rhai  o  ddisgynyddion  Gilead  yn 
preswylio  ar  yr  ochr  hono  (Josh.  xvii.  3,  5,  6).  (3)  Golyga  ereill  mai 
dyma  arwydd-air  rhyfel  Uwyth  Manasseh  (Deat.  xx.  8).  (4)  Y  mae 
^olygia  1  arall  sydd,  hw\'rach,  yn  fw}^  naturiol  na'r  rhai  blaenorol.  Seihr 
vr  esboniad  hwnw  ar  ystyr  neiílduol  yr  jmiadrodd,  "  ymadawed  y  bore  ;" 
y  mae  y  gair,  meddir,  yn  golygu  myned  ar  ;/ì/lch — ymdroeUi  fel  aderyn  ar 
ei  aden.  Yn  ol  hwn  yr  oeddynt  i  ymadael,  nid  yn  uniongyrchol  i'w 
cartreíi,  eithr  i  fyned  o  gwmpas  fel  pe  buasent  yn  myned  i  frwydr,  rhag 
Uwfrhau  ohonynt  neb  arall.  Ac  fe  oruwchreolwyd  eu  llwfrdra  er  daioni  ; 
()])legid  da  eu  bod  yn  "  mynydd  Gilead,"  y  tuhwnt  i'r  lorddonen,  erbyn 
bod  (j^edeon  wedi  enill  y  frwy(U%  er  mwyn  erHd  y  gelynion,  pan  yn  ffoi  o 
faes  y  gyílafan. 

4.  A.  m.i  a'Li  profaf. — Canlynir  yr  arwydd  deublyg  a  gafodd 
(iedeon  gan  Ijrawf  deublyg  ar  ei  filwyr  ;  yn  a(bi.  3,  profir  y  llwfr  a'r  ofnog  ; 
ac  yn  adn.  4 — 7,  profir  y  riiyfygus  a'r  anochelgar  ;  nid  oedd  lle  i'r  naiU  na'r 
llall  yn  ngwersyll  yr  ArglwycÌd. 

S — 7.  Am  y  rhai  a  ymfjrymtìit  i  yfed,  a'r  rhai  a  (jodtiit  y  dwfr  â'n  llau?, 
diau  fofl  y  rhai  (Uweddaf  yn  dangos  mwy  o  hunan-feddiant  a  gochelgarwch 
yn  iMhtesenoldeb  y  gelyn,  na'r  lleill,  gan  yfed  y  dwfr,  a  bod  yn  barod  i 
ymosodiad,  hefyd,  ar  yr  un  pi'yd  ;  ond  y  mae  yn  amhvg  na  buasai  (Tedeon 
yii  dychmygu  am  hyn  fel  prawf  i'w  i'hanu  oni  b'ai  i'r  Arglwj'dd  ei 
orchyiriyn. 
E 


66  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.   VII. 

gfwaredaf  chwi,   ac  y  rhoddaf  y  Midianiaid  yn  dy  hiw  di : 

8  ac  eled  yr  holl  bobl  ereill  bob  un  i'w  fangre  ei  hun.  Felly 
y  bobl  a  gymerasant  fwyd  yn  eu  dwylaw,  a'u  hudgyrn  ;  a 
Gedeon  a  ollyng'odd  ymaith  holl  wŷr  Israel,  pob  un  i'w 
babell,  a'r  tri  channwr  a  ataliodd  efe  :  a  g-wersyll  y 
Midianiaid  oedd  oddi  tanodd  iddo  yn  y  dyffryn, 

9  A'r  noson  hono  y  dywedodd  yr  Arglwydd  wrtho  ef, 
Cyfod,  dos  i  waered  i'r  gwersyll  ;   canys  mi  a'i  rhoddais 

10  yn  dy  law  di.      Ac  od  wyt  yn  ofni  myned  i  waered,  dos  di 

11  a  Phurah  dy  langc  i  waered  i'r  gwersyll  ;  A  chei  glywed 
beth  a  ddywedant ;  fel  yr  ymnertho  wedi  hyny  dy  ddwy- 
law,  ac  yr  elych  i  waered  i'r  gwersyll.  Yna  efe  a  aeth  i 
waered,  a  Phurah  ei  langc,  i  gwrr  y  rhai  arfogion  oedd  yn 

12  y  g-wersyll.  A'r  Midianiaid,  a'r  Amaleciaid,  a  hoU  feibion 
y  dwyrain,  oedd  yn  gorwedd  yn  y  dyffryn  fel  locustiaid  o 
amldra  ;   a'u  camelod  oedd  heb  rif,   fel  y  tywod  sydd  ar  fin 

13  y  môr  o  amldra.  A  phan  ddaeth  Gedeon,  wele  wr  yn 
mynegi   i'w    gyfaiU   freuddwyd,   ac    yn    dywedyd,    Wele, 

8.  Y  bobl  a  gymerasant  fwyd. — Mae  y  LXX.  a'r  Tar- 
gumiau,  a  rhai  esbonwyr  diweddar,  yn  ífafrio  y  golygiad  iddynt  (y  300) 
gymeryd  bwyd  y  bobl  (sef  y  9,700  oedd  yn  ngweddill  o'r  10,000  ar  ol  tynu 
allan  y  tri  chan'wr) ;  ond  y  mae  yn  afresymol  i  ddeall  fod  tri  chant  wedi 
cymeryd  ymborth  deng  mil,  yn  enwedig  tra  yr  oeddynt  mewn  angen  bod 
yn  heinif  a  difeichiau  i  ymosod  ar  y  gelynion.  Y  mae  un  peth  i'w  ddyweyd 
yn  ífafr  y  golygiad  diweddaf  a  nodwyd  ar  yr  ymadrodd,  "  mynydd 
Gilead,"  adn.  3,  y  mae  yn  cynorthwyo  i  esbonio  yr  adnod  hon,  sydd 
hebddo  yn  ymddangos  j^n  dra  dyrus.  Yn  ol  y  deongliad  hwnw  gellir 
cymeryd  y  gair  "  pobl "  j^ma  am  yr  holl  fyddin  yn  ei  chrynswth,  cyn  eu 
rhanu,  eu  bod  wedi  cymeryd  bwyd  ac  udgyrn  3'n  eu  dwyhiw,  fel  pe  yn 
myned  oU  i  ryfel,  a  bod  Gedeon  wedi  eu  goUwng  ymaith,  oddigerth  y  tri 
chan'wr,  boì)  un  i'w  babell,  eithr  eu  bod  i  fyned  o  gwmpas,  ac  felly  i 
amgylcliu  hyd  i  "  fynydd  Gilead." 

9 — 11.  Cyfod,  dos  i  ^A^aered. — Wedi  ei  adael  gyda'r  tri  chan" 
wr  cryn  gamp  i  un  mor  ochelgar  a  Gedeon  ydoechl  crcdii  y  gwaredid  Israel 
drwyddo,  wedi  tori  ei  fyddin  i  lawr  i  nifer  mor  fychan  ;  cithr  y  mae  Duw 
yn  cryfhau  ei  ííydd  âg  un  arwydd  eto,  a  liyn\^  lieb  ei  ofyn.  Mi  ä'i 
rhoddais. — Mae  y  ferf  yma,  fel  yn  j^en.  iv.  14,  yn  yr  amscr  gorphenol, 
yn  dangoH  fod  Duw  wcdi  gwneyd  ei  feddwl  i  fyny,  yr  unig  rwystr  oc(hl  o 
du  Gedcon.  Cerdd  cfc,  a'i  lanc  Phurah,  i  lawr  yn  nhiymdei-  y  nos  i  g\vr 
gwersyll  y  MiíHaniaid,  a  chlyw  (Jedeon  yr  liyn  a  syniudoihl  lK)b  gron}n  n 
amhcuaeth  o'i  fcddwl  am  deifyniad  y  frwydr. 

12 — 14.  Y  mae  adn.  12  yn  ddarlun  manwlo  wcrsyll  Arabai(hl — pobpelli 
blith-draphlith,  a  chanielod  yn  ddirif  yn  gorwedd  o'i  amgylch.  Vn  tori  ar 
ddystawrwydd  y  nos,  fe  glywai  Gedeon  a'i  hmc  acenion  geiriau  dynol,  ac 
wrth  ncBiiu  yn  ddystaw,  deallai  y  geiriau.     Dyn  yn  adrod(l  brcuddwyd  i'w 


Pen.   VII.]    GEDEON    YN    GORCHFYGU    Y    MIDIANIAID.  67 

breuddwyd  a  freuddwydiais  ;  ac  wele  dorth  o  fara  haidd 
yn  ymdreiglo  i  wersyll  y  Midianiaid,  a  hi  a  ddaeth  hyd  at 
babell,  ac  a'i  tarawodd  fel  y  syrthiodd,  a  hi  a'i  hym- 
chwelodd,  fel  y  syrthiodd  y  babell.  A'i  g-yfaill  a  atebodd  14 
ac  a  ddywedodd,  Nid  y7v  hyn  ddim  ond  cleddyf  Gedeon 
mab  Joas,  gwr  o  Israel  :  Duw  a  roddodd  Midian  a'i  holl 
fyddin  yn  ei  law  ef. 

A  phan  glybu  Gedeon  adroddiad  y  breuddwyd,  a'i  ddir-   15 
nad,  efe  aaddolodd,  ac  a  ddychwelodd  i  wersyll  Israel  :  ac 
a  ddywedodd,  Cyfodwch  :   canys  rhoddodd  yr  Arglwydü 
fyddin  y  Midianiaid  yn  eich  llaw  chwi.     Ac  efe  a  ranodd   16 
y  tri  channwr  jy7i  dair   byddin,   ac  a  roddodd  udg-yrn   yn 
llaw    pob    un    ohonynt,    a  phiserau    gwag,   a  lampau  yn 
nghanol  y  piserau.      Ac   efe  a  ddywedodd   wrthynt  hwy,    17 
Edrychwch   arnaf  fi,  a  gwnewch  yr  un  íìfunud  :    ac  wele, 
pan  ddelwyf  i  gwrr  y  gwersyll,  yna  fel   y  gwnelwyf  fi, 
gwnewch  chwithau.     Pan  udganwyf  fi  mewn  udgorn,  myfi   18 
a'r   holl   rai   sydd   gyda   mi,    udgenwch    chwithau    mewn 
udgyrn  o  amgylch  yr  holl  wersyll,   a  dywedwch,    Cleddyý 
yr  Arglwydd,  a  Gedeon. 


gyfaill  ydoedd.  Wele  dorth  o  fara  haidd — bara  mwyaf  distadl  y  wlad— 
torth  gron,  fel  a  wneid  yn  y  wlad,  ac  a  gresid  mewn  twll  dwfn  yn  y  ddaear, 
yn  treiglo  i  ganol  gwersyll  y  Midianiaid,  ac  yn  taro  y  babell  oedd  yn 
nghanol  y  gwersyll,  pabell  y  brenin,  nes  ei  dymchwelyd.  Deonglodd  ei 
gj'faill  yn  uniawn  ;  nid  yw  hyn  namyn  cleddyf  Gedeon.  Yr  oedd  y  dorth 
haidd  3'n  bortread  cywir  o'r  gwaredwr  newydd  oedd  wedi  cyfodi,  ac  yr 
oedd  y  deongliad  yn  galonogol  i  Gedeon,  drwy  ddangos  ei  fod  yn  Haw  yr 
Arglwydd,  a  bod  ei  ofn  hefyd  wedi  syrthio  yn  barod  ar  wersyll  Midian. 

15,  16.  Ac  efe  a  ranodd. — Pan  glybu  Gedeon  y  breuddwyd 
efe  a  addolodd  gan  gydnabod  a  chredu  roddi  o'r  Arglwydd  y  gelynion  yn 
ei  law  ef ;  ond  nid  ydy w  hyny  yn  peri  iddo  fod  yn  ddiofal  am  gynlhin  y 
gwaith — y  mae  yn  addoli  ac  yn  cynllunio.  Dichon  fod  y  ddyfais  hefyd  yn 
un  o'r  rhai  goreu  i  oresgyn  gwersyll  mawr,  di-lywodraeth,  fel  y  ceir 
gwersylloedd  yr  Arabiaid  hyd  y  dydd  hwn.  Dyru  Neibuhr  hanes  am  yr 
un  ddyfais  yn  hollol,  wedi  ei  harfer  mewn  brwydr  Arabaiíhl  yn  nghanol  y 
ganrif  ddiweddaf.  Yn  yr  Aipht  defnyddir  piserau  pridd,  fel  hyn,  hyd 
heddyw,  i  guddio  íîlamdyrch  ftorrhesj.  Dichon  fod  lampau  Gedeon  a'i 
filwyr  y  fath  na  oleuent  nemawr  nes  eu  chwyfìo. 

17,  18.  Cleddyf  yr  Arglwydd  a  Gedeon.— Yn  llytliyr- 
enol,  I'r  Arglwydd  ac  i  Gedeon.  Nid  ydyw  y  gair  "cleddyf"  yn  yr 
Hebraeg  yn  yr  adnod  hon  ;  feallai  ei  fod  wedi  Ilithro  o'r  testyn.  Ceir  ef 
yn  y  rhyfel-floedd  yn  adn.  20;  felly,  dylid  darllen  yno — Cleddyf!  I'r 
Arglwydd  ac  i  Gedeon. 


68  LLYFR    Y    BARNWYR  [Pen.    VII. 

19  Felly  Gedeon  a  ddaeth  i  mewn,  aV  cannwr  oedd  gyáíig 
ef,  i  g-wrr  y  gwersyll,  yn  nechreu  y  wyliadwriaeth  ganol, 
a'r  gwylwyr  wedi  eu  newydd  osod,  ac  a  udg-anasant  mewn 
udg-yrn,  ac  a  ddrylHasant   y  piserau   oedd  yn  eu   dwylaw. 

20  A'r  tair  byddin  a  udg-anasant  mewn  udgyrn,  ac  a  ddryll- 
iasant  y  piserau,  ac  a  ddaliasant  y  lampau  yn  eu  llaw 
aswy,  a'r  udgyrn  yn  eu  llaw  ddelieu  i   udganu  :  a  hwy  a 

21  lefasant,  Cleddyf  yr  Arglwydd,  a  Gedeon.  A  safasant 
bob  un  yn  ei  le,  o  amgylch  y  gwersyll  :   a'r  holl  wersyll  a 

22  redodd,  ac  a  waeddodd,  ac  a  ffòdd.  A'r  tri  chant  a  udgan- 
asant  àg  udgyrn  ;  a'r  Arglwydd  a  osododd  gleddyf  pob 
un  yn  erbyn  eu  gilydd,  trwy  yr  holl  wersyll  :  felly  y 
g-wersyll   a    ftôdd    hyd    Beth-sittah,   yn   Sererath,   hyd  fin 

23  Abel-meholah,  hyd  Tabbath.  A  g^wŷr  Israel  a  ymg-asgîas- 
ant,  o  Naphtali,  ac  o  Aser,  ac  o  holl  Manasseh,  ac  a 
erlidiasant  ar  ol  y  Midianiaid. 

19,  20.  Y  wyliadwriaeth  ganol. — Yr  hen  raniadau  yn 
Israel  ydoedd  rhanu  y  nos,  o  faclilud  haul  li^'d  y  boreu-ddydd,  yn  dair 
rhan,  otua  jîliedair  awr  bob  un.  Y  wyUadwriaeth  gyntaf  o  fachhidiad  yr 
haul  hyd  ddeg  ;  yr  ail  o  ddeg  hyd  (Ulau  ;  a'r  (h-ydedd  o  ddau  hyd  gyfodiad 
haul  (Èxod.  xiv.  24  ;  1  8am.  xi.  11  ;  8ahn  Ixiii.  0  ;  xc.  4  ;  Ga\.  Jer.  ii.  U)). 
Pan  y  daeth  yr  luddewon  dan  ddylanwad  y  Rhufeiniaid,  darfu  iddynt 
faljwysiaíhi  eu  (hül  hwy,  (h-wy  gyfrif  pedair  g\vyha(hvriaeth  y  nos  (Math. 
xiv.  25  ;  Marc  xiii.  35).  Yn  ol  y  cyfrifiad  uchod  yr  ydocíhl  tuag  un-ar-ddeg 
y  nos,  yr  adeg  y  ì)yd(hii  y  gwersyll  mewn  trwmgwsg,  a'r  nos  yn  fwyaf 
tywell  a  swrth. 

21.  A'r  tri  chant  a  Lidganasant. — Tri  chant  o  lampau 
disglacr  yn  cael  eu  cyhwfanu  ar  unwaith,  tri  chant  o  udgyrn,  a'r  rhyfel- 
floedd  fawr  yn  (haspedain  yn  y  creigiau  cylchynol,  yn  nhywyllwcli  a 
dystawrwydd  y  nos,  a  gyflëai  i'r  Miíhaniaid  y  syniad  eu  bod  wedi  eu 
hamgyleliynu  gan  elynion  afrifed.  I  ddechrcu  "  rhedasant "  i  weled  yr 
achos,  yna  "  gwae(hlasant "  mewn  dyehryn,  ac  yn  y  diwedd  "llbisant" 
am  eu  heinioes.  (iallai  i(hlynt — y  Miíhaniaid,  a'r  Amaleciaid,  a  meibion  y 
dwyrain — ddrwg-dybio  eu  gilydd  (1  Sam.  xiv.  20;  2  Cron.  xx.  2'A). 

22,  23.  Y  gwersyll  a  ffoddl — ^A^id  yn  unig  y  milwyr,  eithr  yr 
hoU  wersyll,  y  gwragedd,  y  ])lant,  a'r  camelod,  gyda'r  gwaed(Uadau  nydd 
mor  n(jdwed(Uadol  o'r  Aral>iai(L  Ffoisant  i  lawr  am  rydau  yr  lorddonen, 
cr  mwyii  croesi  drosodd  i'w  hochr  eu  hunain  ;  lloisant  hyd  ì)ŷ  y  Sittim 
flìc.lhiHtlaÌL),  tua  Sererath,  hyd  íin  (íwaen  y  Ddawns  ( AbrliiuholdhJ  sydd 
yn  ffinio  ar  'ra!)l>ath.  Tybia  (Jonder  fod  braidd  yr  oU  o'r  Ueoedd  hyn  yn 
anhysbys  yn  awr.  l'wyntia  liobinson  allaii  bentref -S7t////a/i,  i'r  gogledd  i> 
fynydd  (jilboa,  pum'  miUdir  i'r  dwyrain  o  dc/reel,  a  chymaint  a  liyny  i"i 
gogìedd-íjrllewin  o  liethsean,  fel  liethsittah.  Os  fcUy,  riiaid  fod  rhai  o'i 
gelynion  wedi  dianc  drwy  rydau  gogleildol  yr  lorddonen.  Tybia  ereill  y 
galíai  Betiisittah  Un\  yn  enw  arall  ar  ddiìias  Betiisean.  Ar  y  dyl>iaeth,  ü 
hono  sydd  fwyaf  naturiol,  eu  bod  yn  llbi  am  rydau  dclicuol  yi*  loi-ddonen, 
dodir  Aljelmeliíolaii  gaii  rai  tua  deng  iiiiUdir  i'r  deiieu  o  liethsean,  mewn  lic 


Pen.    VII.]    GEDEON    YN    GORCHFYGU    Y    MIDIANIAID.  69 

A     Gedeon    a    anfonodd    g-enhadau     trwy    holl    fynydd   24 
Ephraim,   gan   ddywedyd,    Deuwch  i  waered  yn  erbyn  y 
Midianiaid,  ac  achubwch  o'u  blaen  hwynt  y  dyfroedd  hyd 
Beth-barah   aV    lorddonen  :    a   holl   wỳr   Ephraim  a  ym- 
g^asglasant,  ac  a  enillasant  y  dyfroedd  hyd  Beth-barah  a'r 
lorddonen.        A    daHasant    ddau  o  dywysogion    Midian,   25 
Oreb  a  Zeeb  ;  a  Haddasant  Oreb  ar  graig-  Òreb,  a  lladd- 
asant  Zeeb  wrth  win-wrŷf  Zeeb,  ac  a  erhdiasant  Midian,  ■ ' 
ac  a  ddygasant  benau  Oreb  a  Zeeb  at  Gedeon,  i'r  tu  arall 
i'r  lorddonen. 

a  elwir  yn  awr  Aiii  Helweh.  Adnabyddir  y  lle  fel  mangre  genedigaeth 
Eliseus  (1  Bren.  xix.  IG).  Mae  Tabbath  yn  hollol  anhysbys,  a  ìSererath  yn 
hollol  amlieus,  os  nad  yr  un  ydyw  a  Sereda,  lle  genedigaeth  Jereboam 
(1  Bren.  xi.  26)  ;  neu  Seredatha  (2  Cron.  iv.  17).  Cymharer  yr  enwau  hyn 
â"r  enwau  yn  1  Bren.  iv.  12.  Ymdaenodd  y  newj'dd  am  ymg^^rch  Iwydtlianus 
(Tedeon  drwy  3'r  holl  Iwythau  a  drigent  yn  nghanolbarth  a  gogledd  y  wlad 
(pen.  vi.  35).  Y  syndod  ydyw  nad  enwir  Issachar  o  gwbl  j^n  eu  mysg,  na 
Zabulon  ychwaith,  er  i  genhadau  gael  eu  danfon  yno  (pen.  vi.  35). 

24,  25.  Mynydd  Ephraim. — Gwel  pen.  iii.  27,  28;  iv.  5. 
Gwyp  Ephraim — Nid  oeddynt  hwy,  hyd  3'n  hyn,  wedi  cymeryd  un- 
rhj'w  ran  yn  yr  ymgyrch  yn  eib}n  y  Midianiaid,  ac  ni  feiddiodd  (.'edeon,  o 
Iwj'th  distadl  Manasseh,  wahodd  llwyth  lluosog,  uchelfrydig  Ephraim,  i  gy- 
meryd  rhan  yn  yr  ymosodiad  (Jos.  xviii.  14,  18).  Y  dyfroedd  hyd 
Bethabarah. — Nid  dyfroedd  yr  lorddonen  dybygid,  eithr  d^'frocdd  y 
gw'ahanol  afonydd  bychain  a  redent  iddi,  y  rhai  a  ö'urtient  fath  o  gors- 
lynoedd,  y  byddai  raid  i'r  Atidianiaid  redeg  drwyddynt  cyn  cyihaedd  yr 
lorddonen  ei  hunan.  ]\Iae  lleoliad  Bethabara  yn  un  o'r  cwestiynan  mwyaf 
dyrus.  Darganfyddodd  Conder  rydau  i  fyny  tua  thair  milldir  a  hanor  i'r 
gogledd-ddwyrain  o  Bethsean,  o'r  enw  Abâra,  y  rhai,  yn  ol  ei  dyb  ef,  ydyw 
y  Bethabara  y  cyfeirir  ato  yn  y  fan  hon.  Golyga  ereill  mai  lle  traddodiadol 
Bethabara  y  Testament  Newydd  ydyw  y  fan,  ychydig  i'r  dwyrain  o  Jericho 
ar  yr  loiddonen,  ac  a  elwir  yn  awr  Ku-sr-el-Jehûd.  Dyru  Tristram  y 
(lesgriíìad  canlynol  o  hynt  Gedeon,  a'r  Ephraimiaid,  y  boreu  hwnw.  Ar  ol 
iddo  glirio  y  Midianiaid  o  ddyíîryn  Jezreel,  o  gwmpas  Bethsean,  y  mae 
Gedeon  a'i  dri  chan'wr  yn  croesi  i'r  ochr  ddwyreiniol  i'r  lorddonen  yn 
Succoth.  Ond  y  mae  rhan  fawr  o'r  gelynion,  drwy  hyn,  yn  cael  eu  tori 
ymaith  oddiwrth  gorph  y  fyddin,  ac  ^'■n  cael  eu  gortodi  i  ftbi  i  lawr  yr  ochr 
orllewinol  i'r  afon.  Erbyn  hyn,  y  mae  "gwŷr  Ephraim"  yn  eu  goddi 
weddyd,  cyn  iddynt  gyrhaedd  yr  lorddonen,  ac  yTi  Uadd  eu  dau  dywysog  ; 
"a  laddasant  Oreb  fy  gi<jfranj  ar  graig  Oreb,  a  lladdasant  Zeeb  fy  hlaidd) 
wrth  winwryf  Zeeb,  .  .  .  ac  a  ddygasant  benau  Oreb  a  Zeeb  at  Gedeon 
i'r  tu  arall  i'r  lorddonen,"  adn.  25.  Wrth  y  "  tu  arall  i'r  lorddonen"  y 
raeddylir  yi-  ochr  ddwyreiniol,  gan  fod  Gedeon  a'i  dri  chan'wr  wedi  myned 
i'r  ochr  hono  i  erlyn  ar  ol  corph  byddin  y  Midianiaid.  Er  caclarnhad  i'r 
desgrifìad  uchod,  darganfu  Conder,  uwchben  dj^fí'ryn  yr  lorddonen,  tua 
thair  milldir  i'r  gogledd  o  Jericho,  graig  serth,  o'r  enw  Osh-el-Ghoreb,  Craig 
Oreb,  ncu  Graig  y  Gigfran  ;  a  thua  dwy  filldir  i'r  gogledd-orllewin,  o'r  fan 
hono,  le  arall,  a  elwir  Tuweil-edh-Dhiab — lloches  Zeeb,  neu  Loches  y  Blaidd. 


^O  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    VIII. 


PENOD    VIII. 

1  4  GWYR  Ephraim  a  ddywedasant  wrtho  ef,  Paham  y 
/V  gwnaethost  y  peth  hyn  â  ni,  heb  alw  arnom  ni  pan 
aothost  i  ymladd    yn   erbyn    y   Midianiaid  ?       A   hwy   a'i 

2  dwrdiasant  ef  yn  dost.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Beth  a  wneuthum  i  yn  awr  wrth  a  wìiaethoch  chwi  ?  Onid 
g-\vellj'w  lloffiad  grawnwin  Ephraim,  na  chasgliad  grawn- 

3  win  Abîezer  ?  Duw  a  roddodd  yn  eich  llaw  chwi  dywys- 
og"ion  Midian,  Oreb  a  Zeeb  :  a  pheth  a  allwn  i  ei  wneuthur 
wrth  a  wnaethoch  chwi  ?  Yna  yr  arafodd  eu  dig  hwynt 
tuagato  ef,  pan  lefarodd  efe  y  g-air  hwn. 

4  A  daeth  Gedeon  i'r  lorddonen  ;  ac  aeth  drosti  hi,  efe  a'r 

(c)  Erlid  y  Midianiaid ;  Gweithredoedd  ereill  Gedeon  à'i  Farwolaeth 

(pen.  viii.   1 — 35). 

Pen.  viii.  I — 3. — Gcdeon  yn  lliniaru  dig  yr  Ephraimiaid.  4 — 9. — 
An^ffijddlondeh  Succoth  a  Phenuel.  10 — 12. — Dala  Zehah  a 
Salmunna.  13 — 1/. — Cospi  lìohl  Succoth  a  Phenuel.  18 — 21. — 
Rhoddi  Zehah  a  Salmunna  i  fariuolaeth.  22 — 23. — Gedeon  yn 
gwrtliod  y  frenhiniaeth.  24 — 27. — Ei  ephod  yn  dyfod  yn  fagl  i 
Israel.  28 — 35. — Ei  ddyddiau  diiucddaf,  ac  anniolchgarwch 
Israel. 

1,  3.  A  gwyr  Ephraim. — Er  nad  ydoedd  Uwyth  Ephraim,  ar  y 
cyntcii,  y  Uuosocaf  o  Iwythau  Israel  (Num.  i.  a'r  xxvi.),  eto,  oherwydd  safle 
ganolog  a  diogel  ei  randir,  a'r  fFaith  fod  Siloh,  prif-ddinaa  y  wlad  mewn 
ystyr  grefyddol,  o  fewn  ei  randir,  a  Sichem,  prif-ddinas  y  wlad  mewn  ystyr 
wladol,  ar  ei  derfyn,  daeth  am  amser,  hyd  nes  y  pasiodd  }'  llywodraeth 
drosodd  i  Iwyth  Juííah,  i  fod  y  llwyth  Uywodraethol.  Rhydd  hyn  gyfrif 
am  dòn  uchelfrydig  yr  Ephraimiaid  (pen.  xii.  1).  Pan  newydd  gael  buddug- 
í)liaeLh,  a  phenau  Oreb  a  Zeeb  yn  eu  dwylaw,  daethant  at  Gedeon,  i'r  tu 
dwyreiniol  i'r  lorddonen,  cyn  iddo  ef,  fel  yr  ymddengys,  ddal  Zebah  a 
Salmunna,  gan  gyfymliw  âg  ef  am  iddo  fyned  i'r  frwydr  heb  ymgynghori  â 
hwynt.  Gyda  dywediàd  diarebol,  yr  hyn,  yn  y  Dwyrain,  a  saif  yn  lle 
3-mrcsymiad,  etyb  hwynt,  ac  y  mae  ei  atebiad  yn  engraipht  dda  o  ateb 
aiafaidd  yn  datroi  llid  (Diar.  xv.  1).  lîuasai  rhyfel  cartrefol  yn  mysg  y 
llwythau,  ac  yn  enwedig  â  llwyth  Ephraim,  ar  y  fath  adeg,  yn  drychineb 
nuiwr.  Dengys  iddynt  liwy  wneyd  mwy,  er  iddynt  fod  yn  ddiweddar  yn 
dyfod  i'r  maes,  na'r  hyn  a  wnaetliai  efe  a'i  gardynwyr  cr  y  dechreuad.  Yr 
oc  Id  "  llfjíriad  grawnwin  Ejjliraim  " — y  fudílugoliaeth  wrth  rydau  yr 
lorddoncn,  yn  well  na  "  chasgHad  grawnwin  Abie/,er" — y  fuddugoliaeth  a 
enillasai  efc  a'i  dri  chan'wr,  Cyfeiria  (iedeon  yn  hyn,  yn  ddiamheu,  at 
ddistadlcdd  ei  deulu  a'i  Iwyth  (pen.  vi,  11,  15). 

4,  S.  A  daeth  Gedeon. — Mae  cyfuniad  o  wroldeb  a  flydd  yn 
ngwalth  G'jdcjn,  er  yn  ddiílygiol,  cto  yn  cu  hcrlid.      Vr  ystyr  ydyw  oi  fod 


Pen.    \'III.]        GEDEON    YN    YMLID    Y    MIDIANIAID.  7I 

tri   channwr  oedd  gydag  ef,   yn  ddiffyg-iol,    ac   eto  yn  eit 
herlid    hwy.      Ac   efe  a   ddywedodd    wrth    wŷr   Succoth,     5 
Rhoddwch,  atolwg,  dorthau  o  fara  i'r  bobl  sydd  i'm  canlyn 
i  :   canys  lluddedig'  ydynt   hwy  ;    a  minau  yn  erlid  ar  ol 
Zebah  a  Sahnunna,  brenhinoedd  Midian. 

A  dywedodd  tywysogion  Succoth,   A  yw  llaw  Zebah  a     6 
Sahiiunna  yn  awr  yn  dy  law  di,  fel  y  rhoddem  ni  fara  i'th 
Ju  dì  ?     A  dywedodd  Gedeon,  Oherwydd  hyny,  pan  roddo     7 
yr  Ai^GLWYDD  Zebah  a  Salmunna  yn  fy  llaw  i,  yna  y  dryll- 
iaf  eich  cnawd  chwi  â  drain  yr  anialwch,  ac  â  mîeri.     Ac     8 
efe  a  aeth  i  fyny  oddiyno  i  Penuel,   ac  a  lefarodd  wrthynt 

yn  (idiâFygiol  gan  erlid — yr  erlid  oedd  yn  ei  wneyd  yn  ddiífygiol,  Ac  a. 
aeth  drosti,  —  Yn  llythyrenol,  I  fyned  drosti ;  felly  gadewir  ni,  o  ran 
y  darlieniad,  mewn  petrusder,  ar  ba  du  i'r  lorddonen  yr  ydoedd  Gedeon  y 
pryd  liyn.  Succoth  (bythod), — (1)  Dj^ru  Robinson  ei  safle  ar  y  tu 
gorlle  N'inol  i'r  lorddonen,  mewn  lle  o'r  enw  Sahût  tuag  wyth  milldir  i'r 
deheu  o  Bethsean.  (2)  Tybia  Tristram  ac  ereill,  y  rhaid  fod  dau  le  o  bob 
tu  i'r  lorddonen,  yn  dwyn  yr  un  enw,  sef  (aj  Succoth  lle  yr  oedd  ffwrneisiau 
prês  Solomon  i  doddi  llestri  y  deml,  ar  ochr  orllewinol  yr  lorddonen  (1  Bren. 
vii.  4íj ;  2  Cron.  iv,  17),  (h)  a'r  Succoth  yma,  yv  hon  sydd  yr  un  a'r  fan  y 
bu  Ja3^b  wrth  ddychwelyd  o  Padanaram,  a'r  hon  sydd  felly,  ar  du  dwyrain 
yr  lor  Idonen  (Gen.  xxxii,  30 ;  xxxiii.  18),  (3)  Hen  enw  y  Talniud  ar 
Succoth  oedd  Tarala,  a  darganfyddwyd  lle  yn  ddiweddar,  yn  nyffryn  yr 
lorddcmen,  ar  y  tu  dw^'rain  iddi,  tua  milldir  i'r  gogledd  o  afon  Jabboc  o'r 
enw  Tdl  Darala,  yr  hwn,  yn  ol  pob  tebyg,  ydyw  y  Succoth  yn  y  testyn,  a 
chan  ei  fod  yn  perthyn  i  randir  Gad  (Jos.  xiii,  27),  gellir  casghi  i  sicrwydd 
«i  fod  y  tu  dwyreiniol  i'r  lorddonen,  a  mwy  cydweddol  â  hanes  Jacob  a 
Gedeoii  ydyw  t^^bied  ei  fod  yr  ochr  hono, 

6,  7.  A  yw  llaw. — Yn  llythyrenol,  Aydywdwrn  :  gyda  chyfeiriad 
yn  ddiau  at  afael  gref,  a  gorthrwm  y  Midianiaid  ar  Israel,  Gweled  hyn,  a 
bychander  llu  Gedeon,  a  barodd  i  dywysogion  Succoth  lefaru  mor  an- 
mharchus  wrtho.  Iddynt  hwy,  oedd  a'u  tfydd  mor  wan  a'u  gwladgarwch 
mor  glauar,  fel  na  fynent  gynorthwyo  ych^^dig  ar  filwj^r  yr  Arglwydd, 
3"mddangosai  3'n  ynfydrwydd  i  feddwl  y  gallai  mintai  mor  fechan  orchfygu 
\\\\  mor  fawr ;  a  chan  eu  bod  yn  trigo  yr  un  ochr  i'r  lorddonen  a'r  Midianiaid, 
ni  fynent  beryghi  eu  hesmwythyd  drwy  eu  digio,  Drylliaf. — Yn 
hytrach  darllener,  dyrnaf  (Amos  i,  3),  Miepi, — Gair  nas  ceir  ond  yn  y 
fan  hon,  yn  golygu,  meddir,  fath  o  ddrain  pigog  a  dyfent  ar  leoedd  caregog. 
Gwir  fod  atel>  Gedeon  yn  ymddangos  yn  galed  ;  ond  gwelai  yn  ymddygiad 
gwÿr  Succoth  fwy  nag  anmliarch  personol  iddo  ef — gwelai  fradwriaeth  ya. 
erbyn  yr  Arglwydd.  Dyma  foment  fawr  yr  ymgyrch,  a  rhaid  oedd  difrodi, 
yn  gystal  a  chwalu  y  Midianiaid  ;  ac  yr  oeddynt  hwythau  wrth  wrthod 
cynortliwyo,  yn  troi  yn  fradwyr  i  deyrnas  Israel.  Dyma  bechod  Meroz 
(pen.  V.  23),  a  gwÿr  Jabes  Gilead  (xxi,  10). 

8,  9.  I  fyny  ,  ,  .  iPenueJ, — Yr  oedd  Succoth  yn  ngwaelod 
4yffryn  yr  lorddonen,  a  Penuel  ychydig  i  fyny  yn  y  mynydd-dir.     Cafodd 


72  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.   VIII. 

hwythau  yn  yr  un  modd.      A  g'wŷr  Penuel  a'i  hatebasant 
9  fel  yr  atebasai   g-wỳr  Succoth.      Ac  efe  a  lefarodd   hetyd 

wrth  wyr  Penuel,  g^an  ddywedyd,  Pan  ddychwelwyf  mewn 

heddwch,  mi  a  ddistrywiaf  y  tvvr  yma. 
lo       A  Zebah  a  Salmunna  oedd  yn  Carcor,  a'u  Ihioedd  g"yda 

hwynt,  yn  nghylch  pymtheng-  mil,   yr  hyn  oll  a  adawsid  o 

holl  fyddin  meibion  y  dwyrain  :    canys  lladdwyd  cant  ac 
I  I    ug'ain  mil  o  wŷr  yn  tynu  cleddyf.      i\  Gedeon  a  aeth  i  fyny 

ar  hyd  ffordd  y  rhai    oedd   yn   trigo  mewn  pebyll,   o'r  tu 

dwyrain  i  Nobah  a  Jogbehah  :   ac  efe  a  darawodd  y  fyddin  : 
12  canys   y  fyddin   oedd  ysgyfala.      A  Zebah  a  Sahnunna  a 

ffoisant  :  ac  efe  a  erHdiodd  ar  eu  hol  hwynt  ;    ac  a  ddal- 

iodd  ddau  frenin  Midian,  Zebah  a  Salmunna,  ac  a  darfodd 

yr  holl  lu. 

Ponuel  ei  enw  oddiwrth  weledigaeth  Jacob  (Gen.  xxxii.  30) ;  ac  yr  oedd  yn 
Uii  o'r  dinasoedd  a  wnaed  yn  amddiffynfa  gan  Jereboam,  pan  y  gwrth- 
ryfelodd  yn  erbyn  Rehol)oam  (1  Bren.  xii.  25).  Nis  geUir  penderfynu  dim 
am  ei  lleoliad  presenol  heblaw  ei  bod  y  tu  deheu  i  afon  Jabboc  (  \VadyZerìcaJ . 
üeuai  Jacob,  ar  ei  ffordd  i  kSichem,  o  Penuel  i  Succoth  ;  ond  elai  Gedeon, 
wrth  ymhd  ar  ol  y  Mi<haniaid,  yn  wrthwyneb  iddo,  o  Succoth  i  Penuel. 
T  twr  yma. — Efallai  "tvvr  Penuel,"  adn.  17. 

lO — 12.  CarcOP. — Mae  ei  safle  yn  anhysbys.  Gan  fod  y  fanod  yn 
cael  ei  defnyddio  o  ílaen  yr  enw,  tybir  ei  fod  yn  cyfeirio  at  ryw  le 
adnabyddus,  fel  lle  cauedig ;  efallai,  fath  o  gorlan  eang  (Num.  xxxi). 
Gellid  tybied,  yn  ol  yr  hancs,  nad  ydocdd  nepell  o  Succoth,  yr  liyn  a  filwria 
yn  erbyn  syniad  Jcrome  mai  castell  Carcaria,  rhyw  bymtheg  milldir  i'r 
gogledd  o  Pctra,  heb  fod  yn  mhell  o  lenydd  y  JNÌôr  Marw,  ytlyw,  gan  y 
buasai  hyny  yn  ei  osod  yn  rhy  ddeheuol.  Yr  hyn  oll  a  aclawsid. 
— Dcngys  hyn  Iwyrder  dinystr  y  Midianiaid — dim  ond  15,000  allan  o  fyddin 
o  135,000.  Cyfreithloria  hyn  y  cyfeiriadau  a  wneir  ar  ol  hj'n  gan  y  beirdd 
ywprydoledig  at  y  Uaddfa  (1  Sam.  xii.  11) ;  Salni  lxxxiii.  11  ;  Ks.  ix.  4,  5  ; 
X.  2(>).  Oddiwrtli  y  desgriliad  yn  a(hi.  11,  12,  gellid  meddwl  fod  y 
Midianiaid  we<H  H'oi  i  gyfeiriad  dwyrciniol,  a  thybied  eu  bod  yn  (hligon 
pell  a  diogel  yn  y  Carcor,  y  lle  cauedig  ;  on<l  f<)<l  (îe<Ieon  we<H  "myned  ar 
hyd  ffonld  y  rhai  sydd  yn  trigo  mewn  j)cbyll,"  sef,  y  llwythau  crwy<Irol  a 
gyfaned<lcnt  yr  anialwch,  ac  felly  eu  hamgylchu,  ac  ymos<)<l  arnynt,  yn 
8y<lyn  ac  aiinisgwyliadwy,  pan  oed<l  y  fyddin  yn  "  ysgyfala  " — yn  ddifraw 
— gyda  galanastra  mawr.  Nobah  a  Jogbehah. — Cyfeirir  at  y 
ddau  le  yn  Num.  xxxii.  35,  40 — 42.  Nid  oes  sicrwydd  am  eu  satleoedd 
presenol.  Os  y<lyw  Nobah  yr  un  â  Kenath  fKiiii<iirâ.-t),  yr  oe<ld  hono  yn 
un  o  <l<linas<)<;<ld  Argob,  ar  <lci'fyn  dwyreiniol  rhandir  Manasseh,  yn  (hlea<l, 
tra  yr  oedd  Jogbehah  yn  llwytli  (iad,  gryn  belldcr  i'i'  deheu.  Ond  yr  ocdd 
Gcdeon  yri  \\n  o'r  cad-lywyd<lion  hyny  ag  yi'  oedd  ei  Iwyddiant  me^vn 
neidia<lau  sy<lyn,  ac  mewn  <lisgyn  ai-  waitliaf  ei  elynion  o  bwyntiau  an- 
nÌHgwyliadwy  ;  a  no<lwe<l<l  y  cyfryw  filwyr,  l)ol)  amser,  ydyw  eu  bod  yn 
teithio   yn   gyllym,    a'u    cynlluniau    yu    <;ymei'y<l    i    iih'wii    lawcr   o   dir. 


Pen.  MII.|     GEDEON'  YN  COSBI  GWYR  srCCOTH  A  PENUEL.  73, 

A  Gedeon  mab  Joas  a  dd}-ch\velodd  o'r  rhyfel  cyn  codi  13 
yr  haul.      Ac  efe  a  ddaliodd   langc  o  wŷr  Succoth,    ac  a   14 
ymofynodd  ágf  ef.      Ac  yntau  a  ysgrifenodd  iddo   dywys- 
ogion  Succoth,  a'r  henuriaid  ;    scf  dau  wr  ar  bymtheg-  a 
thri    ugain.        Ac    efe   a   ddaeth    at    wŷr    Succoth,    ac    a    15 
ddywedodd,  Wele  Zebah  a  Sahnunna,  trwy  y  rhai  y  dan- 
nodasoch    i    mi,    gan   ddywedyd,    A  ydyw   Uaw   Zebah    a 
Sahnunna  yn  awr  yn   dy  law  di,   fel  y  rhoddem  fara  i'th 
wŷr  lluddedig-?     Ac  efe  a  grymerth  henuriaid  y  ddinas,   a   16 
drain  yr  anialwch,  a  míeri,   ac  a  ddysg"odd  wŷr  Succoth  á 
hwynt.    Tẃr  Penuel  hefyd  a  ddinystriodd  efe,  ac  a  laddoud   17 
wŷr  y  ddinas. 

Yna  efe  a  ddvwedodd  wrth  Zebah  a  Salmunna,  Pa  fath    18 
\\ỳr  oedd  y  rhai  a  laddasoch  chwi  yn  Tabor  ?     A  hwy  a 
ddywedasant,  Tebyg  i  ti,  ỳoh  tin  o  ddull  meibion  brenin. 

Cj'dwedda  hyn  á'r  desgrifiad  (adn.  12),  iddo  darfu ;  yn  llythyrenol, 
frawychu,  yr  holl  \\\.  Ddau  frenin  Midian. — Gelwid  Oreb  a  Zeeb, 
(yn  pen.  vii.  25),  yn  "  dywysogion,"  math  o  gadbeniaid  milwraidd  megis 
Sisera.  Nis  gellir  penderfynu  dim  am  urddas  y  teitlau  hyn,  heblaw  fod  y 
brenhinoedd  yn  uwcli  na'r  tywysogion.  Yn  Salm  lxxxiii.  11,  gelwir  Oreb 
a  Zeeb  yn  "  bendefigion,"  a  Zeba  a  Salmunna  yn  "  dywysogion,"  neu,  fel 
y  goh'ga  y  gair,  yn  rhai  eneiniedig.  Tebyg  nad  ydoedd  yr  ysgrifenw^r 
flebreaidd  yn  gyfarwydd  â  graddau  urddas  yn  mysg  llwythau  oeddynt  mor 
ddyeithr  iddynt. 

13,  14.  Cyn  codi  yp  haul. — Y  mae  y  darlleniad  hwn  yn  dilyn  3" 
Viil(jate  ;  ond  darlleniad  y  C^'f.  Cahleaeg,  ac  eiddo  amryw  o'r  hen  Rabbin- 
iaid,  ydyw  ryn  marMìid  haiä.  Darllena  y  LXX.,  j^r  Arabaeg  a'r  Syriaeg, 
a'r  C.  D.,  yr  ymadrodd  i  ddynodi,  nid  pwynt  mewn  amser,  eithr  lle,  gan 
ddeall  y  gair  "  haul  " — Here.s — yn  enw  ar  fan  neillduol,  ond  anadnabyddus, 
yn  agos  i  Succoth  ;  felly,  yn  ol  hyn,  y  darlleniad  cywir  yd^^w,  o'r  rhyfel  o 
(neu,  ar  hyd)  rhiw  Heres.  Ffafria  y  cyd  destynau  un  o'r  dclau  ddarlleniad 
cyntaf  ;  eithr  3'  mae  ffurf  yr  \^madrodd  Hebraeg  yn  ffafr  j  diweddaf. 
Gwyr  Succoth. — Tebyg  fod  yr  janadrodd  hwn  yn  3' f an  hon  ac  yn 
adn.  16  3'n  ddesgrifiad  c^'ftredinol  o  holl  "henuriaid"  3^  lle,  a'r  gair 
*'henuriaid,"  drachefn,  3'n  ddesgrifiad  o  holl  g^'nr^'chiolw^'r  3'  ddinas,  gan 
gynw3's,  efallai,  ddeg  a  thriugain  o  henuriaid  (Num.  xi.  16),  ^'n  nghyda'r 
saith  gwefhlill  yn  "  d^- w^^sogion  "  o  saüe  uwchraddol,  adn.  6. 

IS — 17.  Ni  ddaeth  yn  ol  ar  Iwd  yr  un  fiordd  ag  yr  aetliai,  d^dn'gid, 
onidé  deuasai  i  Penuel  yn  gyntaf.  Ac  a  ddysgoddí. — Darllen  3'  LXX. 
a'r  Yulgate,  a  ddyrnodd  yma  fel  yn  adn.  7.  Gwyr  y  ddinas. — 
Golygir  3^-  un  dosbartli  "a  gwŷr  Succoth  " — 3^  llywodraethwyr.  Mae  3" 
ffaith  idclo  ddinystrio  y  t\vr  3"n  a\vgr3'mu  ei  fod  wedi  gorfod  3'stormio  y  lle. 
Am  dyrau  mewn  dinasoedd,  gwel  pen.  ix.  46,  51  ;  2  Sam.  v.  7 — 9. 

18,  19.  A  laddasoch  chwi  yn  Tabor.— (1)  Efallai  fod  hyn 
wedi  bod  yn  gymhelhad  i  Cedeon  f^^ned  yn  erbyn  y  Midianiaid,  fod  ei 


74  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  VIII 

19  Ac  efe  a  ddywedodd,  Fy  mrodyr,  meibion  fy  mam,  oeddent 
hwy  :  fel  mai  byw  yr  Arglwydd,  pe  gadawsech  hwynt  yn 

20  fvw,  ni  laddwn  chwi.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth  Jether, 
ei  gyntaf-anedig,  Cyfod,  lladd  hwynt.  Ond  ni  thynai  y 
llanc  ei  g-leddyf  :    oherwydd  efe  a  ofnodd,   canys  bachgen 

21  ocdd  efe  eto.  Yna  y  dywedodd  Zebah  a  Salmunna,  Cyfod 
di,  a  rhuthra  i  ni  :  canys  fel^  hyddo  y  gfwr,  felly  y  bydd  ei 
rym.  A  Gedeon  a  g-yfododd,  ac  a  laddodd  Zebah  a  Sal- 
munna,  ac  a  g-ymerth  y  colerau  oedd3.m  yddfau  eu  camelod 
hwynt. 

22  Á  gwŷr  Israel  a  ddywedasant  wrth  Gedeon,  Arglwydd- 
iaetha  arnom  ni,  tydi,  a'th  fab,  a  mab  dy  fab  hefyd  :   canys 

23  g"waredaist  ni  o  law  Midian.  A  Gedeon  a  ddywedodd 
wrthynt,  Ni  arglwyddiaetha  fi  arnoch,  ac  ni  arg^lwydd- 
iaetha  fy  mab  arnoch,  eíthr  yr  Arglwydd  a  arglwyddiaetha 


froclyr  wedi  eu  lladd  ganddynt,  a'i  fod  yntau  yn  awyddus  am  ddîal  eu 
gwaed,  eitlir  yn  rhy  ofnus  hyd  nes  y  cafodd  weledigaeth.  (2)  Neu  dichon 
iddynt  gael  eu  lladd  yn  nechreu  y  rhj-felgyrch,  mor  fuan  ag  y  gwybu  y 
Midiiiniaid  fod  Oedeon  ar  fedr  ymosod  arnynt.  (8)  Ond  posibl  iddynt  gael 
eu  cymeryd  yn  Tabor,  a'u  lladd  ar  y  ffordd  i  Carcor.  Mae  aniryw  bethau 
yn  yr  hanes  yn  ffafrio  y  golygiad  cyntaf.  Cyfeiria  Tabor  at  y  mynydd 
(pen.  iv.  (i),  neu  at  y  ddinas  o'r  enw  (Jos.  xix.  12,  22).  Meibion  fy 
mam.  — Yn  mysg  y  cenedloedd  lle  y  bodola  amlwreiciaeth,  ceir  fod 
perthynas  agosach  yn  cael  ei  theimlo  rhwng  brodyr  un-dad  un-fam,  nag  a 
deimlir  rhwng  rhai  o'r  un  dad  yn  unig  (Gen.  xliii.  29  ;  Sahn  lxix.  8  ;  Deut. 
xiii.  (i).  1'ebyg  i  Ze])a  a  Salmunna  gael  eu  taraw  gan  y  tebygolrwydd 
teuluaidd,  yn  enwedig  ar  y  dyì>iaetli  nad  oeddynt  yn  gwybod  yn  flaenorol 
eu  bod  yn  frodyr  iddo.  Efe  neu  ei  fab  hynaf  oedd  y  Goel — dialydd  y  gwaed, 
i  fod  ;  ac  wrth  roddi  y  cynyg  i'w  fab,  yr  ydym  i  ddeall  ei  fod  yn  gosod 
anrhydedd  arno. 

20,  21.  Daw  nodwedd  greulawn  yr  oesoedd  hynj'  i'r  golwg  yn  y  duU 
y  lladdwyd  y  dynion  hyn,  ac  yn  neiUduol  yn  ngwaith  (íedeon  yn  ceisio 
dysgn  ei  fab  i'r  gorchw'yl.  Y  mac  c^'ndynrwydd  y  ì)achgen  i  ymaflyd  yn  y 
gorchwyl  j'n  ])cth  inof  naturiol,  ac  yn  gosod  ai-graph  o  Avirionedd  ar  yr 
hanes.  Colerau. — Yn  llyLhyrenol,  lloer-dlysau.  Tlysau  aur  bychain 
ar  íT'urf  haner  Uoer,  a  wisgid  am  yddfau  muibion,  merched,  a  chamelod 
(Num.  xxxi.  48 — 54).  Arferir  hwynt  gan  yr  Arabiaid  hyd  y  dydd  hwn,  a 
gwisgir  hwynt  yn  fynych  am  3'  talccnau  (Ks.  iii.  18).  Haner  lloer  fcre^rerdj 
ydyw  arwyfid-lun  y  (iallu  Ottomanaidd  yn  bresenol.  Yr  ydoedd  yn 
arwydd-lun  hôn  ymheiodracth  (Jaercystenyn  cyn  iddi  ddyfod  dan  lywodr- 
aeth  y  T^'rciaid,  a  Ihel)}^  fod  yr  arwydd-lun  wedi  tarddu  oddiwrth  addoliad 
Astaroth  (  YenunJ. 

22,  23.  A  gwyr  Israel  a  ddywedasant. — Wedi  iddynt 
gael  y  fath  waredigaeth  drwyddo,  naturiol  ydoedd  iddynt  ymdallu  wrth  ei 
uraed.     íiyda  gostyngeiddrwydd  ydoedd  mor  amlwg  a'i  wr'oldci',  gwrtliyd 


Pen.   \^III.]    GEDEON    YN    GWNEYD    EPHOD    o'r    YSPAIL.  75 

arnoch.        Dywedodd    Gedeon    hefyd    wrthynt,     Gofynaf  24 
ddymuniad  g-enych,  ar  roddi  o  bob  un  ohonoch  i  mi  g-lust- 
dlysau  ei  ysglyfaeth  :  canys  clust-dlysau  aur  oeäd gsinááynt 
hwy,  oherwydd  mai   IsmaeHaid  oeddynt  hwy.     A  dywed-  25 
asant,  Gan  roddi  y  rhoddwn  hijoynt.     A  lledasant  ryw  wisg, 
a  thaflasant  yno  bob  un  glust-dlws  ei  ysglyfaeth.    A  phwys  26 
y  clust-dlysau  aur  a  ofynasai  efe,   oedd  fil  a  saith  gant  0 
sîclau  aur  ;  heblaw  y  colerau,  a'r  arogl-bellenau,  a'r  gwisg- 
oedd   porphor,   y  rhai  oedd  am   frenhinoedd    Midian  ;    ac 
heblaw  y  tyrch   oedd  am   yddfau  eu  camelod  hwynt.      A  27 
Gedeon  a  wnaeth  ohonynt  ephod,   ac  a'i  g-osododd  yn  ei 
ddinas  ei  hun,  Ophrah  ;    a  holl   Israel  a  buteiniasant  ar  ei 

yr  anrh^'dedd  brenhinol.  Duw  j'doedd  eu  brenin  i  fod.  Cymharer  Exod. 
XV.  18  r  Num.  xxiii.  21,  gyda  1  Sam.  viii.  5 — 7  ;  xii.  12,  17.  Nid  ydys  i 
ddeall  fod  yr  holl  Iwythau  yn  ceisio  hyn  ganddo,  namyn  y  llwythau  a 
<lrigent  yn  mharth  gogleddol  y  wlad,  y  rhai  a  gawsent  y  fath  waredigaeth 
•oddiwrth  y  Midianiaid. 

24 — 26.  Gofynaf  ddymuniad  genych. — Wedi  ymddyrch- 
afu  mor  uchel  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  mewn  teyrngarwch  i  Dduw,  syrth 
Gedeon,  yn  yr  adnod  hon,  i'r  un  tir  a  dynion  cyffredin.  At  yr  eiddo 
Dafydd,  Solomon,  a  Hezeciah,  ychwanega  ei  hanes  un  esiampl  arall  o 
beryglon  llwyddiant.  Ismaeliaid  oe(^dynt. — Gwelir  oddiwrth 
Gen.  xxxii.  25,  28  ;  xxxix.  1,  y  gelwid  "  meibion  y  Dwyrain  "  yn  Ismaeliaid 
ac  3'n  Fidianiaid,  gan  eu  bod,  y  naiU  a'r  llall,  yn  disgyn  o  Abraham  (Gen. 
XXV.  2,  4,  6,  12 — 15).  Ryw  wisg. — Y  wisg  uchaf,  yr  hon  yn  gyfifredin 
nid  ydoedd  ond  dernyn  ysgwâr  o  frethyn.  Siclau  aiiP. — Pwysai  pob 
sicl  tua  253  o  <jraiii>i,  neu  tua  chymaint  ddwywaith  a  phunt  o'n  liarian  ni ; 
felly  cafodd  Gedeon,  ar  ei  wisg,  tua  haner  can'  pwys  o  aur,  swm  cyfartal  i 
tua  thair  mil  a  phedwar  cant  o  bunau  !  Ond  nid  ydyw  yn  gymaint  o  syndod 
pan  y  cofiom  am  aur-gloddiau  Midian  ;  a  hefyd,  mor  hoff  ydyw  y  Dwyrein- 
wyr  o  addurniadau.     Arogl-bellenau. — Tr\\-yn-dlysau. 

27.  Er  iddo  wrthod  coron,  eto  y  mae  yn  ymyryd  â'r  swydd  oífeiriadol. 
Yr  ephod  ydoedd  y  rhan  neillduol  liono  o  wisg  yr  archoffeiriad,  yr  hugan 
uchaf — yr  ysgwydd-wisg  a  wisgid  ganddo  pan  yn  ymofyn  â  Duw  drwy 
Urim  a  Thummim  (Exod.  xxviii.  6 — 12).  Myn  rhai  ddarfod  iddo  wneyd 
dehv  o  aur,  neu  gynddelw  aur  o'r  wisg  ;  ond  nid  ydyw  yn  angenrheidiol 
tybied  liyny  o  gwbl,  namyn  fod  y  dilledyn  wedi  ei  wneyd  a'i  gyfrodeddu  â 
g\Aaith  aur  a'i  addurno  â  meini  gwerthfaMT.  (1)  Efallai  fod  gorchymynyr 
Arglwydd  iddo  adeiladu  allor  (pen.  vi.  26),  a  gwaith  yr  Arglwydd  yn  derbyn 
ei  offrwm,  wedi  ei  arwain  i  hyn.  (2)  Neu  diclion  fod  yr  oíîeiriadaeth  yn 
Siloh  wedi  colli  ymddiried  y  genedl,  ac  wedi  suddo  i  ddirywiad  mawr, 
can^'s  ni  cheir  son  am  danynt,  drwy  gorph  y  llyfr  hwn,  ar  ol  Phinees, 
gorwyr  Aaron  (pen.  xx.  28) ;  o  ran  amser,  yn  mhell  cyn  hyn.  (3)  Neu 
gallai  fod  esiampl  Ilwyth  Ephraim  (pen.  xvii.  5 ;  xviii.  30,  31 ),  wedi  ei  dilyn 
gan  amryw,  ac  ymlygriad  pwysig  yn  y  peth  hyn  yn  y  wlad.  (4)  Neu  fel  yr 
Awgryma  gwaith  Gedeon  yn  gosod  yr  ephod  yn  Ophrah,  nad  ydoedd  yn 


76  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Peil.   VIII. 

hol  hi  yno  :   a  bu  Jiyny  yn  dramg'wydd  i  Gedeon,  ac  i'w  dŷ. 

28  Felly  y  darostyng'wyd  Midian  o  flaen  meibion  Israel,  fel 
na  chwanegasant  godi  eu  penau.  A'r  wlad  a  gafodd 
lonydd  ddeug'ain  mlynedd  yn  nyddiau  Gedeon. 

29  A  Jerubbaal  mab  Joas  a  aeth,   ac  a  drig^odd  yn  ei  dŷ  ei 

30  hun.  Ac  i  Gedeon  yr  oedd  deng  mab  a  thri  ugain,  a 
ddaethai  o'i  gorph  ef  :    canys  gwragedd  lawer  oedd  iddo 

31  ef.  A'i  ordderch-wraig  ef,  yr  hon  oedd  yn  Sichem,  a  ym- 
ddûg-  hefyd  iddo  fab  :  ac  efe  a  osododd  ei  enw  ef  yn 
Abimelech. 

hoffi  i'r  UwN'thau  f^'nerl  i  Siloh  i  addoli,  oblegid  cysylltiad  y  lle  â  llwyth 
Ephraim.  Mae  ^n  ainhvg  fod  Gedeon  yn  gyfrifol  ani  ei  gosod  i  fyn}',  a  bu 
yn  fagl  i  Israel,  ac  yn  dramgwydd  i'w  dŷ.  Cymharcr  1  Bren.  xiv.  9,  11  ; 
xvi.  2 — 4.  Bu  hyny  yn  dramgwydd. — Cyfeiria  ystyr  lythyrenol 
yr  ymadrodd  at  yr  ephod,  nid  yn  uiiig  fel  moddion  i  ddenu  Israel  at  eibm- 
addoliaeth,  ond  yn  gryfach  at  yr  ephod  fel  achos  (Unystr  Israel  a  th_Ŷ  (iedeon. 
Gwel  í]xod.  X.  7  ;  xxiii.  33  ;  í)eut.  vii.  16.  Nid  ydym  i  ddeall  fod  y  bobl 
yn  addoli  yr  ephod  ;  mwy  teV)ygol  fod  Gedcon  y\\  ei  gwisgo  ei  liunan,  pan 
yn  ymofyn  â'r  Arghvydd,  gan  gymcryd  arno  ei  hunan  felh'  waith  arch- 
offeiriad,  a  myned  dan  wraidd  y  sefydliad  Iiiddewig,  a  pharotoi  y  genedl  i 
buteinio  ar  ol  Baal  (adr»  33). 

28.  Er  nad  ydyw  yr  adnod  hon  yn  perthyn  i'r  geiriau  sydd  yn  union- 
gvrcliol  ()"i  blaen,  eto  y  mae  yn  symio  i  fyny  holl  hanes  gorthrwm  y 
Midianiaid,  a  gwaredigaeth  Israel  oíldiwrth^'nt.  Gocli  eu  penau. — 
Cymharei'  pen.  iv.  23,  24.  "Y  ^A^lad. — ({wel  nodiad,  pen.  i.  2.  Gafodd 
lonydd.  —  Yr  un  ymadrodd  a  pen.  v.  31;  yr  ystj'r  ydyw  cael 
gorpiiwysdra.  Deugain  mlynedd. — Ceir  y  rhif  hwn,  yn  nghydag 
■uf/aiii,  a  phedwar  wjain,  mor  fynych  yn  hanes  y  Barnwyr,  fel  ag  i  awgrymu 
eu  bod  yn  fwy  fel  amcan-gyfrif,  nag  fel  dyddiadau  manwl. 

29 — 31.  Jerubbaal.— Yma,  am  y  tro  c^^ntaf,  ai-  ol  pcn.  vii.  1,  ail 
ymddengys  yr  enw  new^'dd,  yr  hwn  hefyd  a  arferir  (lrAvy  yr  holl  bcnod 
nesaf.  Ohcrwydd  liyny,  t^'bia  rliai  esbonwyr  fod  yr  adnod  hon  wedi  ci 
chymeryd  o  ífynonell  wahanol  i'r  a(hìodau  ereiU  o'i  chwm])as.  Ond  mwy 
tebyg  yr  arferir  yn  enw  "  Jcrul)])aal "  yuia  i  (Idangos  fod  Oedeon  yn 
adnal)yd(his  (h-wy  ei  holl  fywyd  fcl  yr  un  a  fwiioíhl  i  lawr  allor  Baal,  a 
l)()d  yr  hancsydd  yma  yn  chwcnych  dangos  y  c^'fcihyniad  rhwng  tawelwch 
y  rhan  ddiweddaf  o'i  oes,  a  rhyfeloedd  a  Iielyntion  y  rhan  tlaenorol ;  fod 
Jerul)baal — y  Baal-ymladdwr — wedi  ymncillduo  i  unigcíUl  bywyd  anghy- 
hoedd.  Heblaw  yr  ephod  yr  oedd  elfcn  aiall  o  bciygl,  yn  cyfodi  oddiar 
amlwrciciaeth,  yn  ])crthyn  i  ddiwedd  oes  (icilcon.  Er  iddo  wrtliod  y  goion, 
eto  ymddengys  ci  fod,  i  ryw  fesur,  yn  ceisio  ymgyrhaedd  at  scfyllfa  brcnin 
(Iwyrciniol  drwy  gadw  gor(Mcrcliadoii.  Cymharcr  1  Brcn.  xi.  1 — 3  â 
Deut.  xvii.  17.  Orclder'ch- wraig. — (iolyga  y  gair  imtig  isrnd<lof, 
niíígis  Agar  ((Jen.  xvi.  1).  (Jclwir  hi  yii  "  Ilaw-forwyn  "  yn  pcn.  ix.  18;  u 
chan  na  chyfrifir  hi  gyda  gwragcdd  crcill  (Jedcon,  na'i  fab  ohoiii — 
Abimelcch,  gyda'i  ddeg  mab  a  thriugaiii  ereill  (j)cii.  i\'.  24)  gcllir  casglu 
mai  uri  o'i-  Cariaancaid  a  drigai  yri  Sichcm  oedd  hi  (j)cii.  ix.  28).  Ac 
efe  a  osododd  ei  enw  ef  yn  Abimelech.-— Oddiwrthffurf  yr 


Pen.    MII.]    MARWOLAETH    A    CHLADDEDIGAETH    GEDEON.  77 

Felly  Gedeon  mab  Joas  a  fii  farw  mewn  oedran  teg-,  ac  ^»'^ 
a  i^laddwyd  yn  meddrod  Joas  ei  dad,  yn  Ophra  yr  Abí- 
ezriaid.       A  phan  fu  farw  Gedeon,  yna  meibion   Israel  a  33 
ddychwelasant,   ac   a   buteiniasant    ar  ol    Baalim  ;    ac    a 
wnaethant   Baal-berith   yn    dduw  iddynt.      Felly  meibion  34 
Israel  ni  chofiasant  yr  Arglwydd  eu   Duw,    yr  hwn  a'u 
g-waredasai  hwynt  o  law  eu  holl  elynion  o  amgylch  ;    Ac  35 
ni  wnaethant  garedigrwydd  â  thŷ  Jerubbaal,  sef  Gedeon, 
vn  ol  vr  holl  ddaioni  a  wnaethai  efe  i  Israel. 


yiuadrodd,  gellir  casghi  mai  nid  dyina  oedd  yr  enw  a  roddwyd  iddo  ar  ei 
enedigaeth,  eilhr  ei  ychwanegn  iddo  fel  math  o  gyfenw.  Gwel  2  Bren. 
xvii.  34  ;  Neh.  ix.  7  ;  Dan.  y.  12.  Os  felly,  yr  ydoedd  Abimelech  megis 
Adoniah  (1  Bren.  i.  6),  ac  ereill,  yn  iin  o'r  plant  hyny  a  ddyfethir  drwy 
anwes  eu  rhieni  iddynt,  y  rhai  b^'th  nid  ydynt  yn  dyfod  i  ddiwedd  da. 
Gall  ystyr  y  gair  Abimelech  olygu/y  nìiad  ynfrtìdn,  neu,  tad  ifrenin  ;  os 
y  cyntaf,  awgryma  fod  Gedeon,  er  gwrthod  y  goron,  yn  rhyw  chwantu  yr 
anrhydedd  brenhinol ;  neu  os  y  diweddaf,  dengys  ddisgwyliadau  ei  dad  am 
fawredd  dyfodol  Abimelech. 

32 — 35.  Ffurfia  yr  adnodau  hyn,  i  ddiwedd  y  bennod,  fath  o  ragar- 
weiniad  i  hanes  meibion  Gedeon.  Yn  hanes  Gedeon  yma  nodir  dau  beth, 
yn  3'  syniad  patriarchaidd  am  ddedwyddwch,  sef  cael  byw  i  oedran  teg 
(Gen.  XV.  lö  ;  xxv.  8  ;  1  Cron.  xxix.  28),  a  chael  ei  gladdu  yn  meddrod  ei 
deuhi  (Gen.  xlix.  29 — 32;  Job  v.  26;  xlii.  16,  17).  Dyma  y  crybwylliad 
cyntaf  am  feddrod  teuluaidd  ar  ol  sefydliad  y  genedl  yn  Nghanaan.  Ni 
syrthiodd  y  gospedigaeth  ar  Gedeon  ei  hunan,  eithr  ar  ei  feibion  (1  Bren. 
xi.  34,  35  ;  xxi.  29).  Yna  meibion  Israel  a  dclych^^^elasant. 
— Engraipht  o'r  hyn  a  nodir  yn  pen.  ii.  19.  A  wnaethant  Baal- 
berith  yn  dduw. — Yn  llythyrenol,  Baal  y  Cyfamod.  Gellir  rhoddi 
amryw  ystyron  i'r  gair.  (1)  Baal  duw  y  cytundebau.  Tybir  gan  yr 
esbonwyr  sydd  yn  pleidio  y  golygiad  Iiwn,  fod  yr  yspail  a  gafodd  y  genedl 
yn  ystod  y  rhyfel  â'r  ^lidianiaid,  wedi  crëu  awydd  ynddynt  am  fasnachu 
â'r  cenedloedd  cylchynol,  er  mwyn  moethau  ac  addurniadau.  Felly, 
fíurfiasant  g\Tighrair  â'r  Pheniciaid  marsiandgar,  ac  ereill,  a  daeth  y 
dinasoedd  mwyaf  yn  Israel,  ac  yn  eu  mysg  Sichem  (pen.  ix.  1),  yn  ganol- 
bwynt  trafnidiaeth  ;  ac  er  mwyn  amddiffyn  eiddo  a  phersonau  y  tramoriaid 
hyn,  gwnaed  cytundeb  â  hwynt  o  dan  nodded  eu  duw  Baal-berith,  ac 
adeiladwyd  teml  iddo  yn  Sichem  (pen.  ix.  4,  46).  (2)  Baal  yr  ymgyf- 
amododd  Israel  âg  ef.  Dadleua  Keil  yn  gryf  dros  yr  esboniad  hwn. 
Cymeryd  Baal  yn  dduw^  cyfamodol  yn  Ile  Jehofah.  Dechreuodd  y  diryw- 
iad  mewn  cymeryd  ephod  Gedeon  yn  Ile  yr  addoliad  rheolaidd  yn  ol  y 
gj'fraith,  a  dyl^enodd  mewn  rhoddi  Baal  yn  Ile  Duw.  (3)  Baal  yn  dduw  y 
cyfamod  yr  aeth  Israel  iddo  gyda'r  Canaaneaid.  Y  mae  y  golygiad  hwn 
bron  yr  un  peth  a'r  cyntaf.  (4)  Golyga  ereill  addoli  Duw  y  Cyfamod — 
Duw  Israel,  gyda  defodau  Baal.  Un  ai  y  cyntaf  neu  gyfuniad  o'r  ail  a'r 
pedwerydd  yd_yw  y  mwyaf  naturiol  yma  ;  ceisio  cymysgu  addoliad  Duw  a 
Baal — addoli  Duw  a  defodau  Baal,  ac  addoli  Baal  â  phcthau  Duw. 
Jerubbaal,  sef  Gedeon. — Yn  fwy  cy wir,  Jerubbaal— Gedeon  ;  y 


y8  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    IX. 

diweddaf  i  olygu  y  dyn,  a'r  cyntaf  i  olygu  yr  hyn  a  wnaeth  yn  haeddu  ei 
gofio.  Ar  ol  anghofio  Duw  eu  gwaredydd,  hawdd  i'r  genedl  ollwng  dros 
gof  yr  offeryn  a  gyfododd  Duw  i'w  gwaredu.  Yn  y  bennod  nesaf  arweinir 
ni  o  Ophrah  i  Sichem,  oblegid  mai  yno  yr  oedd  teml  Baal-berith,  ac  felly, 
yno  yr  oedd  canolbwynt  yr  ymlj'griad  newydd  hwn  o  eiddo  y  genedl. 


PENOD   IX. 

1  A  C  Abimelech  mab  Jerubbaal  a  aeth  i  Sichem,  at  frodyr 
J\_     ei  fam,  ac  a  ymddiddanodd  â  hwynt,  ac  â  holl  dylwyth 

2  t>'  tad  ei  fam,   gan  ddywedyd,    Dywedwch,   atolwg-,   Ue  y 

(d)  Abimelech  y  Gormesdeyrn:  Ei  weithredoedd  a'i  ddiwedd 
(pen.  ix.  1 — 57.) 

Pen  ix.  1. — 6'. — Abimelech  drwy  heljy  gwyr  Sichem,  a  thriuy  ladd  ei 
frodyr,  yn  myned  ynfrenin.  7 — 20. — Dameg  Jotham  a'i  dcongl- 
iad.  21. — Yntauynffoi.  22 — 33. — Cynghrair  Gaal  a'r  Sichem- 
iaid  yn  erbyn  Abimelech,  a  Zebul  yn  ei  hysbysu  ohoni.  34 — 40. 
— Gorchfygu  Gaal.  41 — 45. — Abimelech  yn  gorchfygu  Sichem. 
46 — 49. — Llosgi  teml  ac  amddiffynfa  Baal-bcrith.  50 — 55. — 
Lladd  Abimelech  wrth  warchae  ar  Thebez.  56 — 57. — Giuers  yr 
hanes. 

1,  2.  Ac  Abimelech  mab  Jerubbaal.  — Dyma  un  o'r 
bylchau  sydd  yn  gwneyd  amseryddiaeth  y  llyfr  hwn  mor  amheus.  Rhaid 
fod  cr^n  dymhor  o  amser  i  sefydlu  addoliad  Baal,  ac  i  ddadblygii  llid 
meibion  (iedeon  tuagat  eu  gilydd,  Sichem. — Yn  y  fan  hon  yr  ydym, 
am  y  tro  cyntaf,  a'r  unig  dro  yn  Llyfr  y  Barnwyr,  yn  cael  ein  cyfeirio  at 
Sichem,  hen  brif-ddinas  y  genedl — canolbwynt  y  whid  yn  ddaearyddol  a 
hanesyíUhjl.  Gorwedd  rhyw  driugain  milltir  i'r  gogledd  o  Hebron,  a 
gwaitîi  rhyw  bedair  awr  o  deithio  i'r  gogledd  o  Jerusalem,  yn  y  fan  y  mae 
y  myny(hl-dir,  sydd  yn  ffurfio  math  o  asgwrn  cefn  i  wlad  Canaan,  yn  cael 
ei  hoUti  ar  ei  (h-aws  gan  ddyffryn  dwfn  ;  a  gehvir  y  dibyn  agosaf  i'r 
gogledd  yn  P^bal,  a'r  agosaf  i'r  deheu,  ar  ei  gyfer,  yn  (Jari^im,  a  dinas 
íSichcm  {NabloâH)  yn  gorwedd  rhyngddynt,  ond  fel  pe  by(hhu  yn  ymwasgu 
yn  fwy  at  (iarizim  nag  at  KbaL  Oddigerth  Damascus  a  Hebron,  hi  ydyw 
y  díhnas  henaf  yn  y  wlad.  Yma  yr  ynuUlangosochl  Duw  i  A))raham 
gyntaf  yn  Ngwlad  yr  A(hlewid  ((ien,  xii.  (>).  Yma  y  ])ryno(ld  Jacob  yr 
ail  ddcrnyn  o  dir  a  berthynai  i'w  deulu  yn  y  wlad  ((lcii.  xxxiii.  18,  20)  ; 
yma  y  dialodd  ei  feil)ion  ddarostyngiad  eu  chwaer,  Dinali  ((ien.  xxxiv. ), 
ac  yr  adricwyddodd  yntau  ei  gyfamod  â  Duw  ((Jen.  xxxv.  4).  Yma  yr 
ysgrifenodd  Josua  gopi  o'r  gyfraith  (Jos,  viii,  82) ;  ac  yma  y  gwnaeth  efe, 
yn  hynafgwi'  patriarchaidd,  ci  api'l  diweddaf  at  deyrngarwch  y  gcnedl  i 
Dduw  (JoK,  xxiv.)  Disgynodd  i  randir  Ephraim,  a  daeth  yn  un  o'r 
dinasoedd  noddfa,  Y  mae  Sychar  y  Testamcnt  Newydd  yii  bentref  by(îhan 
adfeiliedig  tua  dwy  filltir  i'r  (Iwyrain  iddi  (loan  iv.  5).  Adnabyddir  Sichom 
yn  awr  dan  yr  enw  Nabloûs  ;  tref  o  tua  wyth  mil  o  boblogaeth,  ac  ynddi 


Pen.    IX.J  ABIMELECH    YN    LLADD    EI    FRODYR.  79 

clywo  holl  wŷr  Sichem,    Pa  un  oreu  i  chwi,   ai  arglwydd- 
iaethu  arnoch  ddeng^wr  a  thri  ugfain,  ^ty  holl  feibion  Jerub- 
baal,  ai  arglwyddiaethu  o  un  g-wr  arnoch  ?   cofiwch  hefyd 
mai  eich  asgwrn  a'ch  cnawd  chwi  ydwyf  fi.     A  brodyr  ei     3. 
fam   a   ddywedasant   am    dano    ef,    lle   y   clybu   holl  wŷr 
Sichem,  yr  hoU  eiriau  hyn  :  a'u  calonau  hwynt  a  drodd  ar 
ol  Abimelech;  canys  dywedasant,  Ein  brawd  ni  j^'w  efe.     A     4 
rhoddasant  iddo  ddeg  a  thri  ugain   o  arian   o   dŷ    Baal- 
berith  :    ac    Abimelech    a    gyflogodd    â    hwynt    oferwyr 
g-wamal,   y  rhai  a  aethant  ar  ei  ol   ef.      Ac  efe  a  ddaeth  i     5 
dŷ    ei    dad   i   Ophrah,    ac  a  laddodd   ei   frodyr,    meibion 
Jerubbaal,  y  rhai oedd  ddengwr  a  thri  ugain,  ar  un  gareg  : 
ond  Jotham,   mab   ieuangaf  Jerubbaal,  a  adawyd  ;  canys 

hi  y  mae  eisteddle  addoliad  y  Samaritaniaid,  y  rhai  a  gynaliant  eu  gwyliau 
ar  fynydd  Garizim.  Gwyr  Sichem. — Yn  fwy  cywir,  Arglwyddi 
Sichem.  (1)  Tybia  rhai  mai  y  Canaaneaid,  hen  breswylwyr  Sichem,  a 
feddylir  ;  (2)  ereill  mai  y  trefwyr  yn  gyÖ'redinol,  yn  yr  un  ystyr  a  Jos. 
xxiv.  11  ;  1  Sam.  xxiii.  11,  12  ;  (3)  ereill  mai  rhai  o'r  Israeliaid  oeddynt  yn 
wŷr  o  ddylanwad  yn  Sichem,  megis  yr  oedd  y  rhan  amlaf  o  farwniaid 
Lloegr,  am  amser  maith  ar  ol  goresgyn  y  wlad  gan  Gwilym  y  Gorchfygwr, 
yn  Normaniaid.  Arglwyddiaethu. — Yn  hytrach,  llywodraethu. 
Tebj'g  nad  oedd  meibion  Gedeon  yn  llywodraethu,  ond  fel  meibion  Jair 
(pen.  X.  4)  neu  feibion  Samuel  (1  Sam.  viii.  1).  Yr  oedd  yn  ateb  pwrpas 
Abimelech,  fodd  bynag,  eu  cyhuddo  o  fod,  fel  ei  hunan,  yn  awyddus  am 
lywodraethu.  Geilw  hwynt  yn  "  feibion  Jerubbaal " — meibion  y  gẃr  a 
fwriasai  allor  Baal  i  lawr  er  mwyn  eu  dianrhydeddu  yn  ngolwg  gwŷr  Sichem, 
5'  rhai,  erbyn  hjm,  oeddynt  addolwyr  Baal. 

3,  4.  Ein  brawd  ni  yw  efe. — Hawdd  credu  fod  balchder  yr 
Ephraimiaid  yn  cael  ei  glwyfo  wrth  feddwl  cael  eu  llywodraethu  gan 
Abiezriad  o  Manasseh,  a'u  bod  yn  dia  pharod  i  dderbyn  un  wedi  ei  eni  yn 
Sichem.  Gwel  yr  un  yspryd  yn  amser  Dafydd  a  Rehoboam  (2  Sam.  xxi.  ; 
1  Bren.  vii.  16).  Arian  o  dy  Baal-berith. — Fel  yn  pen.  viii,  26, 
dylai  y  gair  údau  gael  ei  ddeall  yma.  Esiamplau  ereill  o  arian  temlau  yn 
cael  eu  defnyddio  i  ddybenion  gwleidyddol  ydynt  (1  Bren.  xv.  18  ;  2  Bren. 
xviii.  15,  16).  Oferwyp  gwamal. — Ystyr  llythyrenol  y  geiriau 
ydyw  dynion  (jioeifjion  a  jjhoethion.  Dynoda  y  geiriau  ddynion  diegw}'ddor 
parod  i  logi  eu  hunain  am  arian  i  gyílawni  unrliyw  anfadwaith.  Cymharer 
pen.  xi.  3  ;   1  Sam.  xxii.  2  ;  1  Bren.  xi.  24 ;  2  Cron.  xiii.  7. 

5,  6.  A  laddodd  ei  frodyr. — Dyma  y  cyfeiriad  cyntaf  yn 
hanesiaeth  y  Beibl  at  yr  arferiad,  sydd  yn  íTynu  yn  y  Dwyrain  hyd  y  dydd 
hwn,  o  ladd  brodyr  brenhinoedd  ;  arferiad,  yn  ddiamheu,  sydd  yn  tarddu 
o  aml-wreiciaeth  (1  Bren,  xv.  29  ;  xvi.  11  ;  2  Bren.  x.  7  ;  xi.  1).  Dull  yr 
iaith  Hebraeg  ydyw  rhoddi  y  rhif  yn  gyflawn,  er  fod  Jotham  yn  cael  ei 
eithrio  allan  o'r  deg  a  thriugain  (1  Sam.  xvi.  10).  Ar  un  gareg. — 
Amlwg  yw  y  cyfeiria  yr  ymadrodd  at  ddienyddiad  íFurfiol.  Efallai  mai 
*'  y  gareg  "  ydoedd  y  graig  lle  y  bwriasai  ei  dad  i  lawr  allor  Baal,  ac  yr 


8o  LLVI-R    Y    BARN'WYR.  [Pen.    IX. 

.6  efe  a  ymg'uddiasai.  A  holl  wŷr  Sichem  a  holl  dŷ  Milo  a 
ymgasglasant,  ac  a  aethant,  ac  a  urddasant  Abimelech 
yn  frenin,  wrth  ddyffryn  y  golofn,  yr  hwn  sydd  yn  Sichem. 

7  A  phan  fynegasant  hyny  i  Jotham,  efe  a  aeth  ac  a  safodd 
ar  ben  mynydd  Garizim,  ac  a  ddyrchafodd  ei  lef,  ac  a 
waeddodd,  dywedodd  liefyd  wrthynt,  Gwrandewch  arnaf 
fì,  O  wŷr  Sichem,  fel  y  g^wrandawo  Duw  arnoch  chwithau. 

8  Y  prenau  g"an  f^-ned  a  aethant  i  eneinio  brenin  arnynt  ;  a 


adeiLidasai  allor  i  Dduw,  yr  hon,  eibyn  liyn,  }'doedd  yn  gysegrfa  leol. 
Ty  Milo. — (Toh'ga  y  gair  Milo  fath  o  amddiffynfa,  c^'nwysedig  o  ddau 
fur,  ac  wedi  llamv  rhyngdd\nt  à  phridd  a  meini,  Yr  oedd  Solomon  wedi 
adeiladu  neu  helaethu  "  Milo '"  yn  Jerusaleni  (1  Bren.  ix.  15,  '24  ;  xi.  27  ;  2 
Sam.  V.  9),  ac  yn  2  Bren.  xii.  20,  gelwir  ef  yu  "  dŷ  Milo."  Cyfeiria  yma, 
3'n  ddiau,  at  yr  hyn  a  elwir  "  tÛT  Sichem  "  (adn.  4G,  47),  gan  olygu  math  o 
gaerfa  yn,  ueu  gerllaw  y  dref ,  a  breswylid  gan  wÿr  dylanwadol  yn  amgylch- 
iadau  y  ddinas.  Yn  frenin.  —  Yr  oedd  y  teitl  hwn  yn  ddyeithr  hyd 
yma  yn  Israel ;  ond  dyma  yr  enw  a  roddid,  bob  amser,  ar  y  penaethiaid 
Canaaneaidd,  yr  hyn  a  ddengys  ddylanwad  y  cenedloedd  cylchynol  ar 
Israel.  Dyffryn  y  golofn. — Yn  Uythyrenol,  derwen  y  gof-golofn. 
(twcI  nodiad  pen.  iv.  11.  Yr  un  Ue  a'r  un  y  cyfeirir  ato  {(len.  xii.  ()),  ac  a 
gamgyfieithir  yno  "  gwastadedd,"  a  Gen.  xxxv.  4;  Jos.  xxiv.  26.  Dywed 
rhai  esbonwyr  y  c\'feiria  y  gair  "  colofn  "  at  gaerfa  (Es.  xxix.  3);  ond  y 
peth  mwyaf  naturiol  yma  ydyw  c}'feiriad  at  3'r  hen  le  cysegredig  yn 
Sichem. 

7,  8.  Jotham.  — Ystyr  yr  enw  Jotham  ydy w,  JthoJ'ah  .st/<ld  herffaith. 
Pa  f odd  y  diangodd  y  gy flafan  a  f u  ar  ei  f rody r  sycid  anliysbys.  G a  ri  z i  m . 
— Dyma  y  m^-nydd  yr  adroddid  y  bendithion  oddiarno  (Deut.  xi.  29  ;  xxvii. 
12;  Jos.  viii,  33.)  Dyrchafa  ei  goj^a,  uwchlaw  tref  Sichem,  i  fyny  i 
uwchder  o  2,848  o  droedfeddi  uwchlaw  y  môr.  Tíawdd  oedd  i  Jotham 
gael  safle  ar  ei  ystlys,  uwchben  y  drcf,  i  draethu  ei  genadwri  ;  a  dangosir 
Ue  y  dydd  hwn  gerllaw  y  ddinas  a  elwir  "  ])\\'lpud  Jotliam,"  ond  yr  hwn 
sydd,  fel  y  rhelyw  o'r  manau  c\segredig,  yn  l)ur  amheus,  Y  mae  y  llais 
dynol  yn  glywadwy  hj'd  yn  nod  o  Kbal  gyferbyn,  Y  prenau. — 
Chwedl  (faì)ltj  yn  hytracli  na  dameg  ydyw  yr  eiddo  Jotham,  Mae  y 
chwedl  islaw  y  ddameg,  oldegid  ti'a  nad  3'dyw  y  gyntaf  byth  yn  ym- 
ddyrchafu,  yn  ei  dysgeidiaeth,  yn  uwch  na  doethineb  y  byd  hwn,  y  mae 
yr  olaf,  bob  amser,  yn  ymwneyd  â  gwirioneddau  ysprydol,  Nid  ydyw 
dameg  ychwaith  byth  yn  myned  y  tuallan  i  gylch  ])()siblrwydd  bod  yn 
ffaith  ;  ond  gwna  chwedl  i  bienau  lefaru,  a  gesyd  anifciliaid  afresymol  i 
ymresyinu.  '^ririogaeth  y  chwedl  ydyw  tiriogaeth  y  geiriau  hyn  -dangos, 
oddiai-  safle  y  byd  hwn,  írolineb  gwaith  jjol^l  Sichcm  yn  coioni  Abimelet;h 
yn  fr<;nin  ;  eto,  y  Uiae  (;hwedl,  ^ri  ngcnau  Isracliad  di(h\yll  yn  ymylu  ar  fod 
yn  ddamcg,  drwy  ddangos  fod  Abimelech  yii  pechu  wrth  gcisio  myncd  a  Hc 
Dnw.  íian  fod  dyfíryn  Sichcm  yii  un  o'r  llenyrch  niwyaf  dyfradwy  a 
frrw3't!i]awn  yn  Mlialestina,  cafodd  Jotlian»  holl  ddcfnydd  ei  (hhiiueg  yn  y 
dyfl'ryn  islaw  iddo  ;  yno  yr  ocdd  yi-  olcwydd,  y  lligys,  a'r  gwinwydd,  yn 
tyfu  yn  yr  helaethrwydd  mwyaf,      Iloii  yw  y  chwcdl  hynaf  sydd  ai-  gael. 


I 


Pen.    IX.J  CHWEDL  JOTHAM.  8l 

dywedasant  wrth  yr  olewydden,  Teyrnasaarnom  ni.      Ond     9 
yr  olewydden  a  ddywedodd  wrthynt,   A  ymadawaf  fi  â'm 
brasder,  â'r  hwn  trwof  fi  yr  anrhydeddant  Dduw  a  dyn,  a 
myned  i  lywodraethu  ar  y  prenau  ereill?     A'r  prenau  a   10 
ddywedasant  wrth  y  fíìgysbren,  Tyred  di,  teyrnasa  arnom 
ni.      Ond  y  ffig-ysbren  a  ddywedodd  wrthynt,  A  ymadaWaf  11 
fi  â'm  melysdra,  ac  â'm  ffrwyth  da,  ac  a  äf  fi  i  lywodraethu 
ar  y  prenau  ereill?     Yna  y  prenau  a  ddywedasant  wrth  y   12 
winwydden,  Tyred  di,  teyrnasa  arnom  ni.      A'r  winwydden   13 
a  ddywedodd  wrthynt  hwy,  A  ymadawaf  fi  â'm  melyswin, 
yr  hwn  sydd  yn  llawenhâu  Duw  a  dyn,  a  myned  i  lywodr- 
aethu  ar  y  prenau  ereill?      Yna  yr  holl  brenau  a  ddywed-   14 
asant  wrth  y  fieren,   Tyred  di,   teyrnasa  arnom  ni.     A'r   15 
fieren  a  ddywedodd  wrth  y  prenau,  Os  mewn  gwirionedd 


Ceir  un,  a  dini  ond  un,  gyíFelyb  iddi  yn  2  Bren.  xiv.  9.  Gellir  casglu  fod 
Jotham  wedi  etifeddu  peth  o  lîraethineb  a  doethineb  ei  dad  a'i  daid  (pen. 
xi.  31  ;  \-iii.  2). 

9 ,  10.  Pan  y  cofiom  nad  oedd  ar  Israel  ddim  mwy  o  eisieu  brenin  nag 
oedd  ar  y  prenau ;  ac  nad  ydyw  dynion  anrhydeddus,  defnyddiol,  a 
dylanwadol,  y  rhai  a  osodir  allan  drwy  yr  olewydden,  y  ffigysbren,  a'r 
winwydden,  yn  ymofyn  anrhydedd  gwâg,  ond  yn  unig  bod  yn  ddefnyddiol 
yn  eu  lleoedd,  byddwn  wedi  cael  ystyr  syml  y  chwedl  darawiadol  hon. 
"Anrhydeddan.t  Dduw  a  dyn. — Cyfeiriad  at  ddefnyddiad  olew 
yn  y  bwyd-oífrwm  (Lef.  ii.  1 — 16),  ac  yn  yr  "  eneiniad  sanctaidd"  (Ex. 
XXX.  25).  I  lywodraethu. — Gair  tra  neillduol  yn  golygu,  yn 
Uythyrenol,  y-sgwyd  ol  a  blaen,  cyhw/an.  Desgrifiad  bywiog  o  ansefydlog- 
rwydd  anrhydedd  daearol,  ac  o  deyrnasu,  yn  enwedig  pan  na  byddo  y 
brenin  yn  cael  ei  osod  gan  Dduw,  eithr  drwy  ddewisiad  y  bobl  a'i  uchelgais 
•ei  hunan. 

11 — 13.  Nid  ydys  i  ddeall  fod  y  prenau  yn  portreiadu  rhyw  bersonau 
neillduol  megis  Deborah,  Othniel,  Gedeon,  &c.,  ond  yr  ydym  i  olygu  yr 
«gwyddor  gytfredinol,  nad  oes  ond  dynion  diwerth  a  hunan-geisiol  yn  ym- 
^yrhaedd  am  anrhydedd  gau,  a  hyny  er  dinystr  iddynt  eu  hunain  ac  i  ereill. 

14,  IS.  Yp  hoU  brenau. — Y  gair  o'r  blaen  (adn.  10  a'r  12), 
ydoedd  "  y  prenau  ;"  ond  yma  "  yr  hoU  brenau,"  gyda  chyfeiriad  jm  ddiau 
üt  unfrydedd  pobl  Sichem  yn  urddo  Abimelech  yn  frenin.  Y  fi  eren. — 
Nid  ydyw  esbonwyr  yn  cytuno  ar  y  math  o  ddrain  a  feddylir  yn  y  fan  hon, 
Ceir  yn  yr  iaith  Hebraeg  naw  o  eiriau  i  osod  allan  bob  math  o  ddrain,  ac 
nid  oes  yr  un  o'r  mathau  hyny  yn  benderfynol  adnabyddus.  Tybia  rhai 
mai  y  math  a  elwir  Draenen  Crist  (Rhamnus  Paliurus  LinoiusJ  a  olygir  yma. 
Eithr  tybia  Tristram  fod  yma  gyfeiriad  at  fath  neillduol  o  ddrain  a  dyfent, 
gyda'r  creigiau,  yn  nghymydogaeth  Sichem,  tra  yr  oedd  y  coedydd  ereill 
yn  tyfu  ac  yn  ffrwytho  yn  ngwaelod  y  dyflryn,  yr  hyn,  yn  ei  fryd  ef,  a 
ryfld  fin  arbenig  i  eiriau  Jotham.  Nid  oedd  gan  y  fieren  ddim  i'w  wneyd, 
.ac  ymddengys  gwawdiaith  lem  yn  ngeiriau  Jotham  yn  golygu  i'r  prenau  i 
F 


82  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    IX. 

yr  eneiniwch  fi  yn  frenin  arnoch,  deuwch  ac  ymddiriedwch 
yn  fy  nghysgod  i  :  ac  onid  ê,  eled  tân  allan  o'r  fieren,  ac 
i6  ysed  g^edrwydd  Libanus.  Yn  awr  gan  hyny,  os  mewn 
g-wirionedd  a  phurdeb  y  gwnaethoch,  yn  gosod  Abimelech 
yn  frenin,  ac  os  gwnaethoch  yn  dda  â  Jerubbaal,  ac  â'i  dŷ, 
ac  (5s  yn  ol  haeddedigaeth  ei  ddwylaw  y  gwnaethoch  iddo  : 

17  (Canys  fy  nhad  a  ymladdodd  drosoch  chwi,  ac  a  anturiodd 
ei  einioes  yn  mhell,  ac  a'ch  gwaredodd  chwi  o  law  Midian  : 

18  A  chwithau  a  gyfodasoch  yn  erbyn  tŷ  fy  nhad  i  heddyw, 
ac  a  laddasoch  ei  feibion  ef,  sef  dengwr  a  thri  ugain,  ar 
un  gareg,  ac  a  osodasoch  Abimelech,  mab  ei  law-forwyn 
ef,  yn  frenin  ar  wŷr  Sichem,  oherwydd  ei  fod  ef  yn  frawd 

19  i  chwi)  :  Gan  hyny,  os  mewn  gwirionedd  a  phurdeb  y 
gwnaethoch  â  Jerubbaal,  ac  â'i  dŷ  ef,  y  dydd  hwn  ; 
llawenychwch  yn  Abimelech,  a  llawenyched  yntau  ynoch 

20  chwithau  :  Ac  onid  ê,  eled  tân  allan  o  Abimelech,  ac  ysed 
wŷr    Sichem,   a    thŷ   Milo  ;    hefyd  eled   tân    allan   o   wŷr 

21  Sichem,  ac  o  dŷ  Milo,  ac  ysed  Abimelech.  A  Jotham  a 
giHodd,  ac  a  íTodd,  ac  a  aeth  ymaith  i  Beer,  ac  a  drigodd 
yno,  rhag  ofn  Abimelech  ei  frawd. 

gyd  i  ymgysgodi  o  dani  hi.  Darlun  cywir  o  ddynion  diwerth  lieb  alhi 
gwneyd  dim  ond  niwed.  Eled  tan  allan. — Er  mor  ddiwerth  yw  3- 
üeren  i  ífrwytho  ac  i  gysgodi,  eto  gall  fod  yn  niweidiol  iawn  i'r  hyn  a  ddaw 
i  gyífyrddiad  â  hi,  a  gall  enyn  tân  a  difa  pethan  gwell  na  hi  ei  hunan. 
Awgryma  Jotham  y  byddai  i  Abimelech  a  gwŷr  Sichem  ddinystrio  eu 
gilydd.  Yn  adn.  20  ceir  cymhwysiad  o'r  geiriau  hyn.  Buan  y  cymer  drain 
dân  (Exod.  xxii.  6) ;  felly  y  dynion  gwaethaf  sydd  sicraf  o  achosi  dinystr. 
Cedrwydd  L,ibanus. — Y  coed  ardderchocaf  yn  Palestina.  Gwel 
Sahn  xxix.  5  ;  lxxx.  10 ;  civ.  16  ;  Ezec.  xxxi.  3 — 9.  Maent  yn  graddol 
ddidanu,  ac  ni  cheir  yn  awr  ond  ychydig  ohonynt  yn  y  rhanau  mwyaf 
anhygyrch  o  fynydd-dir  Libanus. 

16 — 18.  Vn  yr  adnodau  hyn,  hyd  adn.  20,  y  ceir  cymhwysiad  Jotham 
o'r  ddameg.  Dengys  anniolchgarwch  gwŷr  Sichem  yn  dyrchafu  Abimelech 
ar  adfeilion  tŷ  (;redeon,  a  rhag-ddyweda  eu  dinystr  o'r  herwydd.  Ail 
ddechreuir,  yn  a(hi.  19,  yr  hyn  a  gymerwyd  i  fyny  yn  adn.  1(5,  gan  fod  yr 
eghirhad  rhyngddynt,  adn.  17,  IS,  mor  faith.  Anturiodd  ei  einioes 
yn  mhell . — Vn  ol  yr  Hebraeg,  a  fwriodd  ymaith  yn  mhell,  a  daílodd 
ei  einioes,  a'i  dibrisiodd.  Ac  a  laddasoeli. — (icsyd  Jotliam  y  troscdd 
o  ladd  ei  frodyr  wrlh  (hlrws  y  Sichemiaid,  yn  gymaint  ag  iddynt  roddi 
arian  o  dý  i>aal — eu  duw — er  cario  allan  yr  anfadwaith. 

1 9 — 21 .  (Jyhoedda,  yn  yr  adnodau  hyn,  ddedfryd  eu  gwaith,  ac  yn  adn. 
20,  aiíf  yn  mhellach  nageiriau  y  ddamog  ;  nid  yn  unig  fe  lysg  tân  oíîdiwrth 
Abimelech,  "  wýr  Sichcm,  a  thŷ  Milo,'  ond  fe  aifl'  tân  allun  hefyd  oddi- 
wrthynt  hwythau   i   ddifa  Abimelech.      Beer. — (ian   mai  ystyr  y  gair 


Pen.    IX.]  GWRTHRYFEL    GWYR    SICHEM.  83 

Ac    Abimelech    a    deyrnasodd  ar   Israel    dair    blynedd.   22 
A   Duw  a  ddanfonodd  yspryd  drwg  rhwng  Abimelech  a  23 
gw'ỳr  Sichem  ;  a  g"wŷr  Sichem  a  aethant  yn  anghywir  i 
Ahimelech  :     Fel  y  delai  y  traha  a  wnelsíä  â  deng  mab  a  24 
thri  ug-ain  Jerubbaal,   ac  y  gosodid  eu  gwaed  hwynt  ar 
Abimelech  eu  brawd,  yr  hwn  a'u  Uaddodd  hwynt  ;   ac  ar 
wÿr  Sichem,  y  rhai  a'i  cynorthwyasant  ef  i  hidd  ei  frodyr. 
A  gwŷr  Sichem  a  osodasant  iddo  ef  gynllwynwyr  ar  ben  y  25 
mynyddoedd  ;    a  hwy  a  yspeiHasant  bawb  a'r  a  oedd  yn 
tramwy  heibio  iddynt  ar  hyd  y  ffordd.      A  myneg"wyd  /iyny 
i  Abimelech.     A  Gaal  mab  Ebed  a  ddaeth,  efe  a'i  frodyr,   26 
ac  a  aethant  drosodd  i  Sichem  :  a  g"wŷr  Sichem  a  roisant 

ydyw  ffynon,  nid  rhyfedd  fod  petriisder  at  ba  le  y  cyfeirir  yma,  gan  fod 
cynifer  o  leoedd  yn  dwyn  yr  enw.  (1)  Y  syniad  mwyaf  cyí&edinol  ydyw 
mai  Beeroth  ( Birehj  yn  Uwyth  Benjamin  a  olygir  yma  (Jos.  ix,  17  ;  xviii. 
2ö).  Gorwedd  rhyw  ddwy  filldir  i'r  de-orllewin  o  Bethel,  a  deng  milldir  i'r 
gogledd  o  Jerusalem.  Dyma  yr  arhosfan  gyntaf  i'r  teithwyr,  ar  y  ífordd  o 
Jerusalem  i  GaHlea,  a  gesyd  traddodiad  y  fan  hon  allan  fel  y  lle  y  gwybu 
Joseph  a  Mair  gyntaf  golU  ohonynt  yr  lesu.  (2)  Dyru  Jerome  y  lle  ar  y 
ffordd  o  Jerusalem  i  Gazah,  wytli  milldir  i'r  gogledd  o  Beit-jíbrin,  lle  y 
darganfu  Robinson  bentref  adfeihedig  o'r  enw  El-Bireh.  (3)  Tybia  Ewald 
y  gallai  ei  fod  yr  un  a  Beer  ar  derfyn  Moab  (Num.  xxi.  16),  Ue  s^'^dd  heb 
ei  ddarganfod.  Gesyd  Conder  y  Beer  yn  yr  adnod  hon  yn  anhysbys,  a'r 
dybiaeth  lion,  neu  y  gjmtaf,  yw  y  debycaf  i  fod  yn  gywir. 

22 — 24.  Ac  Abimeleeli  a  deyrnasodd. — Nid  ydyw  y  gair 
a  ddefnyddir  yn  adn.  6,  "  brenin,"  yn  cael  ei  ddefnyddio  yma,  eithr  y  gair 
"  teyrnasodd  "  (adn.  22),  yr  hwn  sydd  i'w  ddarllen,  yn  llythyrenol,  a 
dywysogaethodd  ;  cystal  ag  i  awgrymu,  er  ei  alw  i  fod  yn  frenin,  nad 
ydoedd  ond  tywysog  bychan,  ac  nad  ydoedd  ei  lywodraeth  namyn  traws- 
feddiant.  Du^/v. — Nid  Jehofah  ;  oherwydd  y  dygir  y  gair  i  mewn  yma 
yn  nglŷn  â  gweithrediad  llywodraeth  foesol  y  Goruchaf.  Yspryd 
drwg. — Golyga  fwy  na  thueddfryd  ddrygionus  yn  unig ;  rhywbeth 
cyfystyr  â  1  Sam.  xvi.  14,  15  ;  xviii.  10;  1  Bren.  xxii.  21,  23.  Danfonwyd 
ef  gan  Dduw  yn  gospedigaeth  am  ddrygioni  Abimelech  a'r  Sichemiaid. 
Fel  y  delai  y  traha. — Darllen  y  LXX.  yn  lle  "y  traha,"  yr 
anghyfìawnder.  Cymharer  1  Bren.  ii.  5,  32,  33 ;  Math.  xxiii.  35,  36.  Y 
mae  y  "traha"  a'r  "gwaed,"  a'r  "  dyfod  "  a'r  "gosod,"  yr  un  peth,  ond 
yn  unig  fod  y  diweddaf  yn  fwy  penodoh 

23,  26.  Iddo  ef. — Neu,  yn  fwy  cywir,  yn  ei  erbyn  ef,  er  nad, 
hwyrach,  yn  ei  erbyn  ef  yn  bersonol,  eithr  yn  erbyn  ei  awdurdod  ef,  i  ddal 
ei  genhadau  neu  ei  swyddogion  ef.  Cynlîwynwyr, — Yspeihvyr  pen- 
ffordd  fBrigands).  Dynion  yn  cymeryd  mantais  ar  sefyllfa  y  wlad,  ac  ^n 
cael  eu  symbylu  gan  ormes  Abimelech ;  ac  yr  ydym  yn  canfod  mai  gwledydd 
pwdr,  lle  y  bydd  llywodraeth  ormesol,  ydynt,  bob  amser,  yn  nyth-leoeJd 
yspeilwyr.  Gaal . — Ni  wyddys  ddim  am  Gaal  ond  yr  hyn  a  fynegir  ynia. 
Tybir  gan  rai  (1)  mai  un  o'r  hen  Ganaaneaid  a  ddyrchafwyd,  efallai,  giii 


84  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    IX. 

27  eu  hyder  arno.  A  hwy  a  aethant  i'r  meusydd,  ac  a  gasgl- 
asant  eu  gwinllanoedd,  ac  a  sangasant  eu  grawnwin,  ac  a 
wnaethant  yn  llawen,  ac  a  aethant  i  mewn  i  dŷ  eu  duw,  ac 
a  fwytasant  ac  a  yfasant,  ac  a  felldithiasant  Abimelech. 

28  A  Gaal  mab  Ebed  a  ddywedodd,  Pwy  yw  Abimelech,  a 
phwy  yw  Sichem,  fel  y  gwasanaethem  ef?  onid  mab 
Jerubbaalj^'TO  ^.^  onib  ^ebulj^^w  ei  swyddog?  g"wasanaeth- 
wch  wŷr  Hemor  tad  Sichem  :  canys  paham  y  gwasanaethem 

29  ni  ef  ?  O  na  byddai  y  bobl  hyn  dan  fy  llaw  i,  fel  y  bwriwn 
ymaith  Abimelech  !  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth  Abimelech, 
Amlhâ  dy  lu,  a  thyred  allan. 


Abitnelech  j^n  fath  o  swyddog  ydoedd,  ac  a  ddanfonwyd  drosodd  i  ddwyn 
y  Sichemiaid  yn  ol  dan  iau  Abimelech,  ond  yn  Ue  hyny,  a  droes  gyda 
hwyut ;  (2)  ond  tebycach  mai  math  o  farchog  crwydrol,  gyda  mintai  o 
ganlynwyr,  "  efe  a'i  frodyr,"  ydoedd,  y  rhai  a  groesawyd  gan  wŷr  Sichem, 
er  eu  cynorthwyo  i  gael  gwared  oddiwrth  ormes  Abimelech. 

27 — 29.  Yn  yv  adnodau  hyn  cawn  y  gwrthryfel  yn  erbyn  Abimelech, 
yr  hwn,  hyd  yma,  ydoedd  yn  gynwysedig  yn  unig  mewn  gweithredoedd 
annheyrngarol,  yn  tori  allan  yn  gyhoeddus,  ar  achlysur  yr  ŵyl  g^'nhauaf, 
yv  un  ẁyl,  dybygid,  ag  a  sefydlodd  Moses  (Lef.  xix.  23 — 25) ;  ond  yn  unig 
y  cedwid  hi  yma  i  Baal,  ac  nid  i  Jehofah.  Gwel  pen.  viii.  33.  A 
A^^naethant  yn  llawen. — Ni  cheir  y  gair  a  gyfieithir  yma 
*'  llawen,"  ond  yn  y  fan  hon  ac  yn  Lef.  xix.  24,  Ue  y  darllenir  ef  "  molianu." 
Goiyga  tarddiad  y  gair  y  íFrwythau  a  oíFrymid,  yn  fwy  na'r  yspryd  yn  mha 
un  y'u  hoíFrymid,  neu  y  caniadau  o  fawl  a  ofFrymid  gyda  hwynt.  Ty  eu 
cj  j_i  w .  — Dengys  hyn  eu  liymadawiad  Uwyr  â'r  Arghvydd.  A  ph  wy  y  w 
S  i  chem .  — Ceir  brawddeg  gyíFelyb  yn  1  Sam.  xxv.  10,  yr  hon  a'n  harwain 
i  feddwl  nad  ydyw  y  gair  "  bichem  "  yma  ond  enw  arall  ar  Abimelech. 
Darllena  y  LXX.  mab  Sichem,^  gyda  chyfeiriad  at  darddiad  Canaaneaidd 
Abimelech  ;  ond  ni  byddai  ystyr  i'r  darlleniad  hwn  hebolygu  mai  Israeliaid 
oedd  gwỳr  Sichem.  Onid  mab  JerubbaaL— Dirmygai  Gaal  Abi- 
meloch,  "nid  oherwydd  (1)  ei  fod  o  darddiad  isel ;  (2)  ei  fod  yn  greulawn  ; 
(3)  eithr  am  ei  fod  yn  fab  y  g\vr  a  fwriodd  i  lawr  allor  Baal.  Gwasan- 
aeLhwch  wyr  Hemor,  tad  Sichem. — Er  yr  amrywiaeth 
gülygiadau  ar  y  rhan  anhawdd  hon,  braidd  na  thybiem  mai  yr  ystyr  agyf- 
lëir  gan  y  darlleniad  arferol  yw  y  cywiraf.  (1)  Yn  ol  y  golygiad  hwn, 
dengys  Gaal  mai  rhyw  haner  perthynas  iddynt  oedd  Abimelech— "  onid 
mab  Jerubbaal  ? "  De wiswch  i  chwi  ly wodraethwr  o'ch  brodyr  eich  hunain, 
a  gwasanaetliwch  wŷr  Hemor,  tad  Sichem — hen  gyndadau  cyntefig  y 
ddinas.  Mae  yr  esl)oniad  hwn  yn  cymeryd  yn  ganiataol  mai  un  o'r 
Canaaneaid  ydoedd  (iaal.  (2)  Yr  esboniad  arall  a  gyfiëa  ystyr  fel  y  can- 
lyn  : — Cíwasanaethed  gwŷr  Hemor — y  boblogaetli  Ganaaneaidd — Abimelech 
eu  brawd,  a  Zcbul  ei  dywysog,  os  mynant  ;  ond  pa  raid  i  7iî,  Israeliaid 
rhyddion,  fel  rjyni,  ei  wasanaothu  ?  Y  ddau  beth  sydd  yn  íîafr  y  golygiad 
diwcddaf  yma  ydyw,  mai  (íuw  Canaaneaidd  ocdd  Abimolech  ((Jon.  xxvi.  1), 
a  bod  yr  eglurhad  hwn  yn  rhoddi  mwy  o  le  i'r  gair  "  ni  "  na'r  golygiad 
arall,  yr  hwn,  yn  ddiau,  sydd  yn  air  pwysleisiol  yn  yr  adnod.     Canys 


Pen.    IX.]    ABIMELECH    YN    DAROSTWNG   Y  GWRTHRYFEL.  85 

A   phan   glybu    Zebul,   llywodraethwr  y  ddinas,   eiriau  30 
Gaal  mab  Ebed,  y  llidiodd  ei  ddigllonedd  ef.     Ac  efe  a  31 
anfonodd  genhadau  at   Abimelech  yn  ddirgel,   gan   ddy- 
wedyd,    Wele   Gaal    mab   Ebed   a'i   frodyr  wedi    dyfod    i 
Sichem  ;  ac  wele  hwynt  yn  cadarnhau  y  ddinas  i'th  erbyn. 
Gan  hyny  cyfod  yn  awr  liw  nos,  ti  a'r  bobl  sydd  gyda  thi,   32 
a  chynllwyn  yn  y  maes  :     A  chyfod  yn  fore  ar  godiad  yr  33 
haul,  a  rhuthra  yn  erbyn  y  ddinas  :  ac  wele, /«;e  ddelo  efe 
a'r  bobl  sydd  gydag  ef  allan  i'th  erbyn,  yna  gwna  iddo  yr 
hyn  a  ellych. 

Ac  Abimelech  a  gyfododd,  a'r  holl  bobl  y  rhai  oedd  gyásig  34 
ef,  liw  nos,  ac  a  gynllwynasant  yn  erbyn  Sichem  yn  bedair 
byddin.      A  Gaal  mab  Ebed  a  aeth  allan,  ac  a  safodd  wrth  35 
ddrws  porth  y  ddinas  ;  ac  Abimelech  a  gyfododd,  a'r  bobl 
y  rhai  oedd  gydag  ef,  o'r  cynllwyn.     A  phan  welodd  Gaal  36 
y  bobl,  efe  a  ddywedodd  wrth  Zebul,  Wele  bobl  yn  dyfod 
i  waered  o  ben  y  mynyddoedd.     A  dywedodd  Zebul  wrtho, 
Cysgod  y  mynyddoedd  yr  ydwyt  ti  yn  ei  weled  fel  dynion. 
A  Gaal  a  chwanegodd  eto  lefaru,  ac  a  ddywedodd,  Wele  37 

paham.— Yn  hytrach,   Ond  paham.     Amlha    dy   lu.— Hèr  dyn 
meddw.     Efallai  iddo  ei  chyflwyno  i  Zebul,  a  thrwyddo  ef  i  Abimelech. 

30,  31.  Zebul  (preswyl).  — Math  o  swyddog  dan  Abimelech,  yn 
llywodraethu  y  ddinas  yn  ei  absenoldeb.  Yn  ddirgel. — Y  mae  y  gair 
a  gyfieithir  ' '  yn  ddirgel "  yma  yn  air  mor  anghyfifredin,  fel  na  cheir  eí  yn 
un  man  arall  yn  y  Beibl  ;  a  chyfieithir  ef  gan  rai  yn  Tormah,  enw  ar  le,  yr 
un  lle,  efallai,  ag  Arumah  (adn.  41).  Cadarnhau  y  ddinas  i'th 
erbyn.  — Yn  llythyrenol,  cynhyrfu  y  ddinas  yn  dy  erbyn  di. 

32,  33.  Ystyr  y  genadwri  oedd  fod  brâd-gynllun  ar  droed,  ac  am  i 
Abimelech  gymeryd  mantais  ar  y  nos,  a  chymeryd  y  gelynion  yn  dfiiar- 
wybod  iddynt.  A  rhuthra  yn  erbyn  y  ddinas. — Ystj^rllythyr- 
enoi  iy  gair  ydyw  ymdaenu  allan,  fel  mewn  cynllwyn.  Gwna  icldo 
yr  hyn  a  ellyeh. — Gwêl  1  Sam.  x.  7  ;  xxv.  8. 

34,  38.  Yn  bedair  byddin. — Gwêl  pen.  vii.  16.  Gellir  casglu 
fod  Gaal  a'i  ganlynwyr  wedi  arfaethu  myned  allan,  ar  ryw  ymgyrch  neu 
gilydd  ;  efallai  mai  at  hyny  y  cyfeiria  adn,  33,  ond  iddo,  cyn  gadael  pyrth 
y  üdinas,  weled  milwyr  Abimelech,  a  drwgdybio  brâd. 

36,  37.  Yn  yr  adnodau  hyn,  ceir  hanes  y  cyntaf  o  dri  ymosodiad 
drwy  ba  rai  y  darostyngodd  Abimelech  y  gwrthryfelwyr.  (1)  Yn  y  cyiitaf 
daw  AV>imelech  a'i  filwyr  allan  yn  lladradaidd  o  "benau  y  mynyddoedd," 
o  "  ganol  y  tir,"  ac  o  "  fíbrdd  gwastadedd  Meonenim,"  gan  ymlid  Ga?!  hyd 
i  Sichem  (adn.  .36 — 40).  (2)  Yn  yr  ail,  ymleddir  y  brif  frwydr,  yn  y  njaes 
agored,  lle  y  mae  y  Sichemiaid,  wedi  colli  eu  harweinydd,  yn  cael  eu  Uwyr 
orchfygu,  a'udinas  ei  dinystrio  (adn.  42 — 45).     (3)  Y  trydydd,  pryd  y  mae  y 


86  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pcn.    IX. 

bobl  yn  dyfod  i  waered  o  ganol  y  tir,  a  byddin  arall  yn 

38  dyfod  o  ffordd  gwastadedd  Meonenim.  Yna  y  dywedodd 
Zebul  wrtho  ef,  Pa  le  yn  awr  jj/  mae  dy  enau  di,  âW  hwn  y 
dywedaist,  Pwy  >'7£)  Abimelech,  pan  wasanaethem  ef?  onid 
dyma  y  bobl  a  ddirmygaist  ti  ?  dos  allan,  atolwg-,  yn  awr, 

39  ac  ymladd  i'w  herbyn.     A  Gaal  a  aeth  allan  o  flaen  gwŷr 

40  Sichem,  ac  a  ymladdodd  âg*  Abimelech.  Ac  Abimelech  a'i 
herlidiodd  ef,  ac  efe  a  ffodd  o'i  flaen  ef ;  a  llawer  a  gwymp- 

41  asant  yn  archolledig  hyd  ddrws  y  porth.  Ac  Abimelech  a 
drigodd  yn  Arumah  :    a  Zebul  a  yrodd  ymaith   Gaal   a'i 

42  frodyr  o  breswylio  yn  Sichem.       À  thranoeth  y  daeth  y 

43  bobl  allan  i'r  maes  :  a  mynegwyd  hyny  i  Abimelech.  Ac 
efe  a  gymerth  y  bobl,  ac  a'u  rhanodd  yn  dair  byddin,  ac  a 

gweddill  o'r  gwrthryfelwyr,  wedi  llechu  yn  yr  amddifFynfa  a  berthynai  i  dŷ 
eu  duw  Berith,  yn  cael  eu  llosgi  â  thân  (adn.  40 — 49).  Canol  y  tir. — 
iMrllena  y  LXX.  a'r  Vìdyate,  3ogaìì  y  tir.  Yr  ystyr  ydyw  o  uwchder  y 
wlad.  Gwastadedd  Meonenim. — Yn  llythyrenol,  derwen  y 
rhinwyr.  Cjfeiriad  at  le  anhysbys,  os  nad  (1)  yr  un  lle  a  "derwen  y 
golofn  "  (adn.  6) ;  (2)  neu,  yn  fwy  tebygol,  y  pren  y  claddodd  Jacob  yr 
eilun-dduwiau  dano  (Gen.  xxxv.  4). 

38 — 40.  Yr  oedd  Zebul,  hyd  yn  hyn,  wedi  llefaru  yn  f wyn  wrth  Gaal ; 
oud  pan  yn  gwybod  fod  milwyr  Abimelech  mor  agos,  yr  ydoedd  yn  fforddio 
iddo  daílueigochlymaith,  allefaruyn  hyf.  O  flaen  gwyr  Sichem. 
— Ysgarmes  ydoedd  yr  ymosodiad  hwn,  rhwng  Gaal  a'i  ganljoiwyr,  ac 
Abimelech  a'i  íìlwyr  yn  unig  ;  oblegid  yn  adn.  33 — 35,  deallwn  i  Giuil 
fyned  allan  gyda  dim  ond  ei  ganlynwyr  ei  hunan,  tra  y  profa  adn.  42,  43, 
nad  aeth  gwÿr  Sichem  allan  hyd  y  dydd  canlynol  ;  felly,  goddefa  yr  ym- 
adrodd  uchod  ei  ddeall  yn  nholwg  arglwyddi  Sichem,  yr  oeddynt  yn 
edrychwyr  ar  y  frwydr. 

41,  42.  A  drigodd. — Yn  llythyrenol,  a  eisteddodd  i  lawr,  dros  y 
noswaith  hono,  gan  ddisgwyl  egŵyl  arall.  Arumah. — Lle  na  chry- 
})wyllir  mohono  ond  yma,  os  nad  ydym  i  ddeall  fod  cyfeiriad  ato  yn  adn. 
33.  Yn  ol  Conder  y  mae  yn  anhysbys  ;  ond  geayd  Tristram  ef  yn  bur 
hyderus  i'r  de-orllewin,  tua  haner  y  ffordd  o  Sicheni  i  Siloh  (Sei/ânJ, 
mewn  lle  a  elwir  yn  awr  El-Orma.  Y  mae  hyn  yn  ci  osod  yn  rhy  bell  o 
Siclíem  ;  gofyn  yr  hancs,  yn  ol  Van-de-Veldc,  ei  fod  rhyw  ddwy  íilldir  i'r 
gogledd-orllcwin  o  Sichem.  Yrodd  ymaith  Gaal,  Er  nad  oedd  y 
Sichcmiaid  wedi  cu  darostwng,  eto,  yr  oedd  l)uddugoliaoth  Abiraelech,  ae 
agosrwydd  ei  filwyr,  wedi  cryfhau  dwylaw  Zcl>ul  gymaint  fel  y  gallai  yn 
hawdd  fwrw  Gaal  a'i  ganlynwyr  allan  o'r  ddinas.  Dranoeth, — Ai'  ol 
bwriad  yinaith  (iniú  a'i  ganlynwyr.  Allan  i'r  maes. — I  orplicn 
cynhanafa  y  gwinwydd,  neu  i  ryw  orchwyl  amaetiiyddol,  gellid  me(fdwl, 

43 — 43.  Hysbysid  lioll  symudiadau  y  dinaswyrgan  Zebuli  Abimelech. 
Mae  y  rlianiad  ar  y  fyddin  yn  fwy  llwyddianus  na  r  dydd  o'r  blaen,  am 
nad  oedd  yno  yr  un  milwr  profedig,   megis  (iaal  (adn.  35),  i  ddarganf<Kl  y 


Pen.    IX].  ABIMELECH  :    EI    LADD    GAN    WRAIG.  87 

gynllwynodd  yn  y  maes,  ac  a  edrychodd,  ac  wele  y  bobl 
wedi  d'ytbd  allan  o'r  ddinas  ;  ac  efe  a  gyfododd  yn  eu 
herbyn,  ac  a'u  tarawodd  hwynt.  Ac  Abimelech,  a'r  fyddin  44 
i)e(fd gyáag  ef,  a  ruthrasant,  ac  a  safasant  wrth  ddrws  porth 
y  ddinas  :  a'r  ddwy  fyddin  ereill  a  ruthrasant  ar  yr  holî 
raì  oedd  yn  y  maes,  ac  a'u  tarawsant  hwy.  Ac  Abimelech  45 
a  ymladdodd  yn  erbyn  y  ddinas  yr  holl  ddiwrnod  hwnw  : 
ac  efe  a  enillodd  y  ddinas,  ac  a  laddodd  y  bobl  oedd  ynddi, 
ac  a  ddistrywiodd  y  ddinas,  ac  a'i  hauodd  â  halen. 

A  phan  glybu  holl  wŷr  tẃr  Sichem  hyny,  hwy  a  aethant  46 
i  amddiffynfa  tŷ  duw  Berith.      A  myneg-wyd  i  Abimelech,   47 
ymgasg'lu  o  holl  wŷr  tẃr  Sichem.      Ac  Abimelech  a  aeth  i  48 
fyny  i  fynydd  Salmon,  efe  a'r  hoU  bobl  oedd  gydag  ef :  ac 
Abimelech  a  gymerth  fwyell  yn  ei  law,  ac  a  dorodd  gangen 
o'r  coed,  ac  a'i  cymerth  hi,  ac  a'z  gosododd  ar  ei  ysgwydd; 
ac  a  ddywedodd  wrth  y  bobl   oedd  gydag  ef,   Yr  hyn  a 
welsoch  fi  yn  ei  wneuthur,  brysiwch,  gwnewch  fel  finau. 
A'r  holl  bobl  a  dorasant  bob  un  ei  gangen,  ac  a  aethant  49 
ar  ol  Abimelech  ;  ac  a'u  gosodasant  wrth  yr  amddiffynfa, 
ac  a  losgasant  â  hwynt  yr  amddiffynfa  â  thân  :  felly  holi 
wy'r  tẃr  Sichem  a  fuant  feirw,  yn  nghylch  mil  o  wŷr   a 
gwragedd. 

Jdichell.  Y  bobl  wedi  dyfod  allan. — Yn  fwy  cy wir,  y  bobl  yn 
dyfod  allan.  Am  raniad  y  fyddin  cymharer  pen.  vii.  16,  19.  Hauodd 
a  halen.— Wedi  ei  chwahi  hyd  ei  sylfeini  (2  Sam,  xvii.  13),  efe  a'i 
hauodd  â  halen  i  arwyddo  ei  ddymuniad  am  iddi,  ar  ol  peidio  a  bod  yn 
ddinas,  i  beidio  hefyd  a  bod  yn  faes  ífrwythlon.  Y  mae  halen  yn  arwydd- 
lun  o  ddiffrwythdra  (Deut.  xxix.  23  ;  Job  xxxix.  6  ;  Salm  cvii.  34  ;  ac 
ymyl  y  ddalen,  Jer.  xvii.  6;   Ezec.  xlvii.    11). 

46,  47.  Gwyr  twr  Sichem.— Yr  un  rhai  a  "  holl  dŷ  Milo^* 
(adn.  6)  ;  ac,  o  bosibl,  rhai  o  brif  arglwyddi  Sichem  a'u  teuluoedd.  Am- 
ddiffynfa  ty  duw  Berith. — Yr  unig  le  arall  y  ceir  y  gair  a  gyf- 
ieithir  yma  '•  amddiffynfa,"  ydyw  yn  1  Sam.  xiii.  6,  Ile  y  cyfieithir  ef 
"  tyrau."  Meddwl  y  geiriau  hyn  ydyw,  fod  hoU  "  wŷr  tŵr  Sichem  "  wedi 
ymneillduo  i  gysegrfa  yn  nheml  Baalberith,  nid  yn  gymaint  er  mwyn 
gwneyd  amddiffynía  filwrol  o'r  lle,  eithr  er  mwyn  cael  nawdd  y  deml  a'r 
eilun  rhag  dialedd  Abimelech. 

48,  49.  Mynydd  Salmon. — \^r  un,  dybygid,  a'r  Salmon  yn 
Salm  lxviii.  15.  Tardd  y  gair  o  air  sydd  yn  golygu  cysgod ;  felly  gellir 
casglu  ei  fod  yn  dra  uchel,  ac,  yn  y  gauaf,  yn  enwog  am  ei  eira,  ac  yn  yr 
haf  am  gysgod  ei  goedwigoedd.  (1)  Tybia  Conder  mai  yr  un  ydywa  Jebel 
Siihiman,  ychydig  i'r  deheu  o  Garizim.  (2)  Gogwydda  Tristram  a  Stanley 
i  feddwl  mai  rhan  o  Ebal  ydoedd.     Yr  amddiffynfa. — Yr  un  gair 


88  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pcn.    IX. 

50  Yna  Abimelech  a  aeth  i  Thebez  ;    ac  a  wersyllodd  yn 

51  erbyn  Thebez,  ac  a'i  henillodd  hi.  Ac  yr  oedd  tẃr  cadarn 
yrt  nghanol  y  ddinas  ;  a'r  holl  wŷr  a'r  gwragedd,  a'r  holl 
rai  o'r  ddinas,  a  ffoisant  yno,  ac  a  g-auasant  arnynt,  ac  a 

52  ddring-asant  ar  nen  y  tẃr.  Ac  Abimelech  a  ddaeth  at  y 
tẃr,  ac  a  ymladdodd  yn  ei  erbyn  ;  ac  a  nesaodd  at  ddrws 

53  y  tẃr,  iw  losgi  ef  â  thân.  A  rhyw  wraig  a  daflodd  ddarn 
o  faen  mehn  ar  ben  Abimelech,  ac  a  ddrylliodd  ei  benglog 

54  ef.  Yna  efe  a  alwodd  yn  fuan  ar  y  llanc  oedd  yn  dwyn 
ei  arfau  ef,  ac  a  ddywedodd  wrtho,  Tyn  dy  gleddyf,  a  lladd 
fi  ;   fel  na  ddywedant  am  danaf,  Gwraig  a'i  lladdodd  ef. 

55  A'i  langc  a'i  trywanodd  ef,  ac  efe  a  fu  farw.  A  phan 
welodd  gwŷr  Israel  farw  o  Abimelech,  hwy  a  aethant  bob 
un  i'w  fang-re. 

56  Felly  y  talodd  Duw  ddrygioni  Abimelech,  yr  hwn  a 
wnelsai  efe  i'w  dad,  gan  ladd  ei  ddeg  brawd  a  thri  ugain. 

57  A  holl  ddrygioni  gwŷr  Sichem  a  dalodd  Duw  ar  eu  pen 

ag  adn.   46.     Gwêl  nodiad.     Yr  oedd   llosgi  y  Ile  a  thân  yn  gyflawniad 
llythyrenol  o  eiriau  Jotham  (adn.  20). 

SO — 52.  O'r  diwedd,  y  mae  y  dynged  a  ragfynegwyd  gan  Jotham 
(adn.  20)  yn  goddiweddj^d  Abimelech,  y  fieren-frenin.  Thebez. — Mae 
y  lle,  yn  ol  yr  awdurdodaii,  hen  a  diweddar,  yr  un  a  phentref  Tuhas,  tua 
thair  milldir  ar  ddeg  i'r  dwja^ain-ogledd  o  Sichem,  ar  y  fíordd  i  Bethsean. 
Tebyg  fod  y  lle  yn  rhan  o  de^'rnas  Abimelech,  ac  yn  gyfranog  â  Gaal  a'r 
Sichemiaid  yn  y  gwrthryfel.  Holl  ral  o'r  ddinas. — Yn  hytrach, 
holl  arglwyddi  y  ddinas.  Ar  nen  y  twr. — Gwêl  pen.  xvi.  27;  Jos. 
ii.  G,  8  ;  Salm  cxxix.  6.  Yr  un  ddyfais  a  ddefnyddir  yma  ag  yn  Sichem 
(adn.  49). 

53,  55.  A  rhyw  w^raig. — Y  mae  yn  anüwg  fod  "  nesâu  at  y 
drws"  yn  orchwyl  tra  pheryglus,  oherwydd  y  gallai  pcrsonau,  arnen  y  tŷ, 
daflu  meini  i  lawr.  Felly  fu  ;  fe  daflodd  menyw  ddarn  o  faen  melin — 3' 
maen  uwchaf  (Deut.  xxiv.  6) — ar  ei  bcn  nes  ei  ddryllio.  Ei  benglog. 
— Yr  \m  gair  yn  Hebraeg  a'r  gair  GoUjotha  (Math.  xxvii.  .3.S).  Ystyr  gyntaf  y 
gair  ydyw  rhj/uibeth  rrwn.  Gwel  gyfeiriad  at  yr  amgylcihiad  hwn,  2  Sam.  xi. 
21.  Cymharer  marwolaeth  Al)imelech  â  marwolaeth  Siud  (1  Sam.  xxxi.  'À  ; 
2  Sam.  i.  10,  14 — 16);  mor  wahanol  y  teimlad  ato  ef  fcl  "  eneiniog  yr 
Arglwydd,"  ragor  at  Abimclech,  yr  hwn  nid  ydoedd  amgen  na  goi-m(.'S- 
deyrn,  (iwrthodai  cludydd  arfau  Saul  ei  drywanu  ;  y  mae  llanc  Abimelech 
yn  trywanu  ei  feistr  ar  air  ;  am  Said  canodd  Dafydd  farwTiad  odidog ;  oiul 
unig  feddargratt' Abimelech  ydyw  melldith  Jotham,  ei  frawd. 

56,  57.  Felly  y  talodd. — Cynwys  y  geiriau  hyn  yr  addysg 
foesol  oddiwrth  y  cyfan.  Y  ddau  bcchod  a  nodir  allan  yma  fel  yn  caol  cu 
cospi  ydyw,  difíyg  parch  Abimelech  i'w  dad,  ac  anniolchgarwch  gwCr 
Sichcm.     Cymharer  (ien.  ix.  24,  25;  Ex.  xx.  12,  â  2  Sam.  ix.  1 — 7;  x.  2. 


Pen.    X.  I  TOLA    A   JAIR    YN    BARNU    ISRAEL.  89 

hwynt :  a  melldith  Jotham  mab  Jerubbaal  a  ddaeth  arnynt 
hwy. 

Nodwedd  neillduol  y  Beibl  ydyw  ei  fod  yn  priodoli  pobpeth  i  fýs  Duw  ei 
hunan,  gan  fyned  heibio  i  bob  cyfryngau  fyddo  gan  y  Goruchaf  i  gario 
allan  ei  wobrwyon  a'i  gospedigaethau.  Cyflawnwyd  melldith  Jotham 
(adn.  20)  i'r  llythyren.  Ond  nid  oes  yma  unrhyw  gefnogaeth  i'r  syniad 
ofergoelus  am  felldithio.  Fe  gafodd  y  Sichemiaid  eu  dinystrio,  nid  oher- 
wydd  ddarfod  i  Jotham  eu  melldithio,  eithr  oherwydd  eu  bod  yn  haeddu 
y  felldith. 


PENOD  X. 


AC  ar  oì  Abimelech,  y  cyfododd  i  waredu  Israel,  Tola,    i 
mab  Puah,  mab  Dodo,  gwr  o  Issachar  ;  ac  efe  oedd 
yn  trìgo  yn  Samir  ym  mynydd  Ephraim.      Ac  efe  a  farnodd   2 
Israel  dair  blynedd  ar  hugain,  ac  a  f u  farw,  ac  a  gladdwyd 
yn  Samir. 

Pen.  X.  1,  2. — Tola  o  Iwyth  Issachar  yn  barnu  Israel  a/m  ugain 
mlyncdd.  3 — 5. — Jair  o  Gilead  am  ddwy-ýlynedd-a/r-hugain. 
6 — 9. — Israel  yn  gwrthgilio  a^u  cospedigaeth.  10 — 16. — Yn 
edifarhau  ac  yn  hwriu  ymaith  eu  gau-dduiviau.  17,  18. — Ym- 
gynulliad  meihion  Aìnmon,  a  jphryder  gwyr  Gilead. 

(e)   Tola  a  Jair  yn  barnu  Israel :    Tymhor  o  Heddwch  ar  ol  marwolaeth 

Abimelech  (pen.  x.  1 — 5). 

1,  2.  Ar  ol  Abimelech. — Ni  olygir  yma  fod  Abimelech  yn larnwr, 
ond  yn  unig  dynodir  pwynt  o  amser.  Cyfododd. — Nid  ydjw  y  ferf  a 
ddefnyddir  yma  mor  gref  a'r  un  a  ddefnyddir  yn  hanes  Othniel  (pen.  iii. 
9) ;  eto,  dengys  yn  amlwg  fod  Tola  yn  un  o'r  barnwyr  a  gyfodwyd  gan 
Ragluniaeth  Ddwyfol  i  waredu  Israel.  Gwaredu  Israel. — Yn  fwy 
cywir,  achub.  Gwel  nodiad  (pen.  ii.  16).  Nid  ydyw  y  gair  "  Israel  "  yn 
golygu  namyn  y  Uwythau  gogleddol,  ac  efallai  y  rhai  a  drigent  ar  y  tu 
dwyreiniol  i'r  lorddonen.  Tola  (yppyf)mab  Puah.— Ni  wyddys 
ychwaneg  am  dano,  na  pha  beth  ydoedd  peryglon  Israel  ar  y  pryd.  Er 
cyfiawnhau  y  gair  "  gwaredu,"  nid  rhaid  deall,  o  angenrheidrwydd,  fod 
gelynion  yn  ymosod  ar  Israel  ar  y  pryd  ;  digon  ydyw  deall  fod  Tola  yn 
cadw  y  genedl  rhag  syrthio  yn  ol  i  eilunaddoliaeth,  a  rhag  myned  yn 
fathrfa  i'r  cenedloedd  cylchynol.  Cyfarfyddir  â'r  enwau  Tolah,  Puah, 
Dodo,  fel  enwau  ar  benau  teuluoedd  a  phersonau  yn  Issachar  (G!en.  xlvi. 
13;  ÎS^um.  xxvi.  23;  2  Sam.  xxiii.  9,  24  ;  1  Cron.  vii.  1).  Sam^ir.— Y 
cwbl  a  ellir  sicrhau  am  y  lle  ydyw  mai  nid  yr  un  ydyw  a  Samir  yn  mynydd- 
dir  Judah  (Jos.  xv.  48).  Gallai  fod  Tola  (1),  er  o  Iwyth  Issachar,  yn  byw 
y  tuallan  i  derfynau  ei  Iwyth  yn  mynydd  Ephraim  ;  (2)  neu  fod  mynydd 
Ephraim  yn  ymestyn  dros  ychwaneg  o  le  na  rhandir  Uwyth  Ephraim,  gan 
gymeryd  i  fewn  ranau  o  randir  Issachar.     Gwel  pen.  iii.  27. 


90  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    X. 

3  Ac  ar  ei  ol  ef  y  cyfoddodd  Jair,  Gileadiad ;  ac  efe  a  farnodd 

4  Israel  ddwy  flynedd  ar  hugain.  Ac  iddo  ef  yr  oedd  deng 
mab  ar  hugain  yn  marchogaeth  ar  ddeg"  ar  hugain  o 
ebolion  asynod  ;  a  deg  dinas  ar  hugain  oedd  ganddynt,  y 
rhai  a  elwyd  Hafoth-Jair  hyd  y  dydd  hwn,  y  r\\?à  ydynt  yx\ 

5  ngwlad   Gilead.      A  Jair   a   fu   farw,    ac   a  gladdwyd   yn 


3 — 5.  Cyfododd  Jair  (Duw  pydd  oleuni). — Gwel  adn.  1. 
Gileadiad. — Vn  llythyrenol,  Y  Gileadiad.  Un  o  haner  llwyth 
Manasseh,  yr  ochr  ddwyreiniol  i'r  lorddonen.  Er  fod  y  genedl  wedi  siiddo 
yn  isel,  eto  nid  ydoedd  wedi  colli  ei  hundod  cenedlaethol.  Hafoth- 
Jair. — Yn  fwy  cywir,  Pebyll-bentrefì  Jair.  Yn  Nuin.  xxxii.  41  ;  a  Deut. 
iii.  14,  ceir  fod  Jair,  mab  Manasseh,  wedi  rhoddi  enwau  ar  y  lleoedd  hyn. 
Felly,  y  tebyg  ydyw  na  wnaeth  meibion  y  Jair  hwn  ond  ail-gyfodi  hen  enw, 
neu  ei  barhau  hyd  ddyddiau  ysgrifenydd  yr  hanes.  Ni  ddywedir  dim 
manylion  am  Jair  namyn  yr  anrhydedd  a  feddienid  gan  ei  feibion. 
Cymharer  pefi.  v.  10  â  xii.  14.  Yn  ng^A^lad  Gllead  — Yr  oedd 
penbrefi  Jair  dros  yr  lorddonen,  yn  rhandir  haner  llwyth  Manasseh,  mewn 
parth  o  wlad  Gilead,  a  elwir,  yn  yr  Hen  Destament,  Argob  fCarnedd 
'jeri/yj  ;  yn  y  Testament  Newydd,  Trachonitis  fcaregoyj  ;  ac  yn  bresenol, 
Lejah  fllorhesj,  am  ei  fod,  meddir,  yn  nythle  i  yspeilwyr.  Mae  Argob  yn 
lle  tra  neillduol,  yn  rhyw  driugain  miUdir  o  amgylchedd,  ac  yn  cael  ei 
walianu,  oddiwrth  y  Ileoedd  o'i  amgylch,  gan  yr  hyn  o  elwir  "  terfyn 
Argob  " — math  o  geulan  garegog  wedi  ei  gadael,  yn  ddianiheu,  gan  ry  w 
gynhyrfiadau  tan-ddaearol  gan  fí'urfio  terfyn  iddo,  ac  yn  tori  rhyngddo  â'r 
lleoedd  o'i  amgylch.  Ac  a  gladdwyd. — Dichon  fod  hyn  yn  cyfeirio 
at  fath  o  arŵyl  gyhoeddus  a  swyddogol.  Sonir  am  hyn  gyntaf  gyda  Tola 
yn  adn.  2  o'r  benod  hon.  Camon. — Ni  chrybwyllir  y  lle  yn  un  man 
arall.  Gesyd  Josephus  (Hynaf.  v.  60)  ef  fel  un  o  ddinasoedd  Gilead  ;  ond 
dyru  Jerome  ef  yn  nyffryn  Jezreel,  chwe'  milldir  i'r  gogledd  o  Megido. 
Rhestrir  ef  gan  Conder  yn  mhlith  y  Ueoedd  anhysbys. 

(.S)  Y  Trydydd  Cyfnod  o  Wrtiigiliad  ac  Adferiad  fpen.  x.  6 — xii.  15). 

Yn  gyfî'elyb  i'r  eyfnod  blaenorol,  ni  chynwys  hwn  eto  ond  un  tynihor  o 
orthryinder  ;  ond  fod  hwnw  gan  elynion  o  ddau  gyfeiriad  (j)en.  x.  7),  y 
Philistiaid  a  mcibion  Ammon.  Gwelir  yn  amlwg  fod  gwrthgiliad  ygcnedl 
yn  ddyfnach  yn  y  cyfnod  hwn  nag  yn  yr  un  o'i  íhien.  Wrth  gymharu 
geiriau  Duw  wrthynt,  pen.  ii.  1  ;  vi.  8,  â'i  eiriau  yn  pen.  x.  11 — 14,  gymaint 
yn  gryfach  y  llefara  yr  Arglwydd  yn  y  Ue  diweddaf  !  Ar  ol  cyfodiad 
Jeiíiithaii,  yniíi'uríia  líradwriaeth  o  fewn  y  llwythau,  sydd  yn  galw  am  y 
fath  d<h;(lfryd  ar  Iwyth  Ephraim  {\ìan.  xii.  1 — 6),  fel  ag  i  agos  ei  Iwyr- 
ddifrodi,  yn  gyll'elyb  i  Benjaniiii  (pen.  xx.  12,  18),  a  Jabes  (Jilead  (pon.  xxi. 
1  — 10)  cyn  hyn.  Megis  gormcH  Abimelech,  yr  ocdd  hyn  yn  gymairit  o 
dr^chirieb,  oddifewn  i'r'  llwytliau,  â  gortlir-ymdor  gan  elynion  o  r  tuallan. 
(janlynir  .Jephtlialr  gan  dri  barnwr  ;  ond  nid  ydyw  hyd  tymhor  y  pedwar, 
gydi'u  gilyíld,  ond  un  ar  ddeg  ar  hugain  o  flynyddoedd,  na  hyd  yr  lioU 
gyfirod,  hyd  y  gellir  casglu,  yn  llawn  lianer  canrif. 


Pen.  X.J     Y  CYFWNG  CYN  CYFODIAD  JEPHTHAH.  9I 

Camon.  A  meibion  Israel  a  chwaneg'asant  wneuthur  yr  6 
hyn  oedd  ddrwg  yn  ngolwg  yr  Arglwydd,  ac  a  wasanaeth- 
asant  BaaHm,  ac  Astaroth,  a  duwiau  Syria,  a  duwiau 
Sidon,  a  duwiau  Moab,  a  duwiau  meibion  Ammon,  a 
duwiau  y  Philistiaid  ;  a  gwrthodasant  yr  Arglwydd,  ac  ni 
wasanaethasant  ef. 

A  Ilidiodd   digllonedd  yr  Arglwydd  yn   erbyn   Israel  ;     7 
ac   efe   a'u   gwerthodd    hwynt   yn    llaw  y   Philistiaid,   ac 
yn  llaw  meibion  Ammon.     Á  hwy  a  flinasant  ac  a  ysigasant     8 
feibion  Israel  y  flwyddyn  hono  :  tair  blynedd  ar  bymtheg, 
holl   feibion    Israel  y  rhai   oeäd  tu    hwynt  i'r  lorddonen, 
3n  ngwlad  yr  Amoriaid,  yr  hon  sydd yn  Gilead.     A  meibion     9 
Ammon  a  aethant  trwy  yr  lorddonen,  i  ymladd  hefyd  yn 

(a)  Gwrthyiliad  Israel  a^r  Canlyniadau  (pen.  x.  6 — 18). 

6.  Mae  y  geiriau  liyn  yn  parotoi  y  fiFordd  i  hanes  Jephthah.  Enwir 
^•ma  saith  o  genedloedd  y  gwasanaethodd  Israel  eu  duwiau  ;  ac  yn  adn.  11, 
12,  enwir  saith  o  genedloedd  y  gwaredodd  yr  Arglwydd  Israel  o'u  llaw. 
Yr  oedd  mesur  anwiredd  y  genedl  yn  cyfateb  megis  i  fesur  gwaredigaethau 
yr  Arghvydd  iddi.  Baajini  ac  Astarotli.— Gwel  pen.  ii.  11,  13. 
Duwiau  Syria. — Ni  cheir  enwau  arnynt ;  ond  gellir  casglu  eu  bod 
yr  un  a  duwiau  Phenicia.  Duwiau  Sidon. — Astaroth  (1  Bren.  xi.  5). 
Duwiau  Moab. — Cemos  (1  Bren.  xi.  33).  Duwiau  melbion 
Ammon. — Milcom  (1  Bren.  xi.  5,  33);  neu,  Moloch  (Lef,  xviii.  21). 
Duw^iau  y  Philistiaid. — Dagon  (pen.  xvi.  23).  Gwahanol  ffuríìau 
ar  Baal  ac  Astaroth  oeddynt  braidd  i  gyd.  Am  ymchwiliad  trwyadl  i'r 
hoU  gwestiwn,  gweler  erthygl  ar  "  Dduwiau  Canaan,"  gan  Proffeswr  Sayce 
yn  y  Conttmporary  Review  am  Medi,  1883,  tudal.  388. 

7 — 9.  Philistiaid. — Gwel  pen.  iii.  3.  Cyfyngid  eu  hymosodiad 
blaenorol  i'r  deheu  yn  unig  (pen.  iii.  31) ;  ond  yma  ymddengys  eu  bod  yn 
awr  yn  dyfod  yn  uwch  i  fyny  ar  yr  holl  dde-orllewin.  Meibion 
Ammon. — Gwel  pen.  iii.  13.  Deuent,  dybygid,  o'r  tu  dwyreiniol. 
Efallai  fod  cyngrair  rhwng  y  gelynion  hyn  ;  y  Philistiaid  i  ymosod  ar  y 
llwythau  o'r  tu  gorllewinol  i'r  lorddonen,  tra  y  blinai  yr  Ammoniaid  y 
llwythau  ar  yr  ochr  ddwyreiniol.  Ceir  dau  air  cryf  yn  adn.  8  i  ddesgriíio 
y  gorthrymder — "  blinasant  "  ac  "ysigasant" — y  cyntaf  yn  golygu  yn 
llythyrenol,  tori  yn  ddarnau,  a'r  llall  ydgo.  Y  flwyddyn  hono. — 
Mae  dau  olygiad  yn  bosibl.  (1)  Blwyddyn  ddiweddaf  y  gorthrymder — y 
flwyddyn  y  cyrhaeddodd  y  gorthrwm  ei  bwynt  eithaf,  ac  y  dechreuodd 
Israel  edifarhau  (adn.  10,  15,  16).  (2)  Blwyddyn  gyntaf  y  cyngrair  rhwng 
j  Philistiaid  a'r  Ammoniaid,  ac  o  bosibl  blwyddyn  marwolaeth  Jair. 
Tebyg  fod  yr  hanes  wedi  ei  gymeryd  o  gronicl  blaenorol,  ac  yn  hwnw  dichon 
fod  "  y  flwyddyn  hono"  yn  cael  ei  nodi  allan  yn  fwy  manwl.  Y  golygiad 
diweddaf  o'r  ddau  uchod  ydyw  y  mwyaf  cydweddol  â'r  hanes.  Y  i'hai 
oedd  tuhwnt  i'r  lorddonen. — Reuben,  Gad,  a  haner  llwyth 
Manasseh.  Y  Ilwythau  a  drigent  ar  yr  ochr  ddwyreiniol  i'r  lorddonen,  y 
rhai  oeddynt  dra  Ilwyddianus,  yn  nyddiau  Jair  (adn.  3,  4),  a  deimlasant  yn 


92  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    X. 

erbyn    Judah,    ac    yn    erbyn    Benjamin,    ac    yn    erbyn    tŷ 
Ephraim  ;  fel  y  bu  g'yfyng-  iawn  ar  Israel. 

10  A  meibion  Israel  a  lefasant  ar  yr  Arglwydd,  gan 
ddywedyd,   Pechasom  yn  dy  erbyn  ;    oherwydd   gwrthod 

1 1  ohonom  ein  Duw,  a  gwasanaethu  Baalim  hefyd.  A 
dywedodd  yr  Arglwydd  wrth  feibion  Israel,  Oni  waredais 
chwi  r\\2ig  yr  Aiphtiaid,  a  rhag  yr  Amoriaid,  a  rhag  meibion 

12  Ammon,   a   rhag   y   Philistiaid  ?     Y    Sidoniaid   hefyd,    a'r 

fwyaf,  ac  yn  gyntaf  oddiwrth  y  gorthrwm  ;  ond  oddiwrth  yr  adnod  nesaf, 
gwelwn  ddarfod  iddo  gyrhaedd  at  y  rhai  ar  y  tu  gorllewinol  hefyd. 
Gwlad  yr  Amoriaid. — Cyfriíìr  Sehon  ac  Og,  y  brenhinoedd  a 
orchfygwyd  gan  Israel,  yn  Amoriaid  (Num.  xxi.  21.  31  ;  Deut.  iii.  8). 
(iolyga  y  gair  "Amoriaid"  rai  yn  trigo  mewn  ucheldir  (gwel  pen.  i.  35; 
iii.  5) ;  ac  yr  oedd  eu  prif  drigfod  y  tu  dwyrain  i'r  lorddonen,  yn  mynydd- 
dir  Gilead  a  Moab.  Gilead. — Golyga  Gilead  yn  briodol  gadwen  o 
fynydd-dir  ífrwythlawn,  tua  thri  ugain  milldir  o  hyd,  wrth  tuag  ugain  o 
led,  yn  rhedeg  o'r  tu  dwyrain  i'r  lorddonen,  o  g\Vr  deheuol  Môr  Galilea, 
hyd  g\Vr  gogleddol  y  Môr  Marw.  Ystyr  y  gair  "  Gilead  "  j^dyw  tir  creigiog, 
i'w  wahaniaethu,  fe  ddichon,  oddiwrth  wastadeddau  Basan,  y  rhai,  ar  du  y 
gogledd,  sydd  yn  terfynu  arno.  Gelwir  ef  weithiau  "  mynydd  Gilead " 
(Gen.  xxxi.  21,  25) ;  bryd  arall  "  tir  Gilead  "  (Num.  xxxii.  1) ;  aphryd  arall 
"  Gilead  "  (Gen.  xxxvii.  25  ;  Salm  lx.  7).  Dywedir  yn  Deut.  iii.  12,  13  ; 
Jo3.  xii.  1 — 5  ;  xiii.  25,  31,  fod  haner  Gilead  yn  perth^^n  i  Sehon,  a'r  haner 
arall  yn  eiddo  i  Og,  a  daeth  y  diriogaeth  hon  yn  feddiant  i  Gad,  a  haner 
Uwyth  Manasseh.  Yn  gyíîredinol,  golyga  Gilead  yr  holl  diriogaeth  a 
oresgynwyd  gan  Israel  ar  du  dwyrain  yr  lorddonen  (Num.  xxxii.  29  ; 
Deut.  xxxiv.  1  ;  Jos.  xxii.  9;  Barn.  xx.  1).  Golygir  y  gair  yn  yr  3'styr 
gyfFredinol  hon  yn  yr  adnod  uchod.  Wedi  deunaw  mlyne(kl  o  orthrymu 
ar  y  llwythau  oeddynt  yn  ngwlad  Gilead,  daetli  yr  Ammouiaid  drwy  yr 
lorddonen  gan  wasgu  ar  y  Uwythau  oeddynt  y  tu  arail  i'r  afon.  Ty 
Eph  raim. — Golygir,  efallai,  fwy  na  therfynau  priodol  rhandir  y  Ilwyth. 
Mor  fawr  oedd  y  cyfyngder  (pen.  ii.  15)  fel  y  daeth  llwyth  cryf  Judah,  yr 
hwn  a  grybwyllir  yma  am  y  waith  gyiitaf,  er  pen.  i.,  i  deimlo  oddiwrtho. 

lO— 12.  A  lefasant.— Cymharer  pen.  iii.  9,  15;  vi.  7.  Baalim. 
— Yn  llythyrenol,  Y  Baalim,  yr  eihin-dduwiau  a  nodir  (adn.  ü).  A 
dywedodd  yr  Arglwydd. — Amrywia  esbonwyr  yn  fawr  gyda 
golwg  ar  y  cyfrwng  y  llefarodd  yr  Arglwydd  drwyddo.  (1)  Golyga  rhai 
lod  yr  ymostyngiad  wedi  cymeryd  lle  o  ílaen  drws  pabell  y  cyfarfoíì,  ar  un 
o'r  gwyliau  cyhocddus,  a  bod  yn  debyg  felly  fod  y  genadwri  wedi  dyfod 
iddynt  diwy  yr  archoH'eiriad  ;  (2)  tyb  ereill  ydyw  mai  drwy  Urim  a  Thum- 
mim  ;  (3)  ereill  inai  drwy  lais  mewnol  eu  cydwybodau  eu  hunain  ;  (4)  a 
rliai  mai  drwy  l)rophwyd,  ncu  genad  ddynol  ;  (5)  ond  y  golygiad  sydd  yn 
ymddaiigos  yn  fwyaf  cydweddol  â  thôn  Llyfr  y  Barnwyr  ydyw  mai  drwy 
Aiigcl  y  Cyfamod.  Vr  ocdd  ymddangosiad  yr  aiigcl  yn  nodweddu  dech- 
rcuad  i>ob  cyfnod  mawr  a  hyiiod  yn  hancsiaeth  y  llyfr  (gwêl  ii.  1 — 5  ;  vi. 
1 1 — 24  ;  xiii.  3 — 23)  ;  ac  yn  blaenori,  bob  ainser,  roddiad  yr  Ysbryd  (Jlân  i 
gyfodi  ofíeryiiau  neillduol  i  waredu  y  gencdl  (pon.  x.  29).  Y  niao  y  para- 
graph  hwn  uior  dra  thcbyg  i  ymddangosiad  yr  angel  yn  Bochim  (pen.  ii. 


Pen.    X.J       GWRTHGILIAD    ISRAEL    a'r    CANLYNIADAU.  93 

Amaleciaid,   a'r   Maoniaid,   a'ch   gorthrymasant   chwi ;    a 
llefasoch   arnaf,   a   minau  a'ch   gwaredais   chwi   o'u   llaw 
hwynt.      Eto  chwi  a'm  gwrthodasoch  i,  ac  a  wasanaeth-   13 
asoch  dduwiau  díeithr  :  am  hyny  ni  waredaf  chwi  mwyach. 
Ewch,  a  llefwch  at  y  duwiau  a  ddewisasoch  :  gwaredant   14 
hwy  chwi  yn  amser  eich  cyfyngdra. 

A  meibion   Israel  a   ddywedasant  wrth  yr  Arglwydd,    15 
Pechasom  ;  g"wna  di  i  ni  fel  y  gwelych  yn  dda  :  eto  g-wared 
ni,   atolwg,  y  dydd  hwn.     A  hwy  a  fwriasant  ymaith  jj'   16 
duwiau   díeithr   o'u   mysg,   ac   a   wasanaethasant  yr  Ar- 
glwydd  :  a'i  enaid  ef  a  dosturiodd,  oherwydd  adfyd  Israel. 
Yna  meibion  Ammon  a  ymgynuUasant,  ac  a  wersyllasant   17 

1 — 5),  fel  yr  ydym  yn  cael  ein  cadarnhau  mai  yr  un  Genad  Ddwyfol  sydd 
yno  ag  yma.  Cymharer  hefyd  Ex.  xxiii.  12,  ac  yn  enwedig  Es.  lxiii. 
9 — 11,  lle  yr  arferir  bron  yr  un  ymadrodd,  am  "  angel  ei  gynddrychioldeb 
ef,"  ag  a  arferir  yma  (adn.  16)  am  yr  Arglwydd.  Ỳn  adn.  11,  12,  adgofia 
yr  Arglwydd  iddynt  ei  dosturiaethau  tuagatynt,  ac  yn  adn.  13, 14,  cyfymliw  â 
hwy nt  yn  herwydd  eu  hanfíyddlondeb.  Gwaredasai  Duw  hwynt  ( 1 )  rhag 
yr  Aiphtiaid,  yn  amser  eu  mynediad  allan  o'r  Aipht  (Ex.  i. — xiv. );  (2) 
rhag  yr  Amoriaid,  yn  amser  goresgyniad  Og  a  Sehon,  yn  nghyda  phum' 
brenin  yr  Amoriaid  (Num.  xxi.  3  ;  Jos.  x.  5,  6,  12  ;  Barn.  xi.  21);  (3)  rhag 
meihion  Ammon,  yn  amser  Ehwd  (pen.  iii.  12,  13) ;  (4)  rhag  y  Philistiaid, 
drwy  Samgar  (pen.  iii.  31 ;  1  Sam.  xii.  9) ;  (5)  rhag  y  Sidoniaid,  y  rhai, 
gan  fod  Sidon,  fel  y  tybir,  yn  meddu  math  o  uchafiaeth  yn  ngogledd 
Canaan  (xviii.  7,  28),  oeddynt  elfen  gref  yn  myddin  Jabin,  brenin  Canaan 
(pen.  iv.  2,  3) ;  (6)  rhag  yr  Amaleciaid  yn  Horeb  (Ex.  xvii.  8),  ac  wedi 
liyny  (pen.  iii.  13  :  vi.  3);  (7)  rhag  y  Maoniaid,  ynfwycywir,  Midianiaid, 
yn  amser  Gedeon  (pen.  vi. — vii.).  Saif  rhai  ysgolheigion  at  y  darlleniad 
arferol,,  gan  olygu  fod  yma  gyfeiriad  at  ryw  Iwyth  anhysbys  o  "  feibion  y 
dwyrain  "  (pen.  vi.  3),  neu  at  y  Mehuniaid  (2  Chron.  xxvi.  7),  y  rhai,  fel  y 
tybir,  oeddynt  breswylwyr  dinas  Maon  (Jos.  xv.  55  ;  1  Sam.  xxv.  2).  Y 
mae  hyn,  fodd  bynag,  yn  dra  anheb^T^g,  gan  y  buasid  felly  yn  gadael  allan 
o'r  rhestr  yn  gyfangwbl  y  waredigaeth  oddiwrth  y  Midianiaid. 

13,  14.  Ewch  a  llefwch.— CymharerDeut.  xxxii.  37,  38;  2  Bren. 
iii.  13.    Yduw^iau  a  ddew^isasoch. — Yr  eilun-dduwiau  yn  adn.  6. 

1 S ,  16.  Fel  y  mae  ymlygriad  y  genedl  yn  myned  yn  ddyf nach,  y  mae 
cerydd  yr  Arglwydd  yn  myned  yn  drymach.  Nid  digon  ganddo  eiriau  o 
edifeirwch  ;  rhaid  cael  gweithredoedd.  Pan  y  maent  yn  bwrw  ymaith 
dduwiau  Canaan  (pen.  vi.  25,  28 ;  Jos.  xxiv.  23  ;  1  Sara.  3  ;  2  Chron.  xv. 
4 — 8),  ac  yn  adsefydlu  addoliad  y  gwir  Dduw  y  mae  efe  yn  troi  atynt.  Ei 
enaid  ef  a  dosturiodd. — Yn  llythyrenol,  a  fyrhawyd.  Gair  tra 
neillduol  i  ddangos  teimlad  Duw  tuagat  ei  bobl.  Dullwedd  ddynol  o  lef- 
aru  am  Dduw.     Cymharer  Zech.  xi.  8. 

17,  18.  Yna. — Yn  hytrach,  a,  oblegid  nid  pwynt  o  amser  sydd  gan 
yr  ysgrifenydd  mewn  golwg,  eithr  cysylltiad  yn  unig  i  ddangos  fod  yr 
hanes  wedi  cyrhaedd  ei  bwynt — y  pwynt  ydoedd  niewn  golwg  er  dechreu 


94 


LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XI. 


yn  Gilead  :  a  meibion  Israel  a  ymg-asg-lasant,  ac  a  wersyll- 
i8  asant  ym  Mispah.  Y  bobl  hefyd  a  thywysogion  Gilead  a 
ddywedasant  wrth  eu  gilydd,  Pa  wr  a  ddechreu  ymladd  yn 
erbyn  meibion  Ammon  ?  efe  a  fydd  yn  benaeth  ar  drig-olion 
Gilead. 

y  benod.  Ymgynullasant. — Golyga  y  gair  galw  yn  nghyd  drwy 
gyhoeddi.  Gwêl  pen.  iv.  10,  14  ;  vii.  23.  Ffuríia  yr  adnodau  hynarwcin- 
iad  i  mewn  i  hanes  Jephthah,  a  geir  yn  y  penodau  dilynol.  Gilead. — 
Y  parth  hwnw  o  Gilead  yr  oeddynt  eisoes  wedi  ei  feddianu,  a'r  rhan, 
hetyd,  y  bwriadent  ei  meddianu  yn  llwyr  hyd  i  Jabboc  i  fyny  yn  y  gogledd 
(pen.  xi.  13).  Mispah  (Twr  gwyliadwriaeth).— (1)  Y  dyb- 
iaeth  fwyaf  naturiol,  yn  ol  yr  hanes,  ydyw  fod  y  Ue  íiwn  yr  un  a'r 
Mispah  y  CN'feirir  ati  yn  Gen.  xxxi.  49  ;  Jos.  xiii.  26,  yr  hwn  le  sydd  yr 
un,  dybygid,  a  Ramoth-Gilead  fSalt),  un  o'r  dinasoedd  noddfa  (Deut.  iv. 
43).  Cyfeirir  hefyd  ati,  pen.  xi.  11,  29,  lle  y  gelwir  hi  "Mi.spah  Gilead." 
Os  mai  y  lle  hwn  ydy w,  gorwedd  ar  y  ffordd  o  Jericho  i  Damascus,  a  phery 
yn  dref  o  gryn  bwysigrwydd  hyd  y  dydd  hwn.  Y  mae  Tristram,  ac 
amryw  o  awdurdodau  ereill,  yn  gosod  "Mispah  Gilead  "  yn  nes  i'r  gog- 
ledd  na  Salt.  (2)  Ceir  ereill  yn  dadleu  yn  gryf  mai  Mispah  yn  Benjamin  a 
olygir  yma  ( Jos.  xiii.  26),  yv  hwn  le  ydoedd  yn  enwog  yn  moreu  cyfnod  y 
Barnwyr  (pen.  xx.  1,  18,  23  ;  xxi.  5,  8),  a'r  hwn  a  adnabyddir  yn  awr  dan 
yr  enw  Nehy  Samwil.  Ond  y  mae  y  rhesymau  cryfaf  o  lawer  o  blaid  y 
Mispah  yn  Gilead.  Ceir  amryw  leoedd  ereill  yn  dwyn  yr  enw,  megis, 
Mispah  yn  Judah  (Jos.  xv.  38),  Mispah  yn  Moab  (1  Sam.  xxii.  3),  "  a 
gwladMispah"  (Jos.  xi.  3,  8).  Y  bobl  hefyd  a  thywysogion. 
— Darllener  y  bobl,  sef  tywysogion,  h.y.,  penau  y  Uwythau,  a  phenau 
töuluoedd  yn  mysg  y  llwythau.  Pa  wr  a  ddechreu  ? — Yn  llythyr- 
enol,  Pwy  yw  y  dyn  ?  Eu  hangen  mawr  oedd  arweinydd,  ac  y  mae  yr 
Arglwydd  wedi  darpar  un  iddynt ;  a  dengys  y  geiriau  eu  bod  hwy— gwÿr 
Gilead — yn  barod  i  gydnabod  uwchafìaeth  y  gŵr  a  ddelai  yn  mlacn  i  lenwi 
yr  adwy,  gan  nad  beth  a  wnai  y  Uw^^thau  ereill. 


'A 


PENOD    XI. 

JEPHTHAH  y  Gileadiad  oedd  wr  cadarn  nerthol,  ac 
efe    oedd   fab    i   wraig   o   butteinwraig  :    a   Gilead   a 


(b)   Y  Waredigaeíh  drwy  Jejjhthah :    Ei  Fuddiujoliaeth  à'i  Adduned 

(pen.  xi.  1 — 40). 

Pbn.  xi. — 1 — 3. — Bwrw  Jejìhthah  allan  oH  gartref.  4 — 11. — Henur- 
iaid  Gilead  yn  cynyg  iddo  henogaeth  y  llwyth.  12 — 27. — Yntaii, 
ar  di/r  hanesyddol  a  chyfreithiol,  yn  gwrthod  cydnabod  Jiawliau 
meihion  Ainmon.  28. — Hwythau  yn  gwrtJiod  heddwch.  29 — ol. 
— Addimed  Jephthali.  32,  33. — Buddugoliaethu  ar  yr  Ainìnon- 
iaid.  34 — 40. — Cyfiawni  ei  adduned. 
1 — 3.  A  Jephthah. — Ystyr  yr  enw  Jephthah  ydyw  efe  a  ryddha  ; 


I 


Pen.    XI.]  DEWISIAD   JEPHTHAH    GAN    Y    BOBL.  95 

g-enhedlasai  y  Jephthah  hwnw.  A  gwraig  Gilead  a  2 
ymddûg  iddo  feibion  :  a  meibion  y  wraig  a  gynyddasant, 
ac  a  fwriasant  ymaith  Jephthah,  ac  a  ddywedasant  wrtho, 
Nid  etifeddi  di  yn  nhŷ  ein  tad  ni  ;  canys  mab  gwraig 
ddíeithr  ydwyt  ti.  Yna  Jephthah  a  ffodd  rhag  ei  frodyr,  3 
ac  a  drigodd  yn  ngwlad  Tob  ;  a  dynion  ofer  a  ymgasglas- 
ant  at  Jephthah,  ac  a  aethant  allan  gydag  ef. 

Ac  wedi  talm  o  ddyddiau,  meibion  Ammon  a  ryfelasant  yn     4 
erbyn  Israel.     A  phan  oedd  meibion  Ammon  yn  rhyfela  yn     5 
erbyn    Israel,    yna   henuriaid   Gilead   a   aethant   i   gyrchu 
Jephthah  o  wlad  Tob  :     Ac  a  ddywedasant  wrth  Jephthah,     6 
Tyred,  a  bydd  yn  dywysog  i  ni,  fel  yr  ymladdom  yn  erbyn 
meibion  Ammon.     A  Jephthah  a  ddyewdodd  wrth  henur-      7 
iaid  Gilead,  Oni  chasasoch  chwi  fi,  ac  a'm  gyrasoch  o  dŷ 
fy   nhad  ?    a   phaham  y  deuwch  ataf  fi  yn   awr,   pan  yw 

gyda  chyfeiriad,  fe  ddichon,  at  y  waredigaeth  a  roddodd  Duw  i  Israel 
drwyddo.     Gwr  cadarn,  nerthol. — Gwêl  pen.  vi.  12;  2  Bren.  v. 

I.  "Gilead. — Nid  (1)  y  wlad  o'r  enw  hwnw  a  feddylir  ;  (2)  na  Gilead 
mab  Machir,  ŵyr  Manasseh  (Num.  xxvi.  29) ;  (3)  eithr  enw  personolar  dad 
Jephthah — enw  ag  oedd,  fel  yr  eiddo  Tola  a  Puah  (pen.  x.  1),  yn  cael  ei 
fynychu  yn  Uinach  disgynyddion  Gilead,  ŵyr  Manasseh.  Fwriasant 
ynìaith  Jephthah. — Yn  debyg  i  Abraham  yn  danfon  Ismael  a 
meibion  Ceturah  j'maith,  rhag  iddynt  fod  yn  gydetifeddion  âg  Isaac  (Gen. 
xxi.  10;  XXV.  6).  Gwraig  ddyeithr. — Yn  llythyrenol,  gwraig- 
arall.  Mae  cymeriad  y  gair  yn  awgrymu  tôn  o  ddiystyrwch,  a  hefyd  yn 
awgr^mu  fod  mwy  o  amheuaeth  yn  gorwedd  ar  haniad  Jephthah  nag 
Abinielech.  Yn  ìngwlad  Tob. — Ystyr  y  gair  "Tob"  ydyw  ^ir  fZa. 
Yr  un  lle,  fel  y  tybir,  ag  "  Istob"  (2  Sam.  x.  6,  8)  lle  y  darllenir  ar  ymyl 
y  ddalen,  "  gwŷr  Tob."  Dywed  Conder  fod  lle  o'r  enw  Tabiyiheh,  tua 
deuddeng  milldir  i'r  de-ddwyrain  o  Fôr  Galilea,  yn  nghẁr  deheuol  Basan, 
yn  bod  yn  awr.  Dynion  ofer. — Gwêl  pen.  ix.  4.  Casgl  rhai  beirniaid 
oddiwrth  hyn  fod  Jephthah  yn  lled  isel  mewn  crefydd — fod  y  swydd  o 
farnwr,  ynddo  ef  a  Samson,  wedi  cyrhaedd  ei  phwynt  isaf  o  ddir}  wiad. 
Ond  dichon  mai  avffawd  Jephthah  yn  fwy  na'i  fai  ydoedd  ei  fod  ef,  megis 
Dafydd,  <fec.,  ar  ei  ol,  a  dynion  drwg  yn  ymuno  âg  ef.  Dengys  hyn  gymer- 
iad  yr  amseroedd  hyny  lawn  cymaint  a  chymeriad  Jephthah. 

4 — 6.  Talm  o  ddyddiau. — Rhaid  ei  fod  yn  yspaid  lled  faith, 
oblegid  yr  oedd  Jephthah  yn  ŵr  ieuanc  pan  y  cafodd  ei  alltudio  gan  ei 
frodyr,  eithr  yr  oedd  yn  wr  priod  a  chanddo  ferch  mewn  oed  yn  amser  ei 
fuddugoliaeth  ar  yr  Ammoniaid.     Bydd  yn  dywysog. — Gwêl  adn. 

II.  Cymerir  i  fyny  yma  hanes  y  rhyfel  y  crybwyllwyd  am  dano  (pen.  x. 
17)  rhwng  Israel  a'r  Ammoniaid,  a  desgrifir  ei  hanes  yn  ystod  dyddiau 
Jephthah. 

7,  9.  A'm  gyrasoch  o  dy  fy  nhad. — Mae  yn  amlwg  un  (1) 
ai  fod  y  gair  "brodyr,"  yn  adn.  3,  yn  golygu,  nid  ei  frodyr  naturiol  yn 


96  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XI. 

8  ^yfyng-  arnoch  ?  A  henuriaid  Gilead  a  ddywedasant  wrth 
Jephthah,  Am  hyny  y  dychwelasom  yn  awr  atat  ti,  fel  y 
deHt  gyda  ni  ;  ac  yr  ymladdit  yn  erbyn  meibion  Ammon, 

9  ac  y  byddit  i  ni  yn  ben  ar  holl  drigolion  Gilead.  A 
Jephthah  a  ddywedodd  wrth  henuriaid  Gilead,  O  dygwch 
fi  yn  fy  ol  i  ymladd  yn  erbyn  meibion  Ammon,  a  rhoddi  o'r 
Arglwydd  hwynt  o'm  blaen  i  ;  a  gaf  fi  fod  yn  ben  arnoch 

10  chwi  ?  A  henuriaid  Gilead  a  ddywedasant  wrth  Jephthah, 
Yr  Arglwydd  a  fyddo  yn  dyst  rhyngom  ni,  oni  wnawn  ni 

1 1  felly  yn  ol  dy  air  di.  Yna  Jephthah  a  aeth  gyda  henur- 
iaid  Gilead  ;  a'r  bobl  a'i  gosodasant  ef  yn  ben  ac  yn 
dywysog  arnynt  :  a  Jephthah  a  adroddodd  ei  hoU  eiriau 
g-erbron  yr  Arglwydd  yn  Mispah. 

12  A  Jephthah  a  anfonodd  genhadau  at  frenin  meibion 
Ammon,  g"an  ddywedyd,  Beth  sydd  i  ti  a  wnelych  â  mi,  fel 

unig,  eithr  ei  frodyr  o'r  un  Uwyth ;  (2)  neu  ei  fod  yn  ystyried  y  gallasai 
"  henuriaid  Gilead  "  atal  i'w  frodyr  ei  yru  ef  ymaith.  Y  diweddaf  3'dyw 
y  tebycaf  ynia.  ^Tstyr  adn.  8  ydyw  y  caíFai  fod  yn  ben  arnynt  ar  ddau 
amod  ;  sef  mynedallan  gyda  hwynt,  ac  hefyd  ymladd  drostynt  â'r  Aramon- 
iaid.  Holl  drigolion  Gilead. — Y  ddau  Iwyth  a  haner  ar  du 
dwyrain  yr  lorddonen.  A  gaf  fi  fod  yn  ben  arnoch  chwi  ? 
— Ỳn  fwy  cywir,  myfi  a  fyddaf  yn  ben  arnoch.  Mae  yn  amlwg,  oddiwrth 
atebJad  henuriaid  Gilead  (adn.  10)  fod  yr  ymadrodd  hwn  i'w  ddeall  yn  fwy 
fel  mynegiad  cadarnhaol  nag  fel  cwestiwn.  Y  mae  y  gair  "  myfi "  yn 
bwysleisiol. 

10,  11.  Yn  ben  ac  yn  dywysog. — Golyga  y  gair  "pen"  ar- 
weinydd  milwraidd  ar  achlysur  penodol  ynunig;  ondamygair  "tywysog," 
er  ei  ddefnyddio  yn  Jos.  x.  24,  mcwn  ystyr  filwraidd,  eto  cyfieithir  ef, 
mewn  manau  ereiil,  bob  amser,  i  olygu  arweinydd  mewn  pethau  gwladol 
yn  l)enaf  (Diar.  vi.  7  ;  xxv.  15  ;  Es.  i.  10  ;  iii.  6,  7  ;  Dan.  xi.  18  ;  Micah 
iii.  1,  9).  Ger  bron  yr  Arglwydd.  —  Yr  e.sbonwyr  sydd  yn  credu 
mai  MÌBpah  ynBenjamin  y  cyfcirir  ati  (pen.  x.  17  ;  xi.  11,  34),  a  ddefnydd- 
iant  yr  ymadrodd  hwn  yn  ddadl  gref  dros  eu  golygiad,  gan  mai  yno, 
dyl)ygid,  yr  oedd  yr  arch  ar-  y  pryd  ;  a  bod  hyn  yn  cyfeirio  at  fath  o  ym- 
gyfamodiad  o  flaen  yr  Arglwycíd  yn  nrws  pabeli  y  cyfarfod.  I  osgoi  yr 
anhawsder,  golyga  ereill  fod  yr  archoffeiriad  wedi  dwyn  yr  ephod,  ac, 
efallai,  yr  arch  hefyd,  drosodd  i  Mispah  Gilead.  Ond  nid  ydyw  yn  angen- 
rlieidií)!  deall  y  naill  na'r  llall  ;  nid  ydyw  yr  ymadrodd  yn  golygu  ond  fod 
Jejihthah  yn  gwneyd  ci  gyfamod  gan  edrych  i  fyny  at  Dduw — Jehofah 
íf;ymharer  pcn.  x.  16  â  pen.  xi.  9);  a'i  fod  yn  ca<larnhau  ei  eiriau  drwy 
fath  o  Iw.  Nid  ydyw  yn  debygol,  ychwaith,  fod  Jephthah  yn  dal  cysyllt- 
iad  uniongyrchol  ond  á'r  ddau  Iwyth  a  haner,  a'i  fod  yn  Ì>yw  yn  Gilead 
(pen.  xii.  1,  4,  7). 

12,  13.  A  anfonodd  genhadau. — Y  mae  y  cweryl  hwn  rhwng 
Israeí  a'r  Ammoniaid  yn  tarddu  o  un  o  iien  gwestiynau  concwest  Canaan. 


I 


Pen.  XI.]    JEPHTHAH  YN  DANFON  AT  FRENIN  MEIBION  AMMON.      97 

V  delit  yn  fy  erbyn  i  ymladd  yn  fy  ng^wlad  i?     A  brenin   13 
meibion  Ammon  a  ddywedodd  wrth  gfenhadau  Jephthah, 
Oherwydd  i  Israel  ddwyn  fy  ngwlad  i  pan  ddaeth  i  fyny  o'r 
Aipht,  o  Arnon  hyd  Jabboc,  a  hyd  yr  lorddonen  :  yn  awr 
gan  hyny  dod  hwynt  adref  mewn  heddwch.     A  Jephthah   14 
a  anfonodd  drachefn  g^enhadau  at  frenin  meibion  Ammon ; 
Ac  a  ddywedodd  wrtho,  Fel  hyn  y  dywed  Jephthah  ;    Ni   15 
ddug  Israel  dir  Moab,  na  thir  meibion  Ammon  :     Ond  pan   16 
ddaeth  Israel  i  fyny  o'r  Aipht,  a  rhodio  trwy  yr  anialwch, 
hyd  y  Môr  Coch,  a  dyfod  i  Cades  ;     Yna  Israel  a  anfonodd   17 
genhadau    at    frenin    Edom,    gan    ddywedyd,    Gâd    i    mi 
dramwy,  atolwg,  trwy  dy  wlad  di.      Ond  ni  wrandawodd 
brenin  Edom.     A  hwy  a  anfonasant  hefyd  at  frenin  Moab: 
ond  ni  fynai  yntau.      Felly  Israel  a  arhosodd  yn  Cades. 
Yna  hwy  a  g-erddasant  yn  yr  anialwch,  ac  a  amg-ylchyn-   18 
asant  wlad  Edom,  a  gwlad  Moab  ;  ac  a  ddaethant  o  du 

Dwyn  fy  ngwlad. — Y  cyhudcliad  ydyw  fod  Israel  yn  amser  Moses, 
pan  y  daethant  i  fyn}'  o'r  Aipht,  wedi  yspeilio  yr  Ammoniaid  o'u  gwlad. 
O  Arnon  hyd  Jabboe. — Ystyr  y  gair  Arnon  y àyw  ffrwd  redegog,  a 
i-hed  i  lawr  o  fynyddoedd  Moab  drwy  hollt  dwfn  a  elwir  yn  awr  Wady 
Jíojib,  gan  ymarllwys  i'r  Môr  Marw  yn  rhywle  tua  haner  ei  hyd  ar  yr  ochr 
<ldwyreiniol  iddo.  Ystyr  y  gair  Jabboc  ydyw  tywalltydd,  yr  hon  a  red  i 
lawr  o  fynyddoedd  Gilead,  gan  ymarllwys  i'r  lorddonen  gerllaw  dinas  Adam 
(Jos.  iii.  16),  rhyw  haner  y  ffordd  ynrhediad  yr  lorddonen  o  Fôr  Galilea  i'r 
Môr  Marw.  A  hyd  yr  lorddonen. — Mae  brenin  meibion  Ammon 
yma  yn  nodi  hen  derfynau  gwreiddiol  brenhiniaeth  plant  Lot ;  o'r  Arnon 
\n  y  deheu,  hyd  Jabboc,  i  fyny  yn  y  gogledd  ;  a  hyd  yr  lorddonen  ar  y 
gorllewin. 

14 — 16.  Mae  atebiad  Jephthah  i'r  cyhuddiad  yn  dra  meistrolgar,  ac  yn 
ílangos  ei  gyfarwydd-der  â  haues  y  genedl,  a  chynwys  y  Pum'  Llyfr. 
Dengys,  j'n  ol  Num.  xx.  a  xxi.,  a  Deut.  ii.  a  iii.,  fod  y  wlad  yn  ddiameu 
wedi  bod  yn  eiddo  gwreiddiol  i  Ammon  a  Moab — meibion  Lot ;  ond  iddynt 
€i  cholli  drwy  i  Sehon  brenin  yr  Amoriaid  ei  meddianu  ;  felly,  pan  ddaeth 
Israel  i  fyn}'  i'r  tir,  yr  Amoriaid  oedd  yn  ei  feddianu.  Dengys  i  Israel 
gymeryd  trafferth  i  amgylchu  gwlad  Edom  a  Moab  yn  briodol  (adn.  17,  18), 
yn  ol  gorchymyn  yr  Arglwydd  (Deut.  ii.  5,  9,  19) ;  ac  mai  eu  hamcan  oedd 
myned  yn  dawel  i  Ganaan,  ond  i  Sehon  eu  gorfodi  i  ymladd  (adn.  19,  20) ; 
ac  iddo  gael  ei  ddinystrio  (adn.  23),  a'r  wlad  felly  i  syrthio  yn  gyfiawn  i 
ddwylaw  Israel  (adn.  21),  ac  os  oedd  gan  yr  Ammoniaid  unrhyw  hawl  i'r 
wlad,  y  dylasent  fod  wedi  ei  ddwyn  yn  mlaen  dri  chan'  mlynedd  yn  gynt 
(adn.  26). 

17,  18.   Ond    pan    ddaeth    Israel. — Y  darlleniad   cywiraf  o 

adn.  16  a'r  17,  ydyw  y  canlynol :— Canys  pan  ddaethant  o'r  Aipht,  yna 

cerddodd  Israel  drwy  yr  anialwch,  hyd  y  Mor  Coch,  a  daethant  1  Cades, 

ac  Israel  a  anfonodd  genhadau,  &c.     Cades. — Un  o'r  lleoedd  pwysicaf 

G 


98  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XI. 

codiad    haul    i  wlad  Moab,  ac  a  wersyllasant    tu  hwnt  i 
Arnon  ;  ac  ni  ddaethant  o  fewn  terfyn  Moab  :  canys  Arnon 

19  oedd  derfyn  Moab.  Ac  Israel  a  anfonodd  g-enhadau  at 
Sehon  brenin  yr  Amoriaid,  brenin  Hesbon  ;  ac  Israel  a 
ddywedodd  wrtho,  Gâd  i  ni  dramwy,  atolwg-,  trwy  dy  wlad 

20  di,  hyd  fy  mangre.  Ond  nid  ymddiriedodd  Sehon  i  Israel 
fyned  trwy  ei  derfyn  ef :   eithr  Sehon  a  gasglodd  ei  holl 

yn  hanesiaeth  yr  Hen  Destament :  ond  un  o'r  lleoedd  ag  y  mae  ei  safle  wedi 
peri  mwyaf  o  amheuaeth  i  esbonwyr.  Yn  Jos.  x.  41.,  xv.  3,  gelwir  hi 
Cades-Barnea.  Yn  ol  Num.  xiii.  3,  21  ;  xx.  1  ;  xxxiii.  30,  yr  ydoedd  rhwng 
anialwch  Paran  ac  anialwch  Sin.  Yn  ol  Deut.  i.  19,  20,  yr  ydoedd  yn  agos 
i  "fynydd  yr  Amoriaid."  Ac  yn  ol  Num.  xx.  16,  yr  ydoedd  ar  derfyn 
eithaf  Edom.  (1)  Syniad  Robinson,  ac  ereill,  ydyw  mai  Ain-el-Weibah, 
tua  deng  miUdir  i'r  gogledd  o  fynydd  Hor,  yn  y  pantle  suddedig  (Arahah, 
Jos.  xviii.  18)  a  red  i'r  Môr  Coch  ydyw.  (2)  Ailgyfododd  Stanley  yr  hen 
dybiaeth  mai  Petra  ydoedd.  Ond  yn  lle  bod  "  ar  derfyn  Edom,"  gosodai 
h^-ny  hi  yn  nghanol  Edom.  (3)  Mae  Wilton  yn  ei  waith  ar  "  Y  Negeb," 
a  RÒwlands  a  Bartlett  yn  ei  rhoddi  yn  llawer  iawn  nes  i'r  gorllewin  mewn 
Ue  a  elwir  Ain  Gadis.  Gesyd  hyn  hi  tua  deng  milldir  a  thriugain  i'r 
gorllewin  o  safle  Robinson,  ac  i  lawr  yn  union  i'r  deheu  o  Gazah.  Teifl 
Tristram  ei  holl  ddylanwad  o  blaid  y  safle  hon  ;  ond  y  mae  y  rhesymau 
cryfion  o  blaid  y  gyntaf  yn  parhau  hyd  yma  heb  eu  hateb.  At  frenin 
Moab. — Yr  ydym  yn  ddyledus  i  Jephthali  am  y  ffaith  hon  ;  ni  fynegir 
yn  Num.  xx.  14 — 21,  ond  am  genhadaeth  at  frenin  Edom  yn  unig. 
Amgylchynasant  wlad  Edom  a  gwlad  Moab. — Gwel 
Num.  XX.  22;  xxi.  4,  13.  Canys  Arnon  oedd  derfyn  Moab. 
— Y  terfyn  ar  du  y  gogledd.  Yn  lle  "  oedd  derfyn,"  dylid  darllen  sydd 
derfyn  :  dyma  sefyllfa  y  terfynau  pan  y  Ilefarai  Jephthah.  Disgynodd  y 
wlad  y  tu  gogledd  i'r  afon  Arnon  i  randir  Reuben  ;  felly  daeth  y  Reubeniaid 
a'r  Moabiaid  yn  gymydogion,  a'r  Arnon  yn  derfyn  rhyngddynt.  Gwel 
nodiad  pen.  iii.  13.     Cymharer  hefyd  Num.  xxi.  13  ;  Deut.  iii.  6,  16. 

19,  20.  At  Sehon  brenin  yr  Amoriaid. — Gwel  Num.  xxi. 

21  ;  Deut.  ii.  26 — 32,  33.  Mae  yr  enw  Amoriaid,  fel  y  tybir,  yn  air  o 
darddiad  Semitaidd,  yn  golygu  rhai  yn  pre.sioylio  yn  urhel.  Ar  y  cyntaf 
ceir  eu  hanes  yn  preswylio  rhwng  Engedi  a  Hebron,  ar  du  gorllcwinol  y 
Mòr  Marw  (Gen.  xiv.  13) ;  yna  croesasant  yr  lorddoncn,  gan  feddianu  y 
llain  fírwytldawn  o  dir,  a  derfynid  gan  yr  Arnon  ar  y  deheu,  y  Jabboc  ar 
y  gogledd,  yr  lorddímeu  ar  y  gorllewin,  a'r  anialwch  ar  y  dwyrain  ;  yr 
hwn  a  elwid,  mewn  modd  neillduol,  yn  "dir  yr  Amoriaid  "  (Num.  xxi.  31  ; 
JoH.  xii.  2,  3;  xiii.  9;  Harn.  xi.  21,  22).  Ond  yn  Dcut.  iii.  S;  iv.  48, 
niynegir  fod  eu  tiriogaeth  yn  ymestyn  at  droed  mynydd  Hermon,  gau 
gynwys  yr  "  oll  o  (Jilcad  a  liasan  "  (Deut.  iii.  10),  a'r  rhan  o  ddyfíryn  yr 
I.>rddonen  a  orw(;ddai  ar  du  dwyrain  yr  afon  (Deut.  iii.  10) ;  ac  yn  fîurtìo, 
gyda'u  gilydd,  diriogaethau  Og  a  Selion,  "  dau  frenin  yr  Amoriaid  "  (Deut. 
xxxi.  4  ;  Jos.  ii.  10  ;  ix.  10  ;  xxiv.  12).  (iwel  nodiad  ])cn.  iii.  13. 
Brenin  Hesbon.  -Tuag  ugain  milldii-  i'i-  dwyrain  ar  lincll  union- 
syth,  o  bcn  gogleddol  y  Môr  Marw,  y  saif  adfeilion  dinas  Hesbon  ( JJenhân), 
\u.iì  l>rif  ddinas  Schon.     (íorwedd  ar  fin  byrdd-dir  Moab,  yn  agos  i'r  fan  Ile 


Pen.   XI.]   JEPHTHAH  YN  DANFON  AT  FRENIN  MEIBION  AMMON.      99 

bobl,  a  hwy  a  wersyllasant  yn  Jahaz,  ac  efe  a  ymladdodd 
yn  erbyn  Israel.      Ac  Arglwydd  Dduw  Israel  a  roddodd  21 
Sehon  a'i  holl  bobl  yn  llaw  Israel  ;  a  hwy  a'u  tarawsant 
hwynt.      Felly  Israel  a  feddianodd  holl  wlad  yr  Amoriaid, 
trigolion  y  wlad  hono.      Meddianasant  hefyd  holl  derfynau  22 
yr  Amoriaid,  o  Arnon  hyd  Jabboc,  ac  o'r  anialwch  hyd  yr 
lorddonen.      Felly  yn   awr,    Arglwydd    Dduw    Israel    a  23 
fwriodd   yr  Amoriaid  allan   o   flaen   ei   bobl    IsraeÌ  :   gan 
hyny  aì  tydi  a'i  meddienit  hi  ?     Oni  feddieni  di  yr  hyn  a  24 
roddo  Cemos  dy  dduw  i  ti  i'w  feddianu  ?     Felly  yr  hyn  oll 
a  oresgyno  yr  Arglwydd  ein  Duw  o'n  blaen  ni  a  feddianwn 
ninau.      Ac  yn  awr,  a  wyt  ti  yn  well  na  Balac  mab  Sippor,   25 
brenin  Moab  ?    a  ymrysonodd  efe    erioed  âg   Israel,   neu 
gan  ymladd  a  ymladdodd  efe  i'w  herbyn  hwy  ?     Pan  oedd  26 
Israel  yn  trigo  yn  Hesbon  a'i  threfydd,  ac  yn  Aroer  a'i 
threfydd,  ac  yn  yr  holl  ddinasoedd  y  rhai  sydd  wrth  der- 
fynau  Arnon,  dri  chàn  mlynedd  ;   paham  nad  achubasoch 
hwynt  y  pryd  hwnw  ?     Am  hyny  ni  phechais  i  yn  dy  erbyn  27 

y  disgyn  y  tir  hwnw,  gydag  ymyl  serth,  i  lawr  i'r  Môr  Marw  ;  a  dyfned 
ydyw  arwynebedd  y  môr  hwnw,  ac  uched  ydyw  safle  Hesbon,  fel  nad  ydyw 
y  disgyniad  yn  nemawr  llai  na  4000  o  droedfeddi  !  Yr  oedd  Hesbon  ar 
gyâiniau  rhandiroedd  Reuben  a  Gad ;  ac  yn  ol  Jos.  xxi.  39,  perthynai  i 
ddinasoedd  Lefiaidd  y  Uwyth  diweddaf.  Hyd  fy  mangre. — Sef 
gwlad  Canaan  ar  du  gorllewinol  yr  lorddonen,  a  gelHd  meddwl  fod  yma 
awgrym  nad  ystyrid  rhanbarth  y  ddau  Iwyth  a  haner,  ar  y  tu  dwyrain  i'r 
lorddonen,  fel  yn  perthyn  yn  briodol  i  Wlad  yr  Addewid.  Cymharer 
Deut.  ii.  29.  Wersyllasant  yn  Jahaz. — Dyma  faes  y  frwydr  fawr 
rhwng  Israel  a'r  Amoriaid,  a'r  lle  y  meddianasant  y  dernyn  cyntaf  o'u 
gwlad.  Gan  fod  Jahaz  mewn  rhanbarth  o  wlad  sydd,  hj^d  yn  hyn,  heb  ei 
harchwiho,  y  mae  ei  safle  yn  anhysbys  :  ond  rhaid  ei  fod  yn  lle  ar  derfyn 
dwyreiniol  teyrnas  Sehon,  ac  ar  eithaf  terfyn  deheuol  rhandir  Reuben. 
Disgynodd  i  ran  Reuben  (Jos.  xiii.  18) ;  a  daeth  yn  un  o'r  dinasoedd 
Lefiaidd,  drwy  iddi  hi  a'i  maesdrefi  gael  eu  rhoddi  (Jos.  xxi.  36  ;  1  Cron. 
vi.  71)  i  feibion  Merari.  Ceir  amryw  ffurfiau  o  sillebu  y  gair,  megis 
"  Jasah,"  "  Jahasah,"  &c.  Gwel  Num.  xxi.  23  ;  Deut.  ii.  32  ;  Es.  xv.  4  ; 
Jer.  xlviii.  34. 

21 — 23.  Arglwydd  Dduw  Israel. — Rhoddir  arbenigrwydd 
neillduol  ar  y  teitl  hwn,  adn.  21,  23,  pan  y  dygir  Israel  a'i  Duw  i  sylw 
mewn  cyferbyniad  i'r  cenedloedd  a'u  duwiau.  Yn  niwedd  adn,  21,  gofala 
Jephthah  am  ddyweyd  mai  "  gwlad  yr  Amoriaid "  ydoedd ;  obíegid  y 
pwynt  sydd  ganddo  ydyw  profi  mai  yr  Amoriaid,  ac  nid  yr  Ammoniaid,  a 
ddifeddianwyd  gan  Israel.  Yn  adn.  22,  nodir  fod  Sehon  wedi  colli  ei  holl 
diriogaeth.     Gwel  nodiad  adn.  19.     Cymharer  adn.  13. 

24 — 28.  Cemos. — Dyma  dduw  cenedlaethol  y  Moabiaid  ;  ond 
oherwydd  fod  yr  Ammoniaid  a'r  Moabiaid  yn  tarddu  o  Lot,  ac  yn  gymydog- 


lOO 


LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XI. 


di  ;  ond  yr  ydwyt  ti  yn  gwneuthur  cam  â  mi,  gan  ymladd 
yn  fy  erbyn   i  ;    yr   Arglwydd    Farnwr  a  farno   heddyw 

28  rhwng  meibion  Israel  a  meibion  Ammon.  Er  hyny  ni 
wrandawodd  brenin  meibion  Ammon  ar  eiriau  Jephthah, 
y  rhai  a  anfonodd  efe  ato. 

29  Yna  y  daeth  ysbryd  yr  Arglwydd  ar  Jephthah  ;  ac  efe 


ion,  a  chanddynt  lawer  o  bethau  yn  gyíFredin,  edrychir  arnynt  fel  un  bobl, 
ac  yn  addoli  yr  un  eihin-dduw.  Am  Cemos,  gwel  pen.  x.  6,  a  chymharer 
1  Bren.  xi.  7  ;  2  Bren.  iii.  26,  27  ;  xxiii.  13  ;  Jer.  xlviii.  7,  13,  46.  A 
oresgyno. — Mae  y  ferf  hon  yn  cyíleu  y  s^niadau  o  yru  allan  o  feddiant, 
a  rhoddi  yn  feddiant ;  canys,  pa  fodd  y  b^'ddai  yn  bosibl  rhoddi  tir  yn 
feddiant  heb  yn  gyntaf  yru  ymaith  y  perchenog  blaenorol?  Balac. — 
Gwel  Num.  xxii. — xxiv ;  Deut.  xxiii.  3,  4.  Dygir  yma  ymresymiad 
newydd  yn  mlaen  gan  Jephthah,  sef  na  ddarfu  i  Balac,  er  cymaint  ei 
eiddigedd  at  Israel,  erioed  eu  cyhuddo  o  fod  wedi  lladrata  ei  wlad.  Gwir 
iddo  gyrchu  Balaam  i  regu  Israel ;  ond  3-r  oedd  hyny,  nid  er  ceisio  ad- 
feddianu  yn  ol  dir  yr  Amoriaid  oddiar  Israel,  eithr  rhag  ofn  i  Israel 
feddianu  gweddill  ei  etifeddiaeth.  Mae  holl  resymau  Jephthah  i  frenin 
meibion  Ammon  yn  benderfynol ;  ac  yn  seiliedig  ar  egwyddorion  cyfFrediiiol 
yn  hanes  Israel.  Dengys  (1)  nad  ydoedd  y  tir  hwnw  yn  feddiant  yr 
Ammoniaid  ÿan  y  daeth  ei  gydwladwyr  iddo,  eithr  iddynt  ei  gael  drwy 
hawl  concwest,  oddiar  yr  Amoriaid  ;  (2)  fod  Israel  wedi  ei  fwynhau  yn 
dawel  am  dri  chan'  mlynedd,  yr  hyn  oedd  yn  sicrhau  hawl-feddiant  parhaus 
ynddo  ;  (3)  wedi  ei  gael  yn  rhodd  gan  eu  Duw,  yr  oedd  Israel  yn  meddu 
hawl  ynddo  ar  yr  un  egwyddor  ag  yr  oedd  yr  Ammoniaid  yn  derbyn 
rhoddion  gan  eu  duw  Cemos  ;  (4)  nad  oedd  unrhyw  gais  wedi  ei  wneyd,  am 
yr  holl  ganrifoedd,  gan  Balac  na  neb  arall,  i  geisio  difeddianu  Israel  o 
Hesbon,  Aroer,  a'u  trefydd.  Aroer  a'i  threfydd.— Yn  llythyrenol, 
a'i  merched.  Gwel  pen.  i.  27.  Yr  oedd  dau  le  jm  dwyn  yr  enw  hwn  ar  y 
tu  dwyreiniol  i'r  lorddonen  (1),  un  yn  rhandir  Reuben  (Deut.  ii.  36  ;  iii.  12  ; 
iv.  48  ;  Jos.  xii.  2 ;  xiii.  9,  16 ;  2  Bren.  x.  33 ;  1  Cron.  v.  8) ;  ond  fe 
syrthiodd  yn  ol  i  feddiant  Moab  (Jer.  xlviii.  19).  Gorweddai  ar  íìn 
ceunant  dwfn  yr  afon  Arnon  fWady  Môjibj,  yr  ochr  ogleddol ;  ac  felly,  o 
fewnrhandir  Reuben.  Enw  presenol  yr  adfeilion  ydyw  Aráir.  (2)  Yroedd 
yr  Aroer  arall  yn  rhandir  Gad,  "o  ílaen  Rabbah  "  (Num.  xxxii.  34;  Jos. 
xiii.  2") ;  2  Sam.  xxiv.  .'5).  Mae  ei  saíle  bresenol  yn  anhysbys.  Tybir  mai 
at  y  gyntaf  o'r  trefydd  liyn  y  cyfeiria  yr  adnod  hon — 26,  ac  raai  at  yr  ail 
y  cyfeiria  adn.  33.  Dri  chan'  mlynedd. — Mae  yn  amlwg  mai  rhif 
rrwn  ydyw  hwn.  Wrth  gyfrif  er  amser  gorlhrymder  Cusanrisathaim  hyd 
ddyddiau  Jephthah,  fe  geir  oddeutu  tri  clian'  mlynedd  ;  yn  unig  ni  wyddys 
pa  faint  o  amser  cyn  y  gorthrymder  hwnw  yr  ocdd  Hesbon  wedi  ei 
meddianu,  nac,  ychwaith,  pa  faint  oedd  hyd  tymhor  Samgar  (pen.  iii.  31  ; 
V.  8).  Gallem  feddwl,  wrth  hyn,  mai  cyfrif  yn  syml  hyd  tymhor  pob 
gorthrymder,  a  phob  l)arnwr,  yr  ydoedd  Jephthah,  ac  mai  felly  hefyd  y 
gwna  Paul,  yn  Act.  xiii.  20,  21  ;  yna,  eu  symio  i  fyny  gyda'u  gilydd. 
Gwel  Rhagarweiniad,  tudal.  11. 

29—31.  Yna  y  daeth  yspryd  yr  Arglwydd. — Gwêl  pen. 
iii.  10  ;  vi.  34  ;  xiii.  25.     Golyga  hyn  y  neillduaeth  a  fu  arno  i*w  waith  fel 


l 


Pen.  XI.]  JEPHTHAH  :    ei   adduned.  ioi 

a  aeth  dros  Gilead  a  Manasseh  ;  ac  a  aeth  dros  Mispah 
Gilead,  ac  o  Mispah  Gilead  yr  aeth  efe  drosodd  at  feibion 
Ammon.       A  Jephthah    a    addunedodd    adduned   i'r   Ar-  30 
GLWYDD,  ac  a  ddywedodd,  Os  gan  roddi  y  rhoddi  dî  feibion 
Ammon  yn  fy  llaw  i  ;  Yna  yr  hwn  a  ddelo  allan  o  ddrysau  31 
fy   nhŷ  i'm    cyfarfod,    pan    ddychwelwyf  mewn   heddwch 

gwaredwr  Israel.  Cymharer  Zech.  iv.  6 ;  Es.  lxi.  1  ;  Luc  iv.  18,  21  ; 
Math.  iii.  16.  Dros  Gilead  a  Manasseh. — Darllener,  drwy 
Gilead  a  Manasseh.  Mae  y  cyfeiriadau  daearyddol  braidd  yn  ddyrus 
yma  ;  ond  ymddengys  iddo  fyned  drwy  "  Gilead  " — rhandiroedd  Reuben 
a  Gad,  rhwng  yr  Arnon  a'r  Jabboc ;  ac  yna  myned  dros  y  Jabboc  i 
"  Manasseh,"  sef  Gilead  Ogleddol  a  Basan — y  rhandir  a  dderbyniasai  haner 
llwyth  Manasseh.  Yna  ar  flaen  y  fyddin  a  ymunasai  âg  ef  wrth  fyned 
drwy  y  parthau  hyn,  fe  aeth  i  Mispah,  i'r  gwersyll,  i  gyrchu  y  milwyr  a 
adewsid  ganddo  jtio  o'r  blaen  ;  ac  a  aeth  drosodd — myned  mewn  ymosod- 
iad — at  feibion  Ammon,  y  rhai  a  wersyllent  yn  neheubarth  Gilead. 
Adduned  i'r  Arglwydd. — Gwêl  adduned  Jacob  (Gen.  xxviii. 
20—22),  a'r  eiddo  Hannah  (1  Sam.  i.  11),  Cymharer  hefyd,  2  Sam.  xv.  8. 
Ei  adduned  ydyw  y  prif  bwynt  o  ddyddordeb  yn  hanes  Jephthah.  Yr 
hwn  a  ddelo  allan. — Yn  llythyrenol,  pwy  bynag  a  ddelo  allan, 
jTi  dangos  yn  amlwg  fod  adduned  Jephthah  yn  golygu  rhywun  o'i  deuhi — 
rhyw  fôd  dynol,  ac  nid  un  o'i  anifeiliaid,  neu  ei  dda  yn  unig.  Ond  nid 
ydyw  yn  dyweyd  yr  hwn  ddêl  allan  yn  gyntaf ;  y  mae  rhai  esbonwyr  fel 
pe  byddent  am  ei  ddeall  felly.  A  fydd  eiddo  yr  Arglwydd,  a 
mi  a'i  h.offrymaf. — Ar  ymyl  y  ddalen,  a  chan  rai  cyfieithwyr, 
awgrymir  y  darlleniad  canlynol :  a  fydd  eiddo  yr  Arghuydd,  ìieu  mi  a'i 
hojrymaf  yn  hoethoffrwm  ;  gan  olygu  fod  Jephthah  yn  rhoddi  ei  adduned 
mor  benagored,  fel  ag  i  olygu,  os  deuai  o  ddrws  ei  dŷ  rywun  offrymadwy  a 
chymeradwy,  yr  ofírymai  efe  ef,  neu  y  ceisiai  y  creadur  agosaf  ato  i'w 
ofirymu  yn  ei  le.  Ymddengys,  fodd  bynag,  na  chaniata  yr  iaith  y  dar- 
lleniad,  ac  y  mae,  ar  ei  wyneb,  yn  creu  drwgdybiaeth,  am  ei  fod  wedi  ei 
ddwyn  i  fod  fel  gwaredigaeth  o  anhawsder.  Golygiadau  ereill  am  ystyr 
yr  adduned  hon  ydynt — (1)  Y  golygiad  llythyrenol,  fod  Jephthah  wedi 
byw  cymaint  yn  mhlith  y  Cenhedloedd  Paganaidd,  dros  yr  lorddonen — y 
Moabiaid  a'r  Ammoniaid — y  rhai  a  aberthent  ebyrth  dynol  i'w  duwiau 
(2  Bren.  iii.  27  ;  Jer.  xlix.  1  ;  Ezec.  xx.  26 ;  Micah  vi.  7),  nes  tywyllu  ei 
syniadau  am  Dduw  Israel  i'r  fath  raddau,  fel  ag  i  olygu  aberth  dynol  i'r 
Goruchaf ;  ac  iddo  ladd  ei  ferch  yn  aberth,  a'i  llosgi  yn  boethoffrwm. 
Dyma  y  golygiad  boreuaf,  a  dyma  y  golygiad  a  fabwysiadwyd  gan  esbonwyr 
luddewig  a  Christionogol,  o  Josephus  a'r  Targumiau,  i  waered  hyd  yr 
unfed  ganrif  ar  ddeg  o'r  cyfrif  Cristionogol.  (2)  Yn  y  canol-oesoedd,  gan 
esbonwyr  Rabbinaidd  i  ddechreu,  yna  gan  rai  Cristionogol,  dechreuwyd 
coledd  golygiad  arall,  sef  fod  Jephthah  wedi  neillduo  ei  ferch  i  wyryfdod 
parhaus,  ac  i  wasanaeth  arbenig  yr  Arglwydd,  yn  nglyn  â'i  gysegr.  Y  mae 
swyn  neillduol  yn  y  golygiad  hwn  i'r  rhai  nas  gallant  fabwysiadu  y  golj'g- 
iad  arall ;  a  derbyniwyd  ef  yn  llawen,  gan  luaws  o  esbonwyr,  ac  y  mae 
iddo  gefnogwyr  pybyr  yn  ein  dyddiau  ni,  Ceir  mwyafrif  mawr,  fodd 
bynag,  yn  mysg  y  Tadau  Eglwysig  ac  esbonwyr  diweddar,  o  blaid  y  golyg- 
iííd  llythyrenol.     Dygir  rhesymau  seiliedig  ar  iaith  y  paragraph  hwn,  ac  ar 


I02  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XI. 

oddiwrth  feibion  Ammon,  a  fydd  eiddo  yr  Arglwydd,  a  mi 

a'i  hoffrymaf  ef  yn  boeth-otîrwm. 
^2       Felly  Jephthah  a   aeth    drosodd   at    feibion    Ammon    i 

ymladd  yn  eu  herbyn  :  a'r  Arglwydd  a'u  rhoddodd  hwynt 
33  yn  ei  law  ef.     Ac  efe  a'u  tarawodd  hwynt  o  Aroer  hyd  oni 

ddelych  di  i  Minnith,  se/  ugain  dinas,  a  hyd  wastadedd  y 

gyfeiriadau  hanesyddol,  ac  arferioa  Dwyreiaiol  o  blaid  y  aaill  olygiad  a'r 
Uall.  Ya  eia  bryd  ni  y  mae  allwedd  yr  aahaws  ier  ya  gorwedd,  i  fesur 
mawr,  yn  aghymeriad  Jephthah.  Pi,  ua  ai  haaer  pagaa  ty  wyll,  ar  gyffioiau 
bod  ya  eilua-addolwr  ydoedd,  ai  yate  Hsbrewr  twym-galon,  cyfarwydd  àg 
aberthau,  addoliad,  a  chyfreithiau  Daw  Israel  ?  Y  rhai  sydd  dros  y  syniad 
iddo  ladd  ei  ferch  a  ddywedaat,  (1)  Ei  fod  ya  byw  ya  aghanol  yr  Amman- 
iaid — addolwyr  Moloch,  duw  ag  yr  oedd  ei  wasanaeth,  mewn  modd 
arbeaig,  ya  cael  ei  aodweddu  gaa  ebyrth  dyaol ;  (2)  ei  fod  wedi  bod  yn 
aghwmai  oferwyr  yn  ngwlad  Tob  ;  (3)  nad  elwir  ef  yn  "  farnwr  " — Shophet 
— eithr  ya  "  ílaeaor,"  Katzia;  (4)  aad  oedd  aa  phrophwyd  nac  ofFeiriad 
wrth  law  i'w  gyfarwyddo,  fod  y  rhai  hyny,  yn  ogystal  ag  arch  y  dystiol- 
aeth,  yr  ochr  arall  i'r  lorddoaen,  yn  nhiriogaeth  llwyth  golynol  Ephraim  ; 
(4)  a'i  fod,  gyda'r  syniadau  tywyll  a  chymysglyd  oedd  ganddo  am  Dduw, 
eto  yn  meddwl,  digon  tebyg,  am  egiampl  Abraham  ynoffrymu  Isaac,  ei  fod 
yn  disgwyl,  efallai,  y  deuai  iddo  yntau  ryw  waredigaeth,  fel  na  orfyddid 
iddo  ladd  ei  ferch.  Y  rhai  a  bleidiant  y  golygiad  arall,  drachefn,  a 
ddywedant,  (1)  aad  ydoedd  ebyrth  dyaol  ya  perthya  ya  haafodol,  hyd  yn 
nod  i  eilua-addoliaeth,  oad  ya  ei  chyfaodau  isaf ;  (2)  fod  yn  rhaid  cael  y 
gwry w  yn  wastad  yn  boeth-offrwm  i'r  Arglwydd,  ac  na  fuasai  aberth  dynol 
namyn  aberth  i  Moloch,  mewn  gwirionedd  ;  (3)  fod  aberthau  dynol  y  fath 
ffieidd-dra  yn  agolwg  yr  Arglwydd  (Lef.  xviii.  21  ;  xx.  2 — 5  ;  Deut.  xii. 
31  ;  xviii.  11),  fel  aas  gallasai  uarhyw  Israeliad,  daauarhywamgylchiadau, 
feddwl  am  daaynt,  llawer  Uai  Jephthah  ;  (4)  yr  hwa  ydoedd  arweinydd 
dewisedig,  wedi  ei  gyfodi  gan  Dduw  i  farnu  ei  bobl  (pen.  xi.  29  ;  xii.  7)  ; 
(.5)  yr  hwn  y  caamolir  ei  íl'ydd  (Heb.  xi.  32),  a  hyay,  dybygid,  gyda  chyf- 
eiriad  arbeaig  at  yr  adduned  hon  ;  (6^  a'r  hwn,  yn  ei  genadwri  at  frenin 
meibion  Ammon,  a  ddangosasai  y  fath  wyl)odaeth  am  hanes  ei  genedl ;  (7) 
a'r  hwn,  hefyd,  efe  a'i  fercli,  yn  nglỳn  â'r  adduned  hon,  a  ddangosasant  y 
fath  gyfarwydd-der  â  chyfreithiau  Duw,  o  berthynas  i  addunedau  (Num. 
XXX.  2  ;  Deut.  xxxiii.  23)  ;  (8)  a'r  hwn,  yn  wahanol  i  rai  o'r  barnwyr 
ereill,  a  ymgadwodd,  ya  ol  fel  y  gellir  casglu,  oddiwrth  amlwreiciaeth,  yr 
hya  a  brawf  aad  ydoeíhl  ci  foesoldcb  persoaol  yn  isel. 

32,  33.  Aroer. — Y  mae  y  pwyntiau  daearyddol  yn  dra  ansicr  vn 
yr  adaodau  hyn.  Bernir  nad  yr  un  Arocr  y  cyfeirir  ati  yma  ag  yn  adn. 
2(> ;  houo  yn  y  deheu,  yn  i'handir  Reubea,  ac  ar  fia  yr  afon  Arnon,  a  hon 
yn  y  gogledd,  yn  ríiandir  (Jad.  (twìA  ada.  26.  Minnith. — Dyru 
EusebiuH  y  lle  hwa  tiia  phedair  milldir  i'r  dwyraia  o  Ilcsbon;  ond  mwy 
tebygol  ei  fod  yn  golygu  rhanbarth  "  o  ugain  dinaH,"  yn  ngwastadeddau 
Moab  fiMizhor),  ac  yn  enwog  am  gynyrchu  gwenith  (Ezec.  xxvii.  17). 
Cafwyd  Ucoedd,  y  tu  dwyrain  i  Hesbon,  yn  dwyn  yr  enwau  Mcnjah  a 
Mahaiiuah,  y  riiai  sydd,  dybygid,  yn  cario  yr  enw  i  lawr  hyd  yn  awr. 
Gwastadedd    y  gwinlTanoedd.— Yn    ol    yr  Hebraeg,    Abel 


Pen.  XI.  J  jEPHTHAH  :  ei  ferch  yn  dyfod  i'w  gyfarfod.        103 

gwinllanoedd,  á  Iladdfa  fawr  iawn.      Felly  y  darostyngwyd 
meibion  Ammon  o  flaen  meibion  Israel. 

A  Jephthah  a  ddaeth  i   Mispah  i'w  dŷ  ei  hun  :  ac  wele  34 
ei  ferch  yn  dyfod  allan  i'w  g-yfarfod  â  thympanau,  ac  â 
dawnsiau  ;  a  hi  oedd  ei  unig  etifedd  ef ;  nid  oedd  ganddo 
na  mab  na  merch  ond  y  hi.     A  phan  welodd  efe  hi,  efe  a  35 
rwyg-odd  ei  ddiUad,  ac  a  ddywedodd,  Ah  !  ah  !  fy  merch, 
gan  ddarostwng  y  darostyngaist  fi  ;  ti  hefyd  wyt  un  o'r 
rhai  sydd  yn  fy  molestu  :  canys  myfi  a  agorais  fy  ngenau 
wrth  yr  Arglwydd,  ac  ni  allaf  gilio.      A  hi  a  ddywedodd  36 
wrtho,  Fy  nhad,  od  agoraist  dy  enau  wrth  yr  Arglwydd, 

Cheramim.  Mae  yn  amlwg  mai  enw  priodol  ar  le  neillduol  ydyw,  Ile, 
fel  y  tybir,  tua  saith  milldir  o  Rabbath  Ammon  (Amân).  Dyru  ereill  y 
lîe  3^n  anhysbys.  Peth  posibl  mai  dyma  y  gwinllanoedd  lle  y  eyfarfu  Balaam 
â'r  angel  ar  ei  fifordd  o  Mesopotamiai  Moab  (Num.  xxii.  24  ).  A  lladdfa 
fawr  iawn, — Gwêl  1  Sam.  iv.  10.  Felly  y  darostyngwyd. 
— Yn  llj'thyrenol,  y  plyg"wyd  i  lawr.  Gwêl  yr  un  ymadrodd  yn  pen.  iii. 
30 ;  viii.  28  ;  1  Sam.  vii.  13. 

34 — 36.  Mispah. — Mispah  Gilead,  lle  yr  ymddengys  yr  oedd  gwŷr 
Oilead  wedi  neiUdiio  tŷ  at  wasanaeth  eu  harweinydd  (pen.  xi.  11).  Yn 
dyfod  allan  ì'^a^  gyfarfod. — Yr  un  ymadrodd  yn  hollol â geiriau 
ei  adduned.  Deuent  alian  â  th^anpanau,  fel  merched  Israel  yn  dathlu 
buddugoliaeth  Moses  ar  Pharaoh  (Ex.  xv.  20;,  a'r  eiddo  Saul  a  Dafydd  ar 
y  Philistiaid  (1  Sam.  xviii.  6,  7;  xxi.  11).  Tympanau.— Math  o 
dabwrdd  bychan  ítamhourwe)  a  arferir  ar  achlysuron  o'r  fath  yn  y  Dwy- 
rain  hyd  heddyw.  Ei  unig  etifedd  ef. — Ýr  un  gair  ag a ddefnyddir 
am  Isaac  yn  Gen.  xxii.  2,  12,  16.  Y  mae  yn  ymadrodd  sydd  yn  dangos 
anwyldeb  neillduol  Mer.  vi.  26  ;  Zech.  xii.  10).  Ond  y  hi. — Nid  ydyw 
darlleniad  ymyl  y  ddalen  ond  gwan  yma  ;  gan  nad  ydyw  yr  ymadrodd  yn 
golygu  o  gwbl,  fel  yr  awgrymir  gan  y  darlleniad  hwnw,  y  gallai  fod  ganddo 
blant  ereill  wedi  eu  hymddwyn  gan  ei  wragedd,  o  wŷr  ereill,  yn  flaenorol 
i'w  priodas  gydag  ef.  Oddiwrth  yr  awgrym,  yn  y  fan  hon,  gellid  meddwl 
nad  oedd  ganddo  ond  un  wraig,  yr  hyn  a'i  gesyd,  dybygid,  mewn  goleuni 
gwahanol  i  rai  o'r  barnwyr  ereill  (pen.  viii.  30  ;  x.  4  ;  xii.  9,  14).  Efe  a 
r'wygodd  ei  ddillad. — Arwydd  o  angerddoldeb  teimlad  (Lef.  x. 
6  .  Y  mae  yr  holl  eiriau  yn  dangos  fod  ei  fynwes  wedi  ei  chynhyrfu  i'w 
dyfnderoedd.  Molestu.  — Cythryblu  ydyw  ystyr  gyntaf  y  gair ;  yr 
ydwyt  yn  un  o'r  dosbartli  sydd  yn  fy  mhoeni.  Ar  ol  gorchfygu  yr  Ammon- 
iaid,  we!e  ofid  eto  yn  ei  gyfarfod  yn  nrws  ei  dŷ  ei  hun.  Myfi  a  agora  i  S 
fy  ngenau.  —  Am  gyfreithiau  adduned,  gwêl  Num.  xxx.  2;  Deut.  xxiii. 
21—2.3;  Ex.  xx.  7.  Am  yr  euogrwydd,  gerbron  yr  Arglwydd,  o  dori 
adduned,  gwêl  1  Sam.  xiv.  24  —  45 ;  2  Sam.  xxi.  1,  2  ;  ac  am  y  cysegredig- 
rwydd,  yn  ol  barn  dynion,  a  berthyn  i  Iŵ  neu  adduned,  gwêl  Marc  vi.  23 
— 26.  Gwna  a  mi  yn  ol  yr  hyn  a  aeth  allan  o'th 
enau.  —  Y  mae  merch  Jephthah  yn  ychwanegu  un  enw  arall  at  y  gyfres 
o  wragedd  sydd  a  hanes  eu  gorchestion  yn  y  llyfr  hwn.  Pan  y  deuai  ei 
thad  adref,  gyda  buddugoliaeth,  beth  oedd  yn  f wy  naturiol  nag  iddi  hithau 


Í04  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XL 

g-wna  i  mi  yn  ol  yr  hyn  a  aeth  allan  o'th  enau  ;  gan  i'r 
Arglwydd  wneuthur  drosot  ti  ddíaledd  ar  dy  elynion, 
37  meibion  Ammon.  Hi  a  ddywedodd  hcfyd  wrth  ei  thad,' 
Gwneler  i  mi  y  peth  hyn  ;  paid  á  mi  ddau  fis,  fel  yr  elwyf 
i    fyny    ac    i    waered    ar    y    mynyddoedd,    ac    yr    wylwyf 


ei  gyfarfod  â  thympanau  ?  Os  nad  allai  fyned  i'r  frwydr  ei  hunan,  gallai 
fyned  i  longyfarch  ei  thad  fel  gorchfj^gwr.  Gan  fod  ei  gwlad  wedi  ei 
rhyddhau,  gelynion  ei  chenedl  wedi  eu  darostwng  gan  yr  Arglwydd,  drwy 
oöerynoliaeth  ei  thad,  pa  ferch  a  allasai  beidio  a  llawenhau  ?  .Scl  ei  thad 
a  barodd  iddo  addunedu  ;  ond  rhyfyg  ydoedd  iddo  addunedu  fel  y  gwnaeth. 
Deallodd  hi  yn  fuan  fod  yr  adduned  wedi  ei  gwneuthur,  ac  mai'ei  pherson 
hi  ydoedd  hanfod  yr  adduned.  Ond  tra  y  mae  ei  hymddygiad  yii  enyn 
edmygedd,  pan  yn  cyfarfod  ei  thad  g^'da  gorfoledd,  y  mae  yn  esgyn  yn 
uwch  fyth  yn  ei  hymostyngiad  i'w  adduned.  Gadawer  ei  bod,  hi  a'i  thad, 
fel  y  dywed  rhai  esbonwyr,  a'u  syniadau  yn  gymysglyd  am  natur  Duw,  ac 
am  yr  ebyrth  cymeradwy  ganddo,  nid  ydyw  hyny  ond  yn  ychwanegu  at 
arddunedd  ei  hymostyngiad.  Y  mae  yr  engraipht  uwchaf  o  ymostyngiad 
plentyn  i  hawliau  tad,  ac  o  reddf  ysprydol  yn  esgyn  yn  uwch  na  deall ;  a 
thlodion  yr  ymddengys  yr  esiamplau  a  ddwg  esbonwyr  o  bethau  tebyg,  yn 
y  byd  paganaidd,  megis  hanes  Idomeneus,  o  Crete,  a'i  fab,  Agamemnon,  ac 
Ii)higenio,  &c.,  yn  ymyl  yr  hanes  hwn.  Nis  gwyddom  pa  un  i  ryfeddu  ato 
fwyaf,  ai  ei  gwladgarwch,  ei  phenderfyniad  i  ufuddhau  i  hawliau  ei  thad 
ami,  neu,  ynte,  ei  syniadau  am  fawredd  Duw. 

37— 4 O  Paid  a  mi  ddau  fÌS.  —  Gwêl  yr  esbonwyr  sydd  yn 
iybied  iddi  gael  ei  lladd  yn  weithredol,  debygoh-wydd  mawr  yn  yr  ymad- 
rodd  yma  i  1  Sam.  xi,  3.  í  fyny  ac  i  waered  ar  y  mynydd- 
oedd.— Yn  llythyrenol,  I  waered,  ac  yn  mlaen  i  fyny  i'r  mynyddoçdd. 
Myned  i  waered  o  Mispah,  yr  liw^n  a  safai  ar  le  uchel,  a  niyned  yn  mlaen 
i'r  dyírrynoedd  a'r  mynyddoedd  cylchynol.  Yr  wylwyf  oher- 
wydd  fy  morwyndod.— Ni  buasai  llawer  o  reswm  yn  hyn,  ar  y 
dybiaeth  iddi  gael  ei  rhoddi  i  farwolaeth.  Mwy  rhesymol  fuasai  iddi  fod 
gartref  gyda'i  thad.  Hefyd,  nid  ydy w  yn  debyg  y  buasui  ei  cliais  o  aros 
dau  fis  yn  cael  ei  ganiatau  o  gwbl.  Cyn  pen  y  dau  fis  gallasai  farw  o 
farwolaetli  naturiol,  neu  gallasai  ei  deimladau  ef,  neii  hi,  neu  yr  eiddo  y 
bobl,  erbyn  hyny,  fod  yri  erbyn  cyflawni  yr  adduned.  Pan  y  galwyd 
Abraham  i  oí!'rymu  ei  fab,  yn  yr  yst}  r  o'i  roddi  i  farwolaeth,  nid  yn  mhen 
dau  fís  y  gwnaeth,  cithr  efe  a  gyfododd  ^jn  foieu  dranoeth  ;  ond  pan  ddarfu 
i  Hannah  oíhymu  Samuel,  yn  yr  ystyr  o'i  neillduo  i  fod  yn  gysogredig  i'r 
Arglwydd,  arhosodd  hi  nes  y  diddyfuwyd  ef,  a  hyd  nes  y  dacth  yn  ddigon 
hen  i  wasanaethu  yr  Arglwydd.  O'r  ochr  arall,  os  nuii  ei  neilldùo  i  fywyd 
o  forwynd(;d  parhaus,  fel  un  gysegredig  i'r  Arglwydd  a  fcddylir,  both  a 
fuasai  yn  fwy  naturiol  nag  iddi  hi  a'i  chyfcillcsau  fyned  i'wylo  ar  y 
mynyddoedd  ;  oblegid  i  wyiyf  Treì)reaidd,  l)()d  yn  wraig  a  mam  v<loedd  un 
o  brif  anicanion  l)ywyd  :  a(;  nid  ydoedd  yr  adduned  hon  yn  ddíni  llai  nag 
iddi  fod  byth  fel  blaguiyii  lieb  ymagor,  a'i  thad  i  fod  yn  ddiepil.  Wylo  ar 
y  myiiydilotdd  hefyd.  I'e  mai  ei  bywyd  fuasai  yn  y  ewestiwn,  buasai  yn 
fwy  priodol  iddi  wylo  gartref ;  ond  gan  mai  ei  morwyndod,  nis  goddefjii 
gwylder  iddi  alaru  yn  niiditli  nicibion,  a(!  yn  y  pentrefi,  eithr  niwy  ])riodoI 


Pen.  XI.]      jEPHTHAH  :  ei  ferch  yn  ymostwng.  105 

oherwydd  fy  morwyndod,   mi  a'm  cyfeillesau.     Ac  efe  a  38 
ddywedodd,  Dos.     Ac  efe  a'i  gollyngodd  hi  dros  ddau  fis. 
A  hi   a  aeth   â'i   chyfeillesau,  ac  a   wylodd   oherwydd  ei 
morwyndod  ar  y  mynyddoedd.     Ac  yn  mhen  y  ddau  fis  hi  39 
a  ddychwelodd  at  ei  thad  :  ac  efe  a  wnaeth  â  hi  yr  adduned 
a  addunasai  efe  :  a  hi  ni  adnabuasai  wr.     A  bu  hyn  yn 


ydoedd  unigrwydd  y  mynyddoedd  i  dywallt  ei  chalon  mewn  galar  cysegr- 
edig.  Heblaw  hyny,  y  mae  yr  ymadrodd  a  hi  ni  adnabuasai  wr  yn  cyd- 
redeg  yn  dda  â'r  syniad  mai  bywyd  o  neiUduaeth  i  fath  o  wyryfdod  a 
olygir.  MewTi  gair,  nid  oes  son  am  roddi  i  farwolaeth  yn  yr  holl  hanes  o 
gwbl ;  tra  y  mae  son  unwaith  ac  eilwaith  B,m.  forwyndod,  ac  am  ei  bod  heh 
adnahod  gwr.  Y  gair  agosaf  yn  yr  holl  hanes  at  roddi  i  farwolaeth  ydyw 
y  gair  oÖrymu  yn  boeth-oftrwm  yn  adn.  31  ;  ond  profa  Keil  mai  prif 
ddrychfeddwl  y  gair  yn  Uythyrenol  ydyw,  nid  Uadd  a  Uosgi  yn  aberth, 
eithr  neillduad  cyfangwbl  i  wasanaeth  yr  Arglwydd,  mewn  cyferbyniad 
i  ebyrth  ereill,  j'n  y  rhai  nid  aberthid  ond  rhan  yn  unig  i  Dduw,  tra 
y  cadwai  yr  aberthwr  ran  iddo  ei  hunan.  Hefyd,  amgylchynir  y 
syniad  o  roddi  i  farwolaeth  âg  anhawsderau  anorfod.  Rhaid  fuasai 
gwneyd  hyny  yn  Siloh,  a  hyny  gan  ofíeiriad,  neu  dybied  i  Jephthah 
wneyd  hyuy  ei  hunan,  a  hyny  y  tu  dwyrain  i'r  lorddonen  ;  ac  felly  gyf- 
lawni'  y  trosedd  triphlyg  o  gymeryd  arno  ei  hunan  waith  oíìeiriad,  aberthu 
mewn  île  anmhriodol,  ac  aberthu  aberth  i  Dduw  Israel  nad  oedd  deilwng 
ond  i  Moloch.  Heblaw  hyny,  y  mae  rhediad  y  geiriau,  a'r  iaith,  yn  adn.  39, 
40,  yn  gryf  yn  erbyn  y  golygiad  hwn.  Trefn  yr  hen  ddarlleniadau  henaf  ydy w 
rhoddi  diwedd-nod  yn  niwedd  adnod  39,  ac  felly  cysylltu  y  frawddeg  ddi- 
weddaf  yn  yr  adnod  â'r  hyn  sydd  o'i  blaen,  ac  nid  â'r  adnocî  ganlynol,  fel  y 
canlyn  -.—  Ac  efe  a  icnaeth  â  hi  yr  adduned  a  addnnasai  efe :  a  hi  ni adnahuasai 
tmr ;  ac  yr  oedd  hyn  yn  ordeiniad  yn  Israel.  Yn  ol  y  trefniant  hwn,  fe 
gymer  y  frawddeg  un  o  ddau  eghirhad.  (1)  Yr  oedd  hyn  yn  ordeiniad  yn 
Israel  i  gyflawni  adduned  yn  íì'yddlawn,  pa  mor  anhawdd  bynag  fyddai 
gwneyd  hyny  (Num.  xxx.  2;  Preg.  v.  4,  5);  (2)  neu  yr  oedd  yn  ddefod  yn 
Israel  i  gael  urdd  o  wyryfon  wedi  eu  neillduo  i  wasanaeth  yr  Arglwydd.  Ond 
o'r  fan  hon  y  cyfyd  un  o'r  gwrthddadleuon  cryfaf  i'r  golygiad,  sef  nad  oes 
son  am  urdd  o'r  fath.  Ond  atebir  drwy  ddyweyd  fod  sôn  am  wragedd 
felly  yn  y  Beibl,  sef  Ex.  xxxviii.  8  ;  1  Sam.  ii.  22,  ac  efallai  yn  Luc  ii.  37. 
Rhaid  oedd  iddynt  fod,  dybygid,  yn  wyryfon  neu  yn  weddwon,  er 
mwyn  ymgyflwyno  yn  Ilwyr  i  wasanaeth  yr  Arglwydd  ;  eto  Ileied  o  le 
a  roddir  i  ferched  yn  ngoruchwyliaeth  yr  Hen  Destament,  fel  nad  ydyw  y 
crybwylliadau  am  danynt  ond  damweiniol,  a  thebyg  na  chlywsem  am  yr  urdd 
oni  bae  i'r  gwragedd  hyn  offrymu  eu  drychau  i  wneyd  y  noe  bres  yn  amser 
Moses,  ac  i  feibion  EIi  fjmed  i  odinebu  gyda  hwynt  yn  nyddiau  EIi.  Ond 
pe  na  dderbynid  y  darlleniad  uchod  ar  adn.  39,  y  mae  y  trefniant  arferol 
ar  yr  adnodau  lawn  mor  ffafriol  i'r  golygiad  hwn.  I  alaru  am  fereh 
Jephthah. — Yn  Ile  "galaru"  darllener  clcdfcri.  Nid  yr  un  gair  ag 
sydd  yn  cael  ei  ddarllen  yn  "  wylo,"  yn  adn.  37  a  38,  sydd  yma  ;  ond  gair 
nad  ydyw  i'w  gael  yn  unman  yn  yr  Hen  Destament  ond  unwaith,  a  hyny 
yn  pen.  v.  11,  o'r  Ilyfr  hwn,  a  chyfieithir  ef  yno  yn  "adrodd,"  gyda'r 
drychfeddwl  o  glodfori  jn  ddealledig.     Ond  y  mae  cystrawen  y  geiriau 


Io6  LLYFR  Y  BARNWYR  [Pen.  XII. 

40  ddefod  yn  Israel,  Fyned  o  ferched  Israel  bob  blwyddyn  i 
alaru  am  ferch  Jephthah  y  Gileadiad,  bedwar  diwrnod  yn 
y  flwyddyn. 

ychydig  yn  wahanol  yma  i'r  hyn  ydyw  yno.  Yma  defnyddir  yr  arddodiad 
"  am,"  yr  hwn  y  gellir  ei  gyfieithu  un  ai  yn  wrth  neu  aììi.  Hyn  sydd  wedi 
rhoddi  bod  i  ddarlleniad  ymyl  y  ddalen — ymddiddaii  â  merch  Jephth  ih. 
Y  syniad  a  gyfleir  gan  y  geiriau,  o'u  deall  yn  Uythyrenol,  yn  ddiau  ydyw, 
fo  1  morwynion  Israel  yn  myned  bedwar  diwrnod  yn  y  flwyddyn,  bob 
blwyddyn  tra  y  bii  hi  byw,  i  ganmol  y  wyryf  a  roddos  heibio  ei  goljeithion 
ujhel  ac  ymgyflwyno  i  wasanaethu  yr  Arglwydd.  Yr  oedd  hyn  yn  werth 
ei  ddathlu  a'i  gadw  mewn  coâ"adwriaeth.  Y  mae  yn  anhawdd  gweled  ystyr 
i  hyn  os  mai  ei  lladd  yn  aberth  a  gafodd.  Anghofio  ffieidd-dra  felly  fuaaai 
y  fendith  fwyaf.  Os  mai  dyna  yr  ystyr,  y  mae  yn  anhawdd  meddwl  pa  fodd 
y  cawsai  y  fath  beth  le  o  gwbl  yn  yr  Ysgrythyr.  Gwir  y  dodir  llosgach 
Lot  i  raewn  (ÍTen.  xix;.  30)  ;  ond  gwneir  hyny  er  dangos  haniad  y  Moabiaid 
a'r  Ammoniaid,  eithr  yma  nid  oes  dim  felly  i  gyfreithloni  i'r  fath  hanes  a 
hwn  i  gael  ei  adrodd.  Diau  fod  anhawsderau  mawrion  ar  bob  llaw  yn 
cwmpasu  yr  amgylchiad  hwn  ;  ond  a  chymeryd  ystyr  syml  y  geiriau, 
c^'meriad  Jephthah  a'i  ferch,  a  holl  gysylltiadau  yr  hanes  i  ystyriaeth,  y 
mae  y  fantol  yn  troi  yn  drwm  yn  mhlaid  y  golygiad  iddi  gael  ei  gwneyd  yn 
boeth-off"rwm,  drwy  neiUduad  cysegredig,  ac  nid  drwy  farwolaeth.  Yr  oedd 
eu  cyfundrefn  o  aberthau  wedi  dysgu  i  Israel,  er  j^n  foreu,  pa  beth  ydoedd 
ystyr  off'r^'mau  o'r  fath  ;  a  cheir  fod  cysegru  personau  i  wasanaeth  yr 
Arglwydd,  drwy  addunedau,  yn  sefydliad  rheolaidd,  a  bod  darpariaeth 
bandant  tuagat  eu  rhyddhau  oddiwrth  eu  haddunedau  (Lef.  xxvii.  1 — 8). 


PENOD  XII. 

1  A  GWYR  Ephraim  a  ym^asglasant,  ac  a  aethant  tua'r 
11  g'og-ledd,  ac  a  ddywedasant  wrth  Jephthah,  Paham 
yr  aethost  ti  drosodd  i  ymladd  yn  erbyn  meibion  Ammon, 
ac   na  elwaist   arnom   ni    i   fyned  gyda   thi  ?   dy   dŷ   di   a 

2  losgwn  ni  am  dy  ben  â  thân.      A  Jephthah  a  ddywedodd 

(c)  Jej)hthah  aW  Ephraimiaid :  ei  olynwyr  Ibmn,  Elon,  ac  Abdon 

(pen.  xii.  1 — 15j. 

Pkn.  xii. — 1 — 3. — Eiddigedd  yr  Ephraimiaid  a  Jephtliah  yn  cyfyni- 
liw  â  hwynt.  4 — (>. — Eu  gorchfycjii  a  phroji  y  ŷ'ocdigion.  7. — 
Marwolaeth  Jephthah.  8 — 15. — Ibsan,  Elon,  ac  Äbdon  yn  barnu 
Israel. 

1 — 3.  A  gwyr  Ephraim. — Danghosasai  trahausdoi  ac  eiddigedd 
yr  Ephiaiiniaid  ei  huiiaii  yn  flaonorol  ^pon.  viii.  1—3)  ;  ond  fo'u  hatobwyd 
yn  waliaiiol  gan  .íei^lithah  yma  i'r  modd  y  gwncir  gan  ÍJodoon  yno  ;  un  ai 
(I )  aiii  (;i  fí>(l  yii  l)yw  yr  oolir  arall  i'r  lorddonon,  tra  yr  ydoo(hl  (iodoon  yn 


Pjn.    XII.J    JEPHTHAH    YN    TARAW    YR    EPHRAIMIAID.  I07 

wrthynt  hwy,  Myfi  a'm  pobl  oeddem  yn  ymryson  yn  dost 
yn  erbyn  meibion  Ammon  ;  a  mi  a'ch  gelwais  chwi,  ond 
ni  waredasoch  fi  o'u  llaw  hwynt.     A  phan  welais  i  nad     3 
oeddych  yn  fy  achub,  mi  a  osodais  fy  einioes  yn  fy  llaw, 
ac  a  eutíium  yn  erbyn  meibion  Ammon  ;  a'r  Arglwydd 
a'u   rhoddodd   hwynt  yn   fy  llaw   i  :    paham  gan   hyny   y 
daethoch  i  fyny  ataf  fi  y  dydd  hwn,  i  ymladd  i'm  herbyn  ? 
Yna  Jephthah  a  gasglodd  yn  nghyd  holl  wŷr  Gilead,  ac     4 
a  ymladdodd   àg   Ephraim  :   a  gwŷr  Gilead  a  darawsant 
Ephraim,  am  ddywedyd  ohonynt  hwy,   Ffoaduriaid   Eph- 
raim  yn    mysg   yr   Ephraimiaid,    ac  yn   mysg   Manasseh, 
ydych  chwi  y  Gileadiaid.     A'r  Gileadiaid  a  eniUasant  rydau     5 
yr  lorddonen  o  flaen  yr  Ephraimiaid  :  a  phan  ddywedai  yr 
Ephraimiaid  a  ddiangasent,  Gedwch  i  mi  fyned  drwodd  : 
yna  gwŷr  Gilead  a  ddywedent  wrtho,  Ai  Ephraimiad  j^^í/Tfrj// 


by w  yr  un  ochr  a  hwynt ;  ( 2)  neu  am  ei  fod  o  dymher  wahanol  ;  (3)  neu, 
mwy  tebyg,  am  fod  ysbryd  yr  Arglwydd  (pen.  xi.  29),  yn  ei  gyfarwyddo  i 
ymddwyn  yn  wahanol.  Chwenychai  yr  Êphraimiaid  ílaenori  y  llwythau 
a  chael  eu  cyfrif  yn  wladgar  heb  ymgymeryd  â  llafur  y  frwydr.  Ŷm- 
gasglasant. — Yn  hytrach,  A  alwyd  yn  nghyd.  Galw  drwy  gyhoedd- 
iad.  (Twêl  pen.  iv.  13;  vi.  34;  vii.  23,  24;  x.  17.  Tua'r  gogledd. 
— Darllena  rhai  awdurdodau  y  gair  i  Zaphon,  gan  olygu  dinas  o'r  enw 
hwnw  yn  rhandir  Gad  ( Jos,  xiii.  27)  ;  ond  y  mae  yn  rhy  amheus.  Golygir 
yma  yn  ddiameu  fyned  dros  yr  lorddonen  yn  y  rhydau  gerllaw  Succoth. 
Daw  trahausder  annyoddefol  yr  Ephraimiaid  i'r  golwg  yn  y  bygythiad  i 
losgi  tC  Jephthah  am  ei  ben.  Ymddengys  fod  llosgi  yn  cael  ei  ddefnyddio 
( 1 ;  fel  cospedigaeth  ddienyddol  (Gen.  xxxviii.  24  ;  Jos.  vii.  25  ;  Barn.  xiv. 
15  ;  XV.  6;  ;  ac  (2)  yn  gospedigaeth  rhyfel  Jos.  viii.  8,  19  ;  Barn.  i.  8  ; 
XX.  48).  Mi  a'ch  gelwais. — Ni  chrybwyllir  hyn  yn  pen.  xi.  ;  ond 
dichon  iddo  gymeryd  lle  pan  ( 1 )  ddewiswyd  Jephthah  yn  ílaenor  ;  (2)  neu 
pan  y  danfonodd  genadwri  at  frenin  meibion  Ammon  ;  (3;  neu,  mwy  tebyg, 
fod  Jephthah  yn  llefaru  yma  gan  bersonoli  y  Gileadiaid  ;  felly  eu  bod  hwy 
wedi  danfon  at  yr  Ephraimiaid  cyn  ysgogi  o  gwbl  yn  yr  ymgyrch.  Nad 
oeddyeh  yn  fy  achub. — Yn  llythyrenol,  nad  oeddit ;  gan  berson- 
oli  llwyth  Ephraim  fel  un  gŵr,  yn  gyífelyb  i'r  modd  y  personola  yntau  y 
Gileadiaid  oll  yn  ei  berson  ei  hunan. 

4 — 7.  !Mae  y  darlleniad  a'r  ystyr  yn  adn.  4  yn  neiUduol  o  anhawdd. 
Cyfeiria  y  geiriau  at  ryw  gwerylon,  o  bosibl,  ag  oedd  yn  llawn  o  chwerw- 
der  y  pryd  hyny  ;  ond  sydd  erbyn  hyn  yn  annealladwy.  (1)  Defnyddia  y 
rhan  f  wyaf  o'r  esbonwyr  y  geiriau  gyda  chyfeiriad  at  fyddin  Jephthah — 
diystyrwch  yr  Ephraimiaid  o'r  Gileadiaid ;  ac  yn  neillduol  y  milwyr  a 
gasglasai  Jephthah  yn  nghyd.  Y  darlleniad  felly  fyddai,  Ffoaduríaid 
Ephraim  ydych  chwi ;  yn  nghanol  Ephraim,  yn  nghanol  Manasseh. 
Er  cymaint  o  anhawsderau  sydd  yn  nglyn  â'r  ystyr  hon,  feallai  ei  bod  yn 
fwy  cydweddol  â  thôn  drahausfalch  yr  Ephraimiaid,  ac  yn  rhoddi  cyfrif 


Io8  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XI L 

6  ti  ?  Os  dywedai  yntau,  Nag  ê  ;  Yna  y  dywedent  wrtho^ 
Dywed  yn  awr,  Shibboleth.  Dywedai  yntau,  Sibboleth  : 
canys  ni  fedrai  efe  lefaru  felly.  Yna  y  dahent  ef,  ac  y 
lladdent  ef  wrth  rydau  yr   lorddonen.     A  chwympodd   y 

7  pryd  hwnw  o  Ephraim  ddwy  fil  a  deugain.  A  Jephthah 
a  farnodd  Israel  chwe  blynedd.  Yna  y  bu  farw  Jephthah 
y  Gileadiad,  ac  a  gladdwyd  yn  U7i  o  ddinasoedd  Gilead. 

gwell  am  ddialedd  y  Gileadiaid  na'r  un  arall.  Tybia  rhai  fod  yma  gyfeir- 
iad  at  rhyw  hen  gwerylon  a  ddigwyddodd  yn  amser  ymsefydliad  y  ddau 
Iwyth  a  haner  o'r  tu  dwyrain  i'r  lorddonen,  neu  at  rai  a  ífoisant  at 
Ephraim,  oddiwrth  ormes  meibion  Ammon,  yn  ystod  y  deunaw  mlynedd 
(pen.  X.  8).  Dichon  nad  oedd  yr  enw  hwn — "  Ffoaduriaid  Ephraim,"  yn 
gymhwysadwy  at  y  llwythau  yn  y  cyfanrif,  ond  at  ganlynwyr  Jephthah  \. 
neu,  feallai,  ei  fod  yn  hen  ymadrodd  dirmygus,  fel  math  o  lysenw,  wedi 
aros  amser  maith,  ac  yn  dangos  mor  ddiystyrllyd  yr  edrychai  yr  Ephraim- 
iaid  ar  eu  carenydd,  o'r  tu  arali  i'r  afon,  gan  gyflawni  felly  yr  hjTi  a  ofnir 
yn  Josh.  xxii.  24 — 28.  Os  dyma  yr  ystyr,  buan  y  daeth  dydd  eu  gofwy  ; 
oblegid  yn  adn.  5,  y  mae  yr  Ephraimiaid  yn  ffoaduriaid,  ac  yn  cael  eu  lladd 
wrth  y  miloedd  wrth  rydau  yr  lorddonen.  Yr  unig  anhawsder  mawr  sydd 
i'r  ystyr  uchod  ydyw,  egluro  paham  y  gelwir  byddin  Jephthah  yn 
*'  Ffoaduriaid  EphraimJ''  Ondgwyddys  fod  lluaws  o  Manasseh  (pen.  xi.  29) 
yn  ei  fyddin,  a  diamheu  fod  perthynas  agos  rhwng  y  ddau  Iwyth  o  bob  tu 
i'r  lorddonen,  a  wnelent  i  fyny  dŷ  Joseph.  (2)  Y  mae  yr  eglurhad  arall 
yn  cyn^'g  darlleniad  hoUoI  wahanol  i'r  cyfieithiad  arferol ;  ac  yn  ol  hwnw, 
yn  deall  y  gair  '*  ffoaduiiaid  Ephraim,"  yn  adn.  4,  yn  cyfeirio  at  yr  un 
personau  a'r  *'  Ephraimiaid  a  ddiangasent,"  adn.  5.  Dodwn  i  ganlyn  arall- 
eiriad  rhydd  o'r  golygiad  hwn  :  -  G-icyr  Oilead  a  darawasaiit  Ephraim, 
canys  hwy  (y  Gileadiairî)  a  ddyweAamnt,  Ffoaduriaid  Ephraim  ydych  chwi. 
(Gorwedd  Gilead  rhnmfj  Ephraim  a  Manasaeh  ;  a'r  Gileadiaid  a  enillasant 
rydau,  d:c.J  Fe  ddodir  yr  holl  eiriau  o'r  gair  Gorwedd  Gilead  yn  niwedd 
adn.  4,  hyd  y  gair  urrth  rydau  yr  lorddoneii,  yn  niwedd  adn.  6,  rhwng 
cromfachau,  fel  eglurhad  ar  y  datganiad,  A  gwyr  Gilead,  (tv.,  yn  niwedd 
adn.  4.  Shi  bboleth.— Engrhaifft  foreu  a  tharawiadol  o'r  hyn  a  elwir 
Ilediaith — y  gwahaniaeth  rhwng  y  naill  dalaeth  a'r  llall,  mewn  gwlad,  yn 
cynanu  yr  un  gciriau.  Ystyr  y  gair  "  Shibboleth  "  ydyw  tywysen  o  ýd, 
neujpnrd  (Salm  lxix.  2,  15;  Es.  xxvii.  12).  Dylid  deall  y  deugain  mil  am 
yr  holl  laddcdigion  a  laddwyd,  yn  y  frwydr,  ac  wrth  rydau  yrlorddonen. 
Gwir  fod  y  uifer  yn  fawr  :  ond  dylid  cofio  fodbalchder  yr  Ephraimiaid  yn 
fradwriacth  yn  crbyn  y  Ddwyflywiaeth  (TheocracyJ,  ac  yn  cyfranogi  o 
natur  pcchod  Meroz  (pen.  v,  2,3),  gwj'r  Penuel  a  Succoth  (pen.  viii.  6—8, 
14 — 17),  gwÿr  JabesfJilead,  a  Benjamin  (pen.  xx.,  xxi).  A  Jephthah 
a  farnodd. — Mynegir  yn  bondant  yma,  yr  hyn  a  awgrymir  yn  pen.  xi. 
29,  ei  fod  yn  famwr  ar  Israel.  'l'ybia  rhai  nad  ydoedd  yn  barnu  ond  ar  y 
llwythau  o'r  tu  dwyrain  i'r  lorddonen  ;  tybia  ereill  (!Ì  fod,  ar  ol  darostwng 
yr  Ephraimiaid,  yn  barnu  ar  Iioll  Tsracl.  Mae  llo  ci  feddrod  yn  anhysbyH  ;. 
dywed  yr  He>)raeg  (5Ì  gladdu  yn  ninasoedd  Gilead,  ohcrwydd  fod  y 
ddinas  iioillduol  yn  anh^'sl^yH.  Am  leoedd  beddrod  y  barnwyr  ereill  gwel 
peu.  ii.  9;  viii.  .32;  x.  2,  T);  xii.  10,  12,  15;  xvi.  .31.  Mae  beddrodau 
Othniel,  Eliwd,  a  Barac  yn  anliyfibys. 


Pen.  XII.]  IBSAN,  ELON  AC  ABDON  YN  BARNU  ISRAEL.       IO9 

Ac  ar   ei  ol  ef,    Ibsan   o   Bethleheni   a  farnodd  Israel.     8 
Ac  iddo  ef  yr  oedd  deng  mab  ar  hu^jain,  a  áeng  merch  ar     g 
hug-ain,    y  rhai  a  anfonodd   efe  allan,   a  deng   merch  ar 
hug^ain  a  ddug  efe  i'w  feibion  oddiallan.     Ac  efe  a  farnodd 
Israel  saith  mlynedd.     Yna  y  bu  farw  Ibsan,  ac  a  gladd-   lo 
wyd  yn  Bethlehem. 

Ac  ar  ei  ol  ef,  Elon  y  Zabuloniad  a  farnodd  Israel  :  ac   ii 
efe  a  farnodd  Israel  ddeng  mlynedd.     Ac  Elon  y  Zabulon-   12 
iad    a  fu   farw,   ac    a   gladdwyd    yn    Ajalon,    yn    ngwlad 
Zabulon. 

Ac  Abdon  mab  Hilel  y  Pirathoniad  a  farnodd  Israel  ar   13 
ei  ol  ef.     Ac  iddo  ef  yr  oedd  deugain  o  feibion,  a  deg  ar   14 

8 — 10.  Ac  ar  ei  ol  ef. — Canlynwyd  buddugoliaeth  Jephthah  ar  ei 
elynion,  a'i  waith  yn  darostwng  balchder  yr  Ephraimiaid,  gan  bum' 
mlynedd  ar  hugain  o  heddwch,  o  dan  dri  barnwr ;  cyffelyb  i'r  pum' 
mlynedd  a  deugain  o  heddwch  o  dan  ddau  farnwr  a  gafwyd  wedi  buddug- 
oliaeth  Gedeon,  a  darostyngiad  gwrthryfel  Abimelech.  Ibsan  (A.lcan) 
o  Bethlehem. — (1)  Tyb  rhai  ydyw  mai  Bethlehem  yn  ZabuIon  (Josh. 
xix.  15)  a  feddylir.  Mae  y  Ue  i'w  gael  heddyw  yn  bentref  distadl  a  budr 
tuag  wyth  milldir  i'r  gogledd-orllewin  o  Nazarebh,  o'r  euw  Beitlahm.  Pe 
buasai  Ibsan  yn  enedigol  o'r  lle  hwn,  buasai,  fel  ei  olynydd,  yn  Zabuloniad, 
a  buasem  yn  disgwyl  mynegiad  o  hyny  yn  y  naill  arngylchiad  fel  y  llall. 
(2)  Tj'bia  ereill,  o  ddyddiau  Josephus  (Hyn,  v.  7,  13)  i  waered,  mai  Beth- 
lehem  Judah  neu  Ephratah,  a  olygir.  Os  felly,  efe  yw  y  barnwr  cyntaf  a 
gyfododd,  er  d^^ddiau  Othniel,  o  Iwyth  Judah.  Ni  ddywedir  dim  am  ei 
waith  igwel  nodiad,  pen.  x.  1);  ond  oddiwrth  yr  hyu  a  fynegir  am  ei 
deulu  ef  a'i  olynydd,  gellir  casglu  eu  bod  hwythau,  fel  Jair  (pen.  x.  4),  yn 
b}^  mewn  sefyllfa  freninol.  Dywedir  iddo  roddi  ymaith  mewn  priodas  ei 
ddeg  merch  ar  hugain,  a  dwyn  adref  ddeg  ar  hugain  o  ferched  yn  wragedd 
i'w  feibion. 

11,  12.  Elon  (Derwen)  y  Zabuloniad.— Yr  ydoedd  llwyth 
Zabulon  eisoes  wedi  dangos  gwladgarwch  a  phybyrwch  mawr  yn  nyddiau 
Barac  (pen.  iv.  10;  v.  18).  Ajalon. — Nid  yr  Ajalon  fYâloJ,  lle  ar 
derfyn  Dan  ac  Ephraim,  y  sonir  am  dano,  yn  Jos.  x.  12  ;  xix.  42  ;  Barn.  i. 
35  ;  ond  lle  yn  rhandir  Zabulon,  nad  enwir  mohono  yn  un  man  arall.  Ystyr 
y  gair  Ajalon  ydy w  Lloches  yr  Hydd,  a  thybir  mai  adfeilion  a  elwir  yn 
awr  Jodûn,  gwaith  tua  phedair  awr  o  deithio  i'r  dwyrain  o  Acco  (AcreJ 
ydyw.     Dyru  Conder  y  Ue  yn  anhysbys. 

13— IS.  Abdon  y  Pirathoniad. — Tybir  yn  gryf  mai  yr  un 
ydyw  a  Bedan  yn  1  Sam.  xii.  11.  Yr  ydoedd  yn  Ephraimiad,  canys  yn  1 
Cron.  xxvii.  14,  darllenwn  fod  "  Benaiahy  Pirathoniadofeibion  Ephraim." 
Dengys  hyn  nad  ydoedd  gwir  wladgarwch  wedi  Uwyr  ddiffoddi  o  Iwyth 
Ephraim.  Gorwedd  Pirathon  yn  llwyth  Ephraim,  tua  chwe'  milltir  i'r 
dê-orllewin  o  Sichem,  a  gelwir  hi  yn  awr  Ferata.  Mynydd  yr 
Amaleciaid. — Gallai  (1)  mai  hen  sefydliad  o'r  Amaleciaid  oedd  wedi 
aros  ynddo  ;  (2)  neu  ruthrgyrch  o'u  heiddo  wedi  cymeryd  llearno  (pen.  iii. 


IIO  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XII. 

hugain  o  vvyrion,  yn  marchogaeth  ar  ddeg  a  thri  ugain  o 
ebolion  asynod  :  ac  efe  a  farnodd  Israel  wyth  mlynedd. 
15  Ac  Abdon  mab  Hilel  y  Pirathoniad  a  fu  farw  :  ac  a  gladd- 
wyd  yn  Pirathon,  yn  ngwlad  Ephraim,  yn  mynydd  yr 
Amaleciaid. 


13;  vi.  3);  (3)  neu  fuddugoliaeth  a  enillasid  arnynt  ydoedd  wedi  rhoddi 
enw  ar  y  lle.  Rhaid  ei  fod  yn  fynydd,  neu  fynydd-dir  yn  nhiriogaeth 
Ephraini. 

(4)    Y    Pedwerydd    Cyfnod    o    Wrthgiliad    ac    Adferíad 
(pen.    xiii. — xvi.    31). 

Yma  yr  ydym  yn  dyfod  i  mewn  i  gyfnod  newydd  yn  hanes  Israel,  y 
golygfeydd,  y  gelynion,  a'r  gwaredydd,  yn  wahanol  i'r  hyn  oeddynt  yn  y 
CN'fnod  blaenorol.  Yn  gyfíelyb  i'r  cyfnod  blaenorol,  nid  oes  yma  ond  un 
tymhor  o  orthrymder,  ond  ei  fod  yn  faith  a  chaled  ;  mewn  gair,  nid  ydyw 
yr  holl  gyfnod  ond  gorthrymder  ar  ei  hyd.  Tra  yr  oedd  Jephthah,  ar 
uchelderau  Gilead,  y  tuhwnt  i'r  lorddonen,  yn  gyru  yn  eu  hol  elynion 
Israel,  yn  y  cyfeiriad  hwnw  ;  yr  ochr  arall  i'r  lorddonen,  yn  ngorllewin  y 
wlad,  yr  oedd  gelyn  arall,  mwy  gormesol  fyth — y  Philistiaid — yn  difa  nerth 
y  genedl.  Cyn  hyn,  yn  nyddiau  Samgar,  gormesasai  y  Philistiaid  gymaint  ar 
randiroedd  Dan  a  Judah,  nes  yn  ol  pob  tebyg,  y  gorfodasant  ran  o  Iwyth 
Dan  i  ymfudo  i  ogledd  y  wlad.  Tebyg  ddarfod  i  Samgar  roddi  ychydig  o 
atalfa  ar  eu  rhwysg.  Ond  yn  awr  y  mae  y  gwaredwr  arall  yn  cyfodi — 
Samson— ?/  cryf,  yn  ol  fel  yr  esbonia  Josephus  ystyr  yr  enw  (Hyn.  v.  8,  4), 
yn  ol  ereiU,  fd  yr  haiil  ;  y  dinystrydd,  medd  ereill.  Nid  ydy w  yntau  er  ei 
holl  wrhydri  ond  yn  "  dechreu  gwaredu  Israel  o  law  y  Philistiaid  "  (pen. 
xiii.  5).  Yn  yr  hanes  canlynol  gosodir  ef  gerbron,  (1)  fel  barnwr — swydd  a 
lanwodd  am  ugain  mlynedd  (pen.  xv.  20;  xvi.  31)  ;  (2)  fel  Nazaread  (pen. 
xiii.  0  ;  xvi.  17) ;  (3)  fel  un  wedi  ei  gynysgaeddu  mewn  modd  neillduol  âg 
yspryd  yr  Arglwydd  (pen.  xiii.  25  ;  xiv.  6,  19;  xv.  14).  Ac  edrych  ar  ei 
hanes  yn  ngoleuni  y  nodweddau  hyn  ydyw  prif  allwedd  ei  holl  gymeriad. 
FjI  ì)arnu:r  yr  ydoedd  yn  bortread  cywir  o'i  genedl,  Israel,  yn  neillduol 
felly  yn  y  cyfnod  hwn  o'u  hanes — eu  neillduaeth,  eu  rhagorfreintiau,  eu 
cyflawniadau,  a'u  gwendidau — ^y  mae  Samson  yn  ddrych  cywir  ohonynt. 
Fel  Nazaread  yr  ydoedd  yn  neillduedig  o  groth  ei  fam  i'r  Arglwydd.  Yn 
ei  Nazareaeth  y  mae  hanfod  ei  holl  gymeriad.  Nid  wedi  ymgynieryd  yn 
wirfoddol  â'i  Nazareaeth  yr  oedd,  eitln-  yr  ydoedd  wedi  ei  osod  arno  megis 
gan  oichymyn  dwyfol  yn  ei  genedliad  a'i  enedigaeth.  Yr  oedd  y  Nazaread 
hwn  yn  bortread  nyw  o'r  genedl,  ar  un  llaw,  o'r  nerth  oedd  yn  eisiau  i'w 
gwaredu,  drwy  ffydd  yn  eu  Duw  ;  ac,  ar  y  llaw  arall,  o'r  gwendid  yr  oeddynt 
wcdi  syrthio  iddo  drwy  eu  hanffyddlondcb.  (ìwelent  fod  eu  nerth  cenedl- 
aethol  yn  gynwysedig  mewn  ymadawiad  llwyr  âg  eihina(hloliaeth,  ac  mewn 
cysegredigactli  hoUol  i  wasanaeth  yr  Arglwydd,  ac  y  gullai  efe,  ond  i(hlynt 
ei  wasanaethu,  ro(hli  iddynt  nerth  i  (hhirostwng  eu  holl  elynion  (1  Sam.  ii. 
10).  Yn  hanes  y  gwarcdwr  newydd  hwn,  andheir  hefyd  y  cyfeiriadau  at 
ei  fod  wedi  ei  ddonio  mewn  niíuhl  arbenig  gan  yr  Yspryd  (Jlân  (pen.  xiii. 
25  ;  xiv.  (),  19  ;  xv.  14  ;  xvi.  20),  a  darigosir  yn  andwg  fod  ci  flyddlondcb  i 
adduned  ei  Nazareacth,  \\\  amod  y  dylanwadau  dwyfol.  Pell  ^dyw  ei  hanes 
o  fod  ar  yr  un  tir  a'r  chwedlau  am  Ercwlíf  (HercultsJ,  ac  ereill  o  arwyi- 


Pen.  XIII.]  SAMSON  :  ymddangosiad  yr  angel  i'w  rieni.      i  i  i 

Chwedloniaeth  baganaidd.  Nid  cawr  naturiol,  a'i  ewynau  yn  rymusach  na 
dynion  cytì'redin  ydoedd  ;  eithr  dyn,  ag  oedd  ar  amserau  yn  teimlo 
cynhyríìadau  goruwclinaturiol  yn  ei  alluogi  i  wneuthur  yr  hyn  nas  gallai 
unrhyw  fraieh  ddynol  ei  gjflawni.  Yr  ydoedd  y  cynhyrfiadau  hyn,  i 
Samson,  yr  un  peth  ag  ydoedd  y  cynhyrfiadau  goruwchnaturiol  i'r 
prophwydi  ;  a  dylasai,  yn  y  naill  amgylchiad  fel  y  llall,  fod  "  ysprydoedd 
y  prophwydi  ^-n  ddarostyngedig  i'r  prophwydi "  (1  Cor.  xiv.  32).  Ond 
gwendid  Samson  ydoedd  darostwng  y  ddawn  ddwyfol  i  amcanion  rhy  isel, 
ac  yn  y  cyfeiriad  yma  y  bu  ei  gwymp.  Temtid  ef  i  chwareu  megis  â  hi,  a 
mwyheid  y  demtasiwn  gan  y  ffaith  mai  gorchestion  yn  nhiriogaeth  nerth 
corphorol  yn  unig  a  osodwyd  iddo  i'w  cyflawni.  Ond  dengys  ei  hanes  mor 
Ueied  ellid  wneyd  i  Israel  drwy  waredigaethau  o  rymusdra  corphorol  yn 
unig.  Da  fod  nerth  Samson,  gan  mor  ddaearol  ydoedd,  fel  llawer  diwygiwr 
ar  ei  ol,  j'n  cael  ei  ganlj^n  gan  nerth  mwy  yspiydol.  Yn  Samuel  y  daeth. 
yr  elfen  yaprydol  i'r  golwg.     Rhagredegydd  Samuel  ydoedd  Samson. 

Y'n  pen.  xiii.  ceir  hanes  amgylchiadau  gwyrthiol  ei  enedigaeth  ;  ac  yn 
pen.  xiv.  —  xvi.,  ceir  hanes  ei  fywyd  a'i  anturiaethau,  ei  farwolaeth  a'i 
gladdedigaeth. 


PENOD    XIII. 

AMEIBION    Israel   a   chwanegasant  wneuthur  yr  hyn      i 
oedd    ddrwg    yn    ngolwg   yr    Arglwydd  :     a'r    Ar- 
GLWYDD  a'u  rhoddodd  hwynt  yn  llaw  y  Philistiaid  ddeugain 
mlynedd. 

(a)  Amgylchiadau   Genedigaeth   a   Gahuad  Samsoii 
(pen.  xiii.  1 — 25). 

Pen.  xiii. — 1 — 5. — Gwrthgiliad  Israel  ac  ymddangosiaä  angel  i  wraig 
ManoaJi.  6,  7. — Hithau  yn  mynegi  i'w  gwr  ei  genadwri.  8 — 
10. — Yr  angel  yn  ymddangos  iddo  yntau.  11 — 18. — Manoah  yn 
cyüwyno  offrwm  iddo.  19 — 20. — Yntau  yn  difianu.  21 — 23. — 
Tawelu  ofnau  Manoah  gan  ei  wraig.  24,  25. — Genedigaeth 
Samson. 

1.  Gwneuthur  yr  hyn  oedd  ddrwg. — Dyma yr ymadrodd 
arferol  i  ddynodi  gwrthgiliadau  y  genedl  (gwel  nodiad,  pen.  ii.  11),  a 
defnyddir  ef  yma  fel  math  o  ragarweiniad  i  hanes  Samson.  Mae  un 
gwahaniaeth  pwysig  rhwng  y  cyfnod  hwn  a'r  blaenorol ;  sef^  na  fynegir  am 
unrhyw  ymostyngiad  edifeiriol,  a  dychweliad  cenedlaethol  at  yr  Arglwydd 
yn  flaenorol  i  gyfodiad  y  gwaredwr  yn  y  cyfnod  hwn.  Yn  llaw  y 
Philistiaid. — Ymddengys  ddarfod  i  dair  tòn  olynol  o'r  "  ymfudwyr," 
neu  y  "  dyeithriaid  "  hyn,  fel  y  golyga  ystyr  eu  henw,  oresgyn  y  llain 
ffrwythlawn  o  dir  gyda  glàn  Môr  y  Canoldir,  yn  iseldir  de-orllewinol 
Palestina.  (1)  Y  gyntaf  oàà\wvt\\  y  Caasluhim  (Gen.  x.  14) ;  (2)  yr  ail,  a'r 
benaf,  oddiwrth  y  Caphtoriaid  (Deut.  ii.  23  ;  Jer.  xlvii.  4  ;  Amos  ix.  7),  un 
ai  o'r  Aipht  (gwel  nodiad,  pen.  iii.  3),  neu  o  Asia  Leiaf  a'r  ynysoedd  cyfagos, 
efallai,  o  Creta ;  (3)  y  drydedd  oddiwrth  y  Cerethiaid  (1  Sam,  xxx.  14), 


112  »        LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XIII. 

2  Ac  yr  oedd  rhyw  wr  yn  Sorah,  o  dylwyth  y  Daniaid,  a'i 
enw  ef  oedd  Manoah  ;  a'i  wraig  ef  oedd  anmhlantadwy, 

3  heb  esgor.  Ac  angel  yr  Arglwydd  a  ymddangosodd  i'r 
wraig,  ac  a  ddywedodd  wrthi,  Wele,  yn  awr  anmhlant- 
adwy  ydwyt  ti,   ac  heb   esgor  :    ond   ti   a  feichiogi,  ac  a 

Y  drydedd  dòn  yma,  yr  lion,  dybygid,  ydoedd  newydd  gymeryd  Ue,  a  bàr 
fod  y  fath  gynydd  ar  ddylanwad  y  Pliilistiaid  yn  y  cyfnod  hwn.  Ceir 
ocyfeiriadau  o'r  blaen  atynt  fel  gormeswyr  Israel  (pen.  iii.  31  ;  x.  7,  H) ; 
ond  dyma  yr  hanes  manwl  cyntaf  am  gysylltiad  Israel  â  hwynt.  Dechreuodd 
eu  gormes  mawr  yn  niwedd  tymhor  y  Barnwyr  ;  a  pharhasant  i  fod  y 
^el^^nion  gwaethaf  a  feddai  y  genedl  er  dyddiau  y  caethiwed  Aiphtaidd, 
drwy  ystod  teyrnasiad  y  ddau  frenin  cyntaf  fu  ar  Israel — Saul  a  Dafydd  ; 
ac  ni  hvyr  orchfygwyd  hwynt  hyd  ddyddiau  Hezeciah  (2  Bren.  xviii.  8). 
Deugáin  mlynedd. — Gesyd  rhai  esbonwyr  bwys  mawr  ar  yr 
ymadrodd  hwn  fel  pwynt  yn  amseryddiaeth  y  llyfr ;  ond  ychydig  bwys 
ellir  roddi  arno  felly,  heblaw  yn  unig  ei  fod  yn  gwneuthur  amcan-gyfrif 
hyd  tymhor  y  gorthrymder  tua  deugain  mlynedd.  Cyfyd  y  cwbl  sydd 
dros  ben  hyn  oddiar  fod  rhai  beirniaid  wedi  mabwysiadu  rhyw  ddamcan- 
iaeth  neillduol  o  berthynas  i  amseryddiaeth  y  cyfnod  hwn  ;  ac  felly,  yn  ceisio 
llunio  pobpeth  i  gyfarfod  gofynion  y  ddamcaniaeth  liono.  (^olyga  rhai  mai 
yr  ymlygriad  a'r  gorthrymder  y  sonir  am  dano,  pen.  x.  6,  ydyw  hwn  yma  ; 
a  bod  dau  farnwr,  ar  yr  un  amser,  yn  gorchfygu  dau  ddosbarth  o  elynion, 
sef  Jephthah  y  tuhwnt  i'r  lorddonen  yn  gorchfygu  yr  Ammoniaid  (pen,  xi., 
xii.),  a  Sanison  yn  trechu  y  Philistiaid  yn  ngorllewin  }-  wlad  (pen.  xiii. — 
xvi.)  Yn  ol  hyn  rhaid  fod  y  ddau  farnwr  yn  barnu  Israel  ar  yr  un  adeg,  a 
bod  y  ddau  gyfnod  yn  un. 

2  3.  Acyroedd  rhyw  wr. — Gwel  yr  un  ffurf  o  ymadroddi  yn  1 
Sam.  i.  1.  Sorah. — Yn  Jos.  xv.  33,  gosodir  hi  allan  fel  un  o  ddinasoedd 
Judah  "yn  y  dyffryn"  fShtphela)  ;  ond  yn  Jos.  xix.  41,  gosodir  hi  allan 
fel  yn  perthyn  "i  Dan.  Yn  y  ddau  le,  yn  gystal  ag  yn  yr  hoU  fanau  y 
cyfeirir  ati,  yn  y  llyfr  hwn  a  1  Cron.  ii.  53,  cysylltir  hi  âg  Estaol.  (1) 
Èfallai  yn  ninasoedd  y  terfynau  fod  Uwythau  Judah  a  Dan  yn  cymysgu  â'u 
gilydd  ;  (2)  neu,  mwy  tebyg,  fod  Sorah,  fel  amryw  leoedd  ereill,  wedi  ei 
roddi  ar  y  cyntaf  i  Judah,  a'i  drosghvyddo  drachefn  yn  feddiant  i  Dan. 
Gorwedd  ar  lechwedd-dir  gorllewinol  mynydd-dir  Judah,  uwchben  dyffryn 
Sorek  fWady  SurarJ,  rhyw  dair  milldir  ar  ddeg  ar  linell  unionsyth  i'r 
gorllewin  o  Jerusalem.  Ceidw  ei  hên  enw  yn  y  ffurf  bresenol  Suràh.  O 
dylwyth  y  Daniaid. — Defnyddir  y  gair  "tylwyth"  yma  fel  yn 
Jos.  vii.  17  ;  Barn.  xvii.  7  ;  xviii.  2,  11,  19;  Zech.  xii.  13,  yn  yr  ystyr  o 
Iwyth.  Gellir  casglu  hefyd,  yn  ol  Num.  xxvi.  42,  43,  nad  ydoedd  llwyth 
Dan  yn  cynwys  ond  un  tylwytli.  Manoah.— Ystyr  yr  enw  ydyw 
tjorj/hv)y.vlra.  íjieUid  meddwl  ei  fod,  fel  ei  hynafiad  Abraham,  yn  llettygar, 
a'i  fod  yn  dilyn  riiyw  alwedigaeth  a  barai  iddo  fod  am  ran  o'r  dydd  yn 
absenol  oddiwrth  ei  wraig,  a  hyny  nid  yn  y  maes  (adn  í))  ;  a'i  fod  ef,  a'i 
wraig,  yn  un  allan  o'r  ychydig  deuluoedd  hyny  yn  y  wlad  oeddynt  yn 
parhau  yn  ffyddlon  i'r  Arglwydd,  yn  nghanol  yr  yndygriad  mawr.  Cymharer 
yr  amgylchiadau  gyda  hanes  genedigaeth  Isaac,  Jacob,  Samuel,  ac  loan 
Fedyddiwr  (Gen.  xxi.  1  ;  xxv.  21  ;  1  Sam.  i.  2,  5,  20;  Luc  i.  7).  Angel 
yv  Arglwydd. — Gwel  nodiad,  pen.  ii,  1. 


Pen.    XIII.  J      RHAGFYNEGI    GENEDIGAETH    SAMSON'.  II3 

esgori  ar  fab.      Ac  yn  awr,  atolwg-,  ymochel,  ac  nac  ŷf    4 
win  na  diod  gadarn,  íŵ  na  fwyta  ddim  aflan.      Canys  wele,     5 
ti  a  feichiogi,  ac  a  esgori  ar  fab  ;  ac  ni  ddaw  ellyn  ar  ei 
ben  ef  :  canys  Nazaread  i  Dduw  fydd  y  bachg-en  o'r  groth  : 
ac  efe  a  ddechreu  waredu  Israel  o  law  y  Philistiaid. 

Vna  y  daeth  y  wraig  ac  a  fynegodd  i'w  gwr,  gan  ddy-     6 
wedyd,  Gwr  Duw  a  ddaeth  ataf  fi  ;    a'i  bryd  ef  oedd  fel 
pryd  angel  Duw,  yn  ofnadwy  iawn  :  ond  ni  ofynais  iddo 

4,  5 .  Mae  yn  amhvg  fod  yr  lioll  baragraph  hwn  wedi  ei  seilio  ar  gyfraith 
y  Nazareaid  (Num.  vi,  1 — 21j.  Ymddengys  fod  mam  Samson  hefyd  i  fod, 
nyd  nes  y  genid  ef,  o  dan  ddeddf  y  Nazareaid.  Canys  Nazaread.  i 
Dduw. — Golyga  Nazaread  un  wedi  ei  neillduo  at  wasanaeth  Duw. 
Ymddengys  fod  cyfraith  Nazareaeth,  fel  ei  gosodir  i  lawr  yn  Num.  vi. 
1  -21,  yn  golygu  ymgysegriad  gwirfoddol,  a  thros  amser  penodol,  ac  nid 
Nazareaid  o"r  groth,  a  rhai  parhaus,  fel  Samson,  Saniuel,  ac  loan  Fedyddiwr. 
Cynwys  y  gyfraith  dri  pheth  : — (1)  Eu  bod  i  Iwyr-ymwrthod  â  gwin  a  phob 
diodydd  cedjTn  ;  ie,  â  phobpeth  a  ddelai  oddiwrtii  y  winwydden,  i  lawr, 
hyd  yn  nôd,  at  y  cnewyllyn  a'r  plisgyn.  (2)  Eu  bod  i  atal  i  ellyn  ddyfod 
ar  eu  penau  ;  felh^ ,  eu  gwallt  i  dyfu.  (3)  Nad  oeddynt  i  ymhalogi  drwy 
^yífyrddiad  â  chorph  marw,  hyd  yn  nôd  tad,  mam,  brawd,  neu  chwaer. 
Ni  nodir  gwyr^-fdod  ;  felly,  nid  ydoedd  Nazareaeth,  fel  y  tybia  y  Pab- 
yJdion,  yn  gysgod  o  Fynachaeth.  Hanfod  Nazareaeth  ydoedd  cario  allan 
y  neillduaeth  a'r  cysegredigrwydd  a  bertliynai  i  fywyd  oífeiriad  i  ganol 
amgylchiadau  cyfFredin  bywyd.  Yr  ydoedd  y  Nazaread  yn  byw  y  bywyd 
offeiriadol  heb  waith  y  swydd,  ac  felly  yn  gysgod  neillduol  o  fywyd 
sanctaidd  ;  a'r  gwir  Nazaread  ydyw  yr  hwn  sydd  yn  rhoddi  ei  hunan  "  jna 
aberth  byw,  sanctaidd  a  chymeradwy,"  gan  fod  felly  yn  un  o'r  "  breninol 
oífeiriadaeth,"ac  yn  frenin  ac  yn  oíîeiriad  i  Dduw.  Mae  y  gwaharddiadau 
yr  un  iddo  ef  ag  i'r  offeiriad.  Y  mae  i  ymgadw  rhag  yfed  gwin,  &c.,  i 
ddangos  fod  y  bywyd  sanctaidd  yn  cynwys  ymwadu  âg  annuwioldeb  a 
chwantau  bydol.  Yr  ydoedd  i  adael  i'w  wallt  dyfu,  er  dangos  nerth, 
prydferthwch,  a  ffrwythlonder,  yn  ngwasanaeth  yr  Arglwydd,  ac  fel  y 
ayddai  i'w  wallt  i  fod,  fel  meitr  otfeiriadol,  ar  ben  ei  Nazareaeth  ef ;  ac  yr 
ydoedd  i  ymgadw  rhag  ymhalogi  â  chorph  marw  am  fod  marwolaeth  yn 
arwyddlun  o  bechod  a  ilygredigaeth.  Am  y  rheolau  hyn,  y  mae  y  ddwy 
^yntaf  i'w  gweled  yn  rhwymedig  ar  y  Nazaread  parhaus  yn  unig  yn  y  fan 
hon,  Yn  1  Sam.  i,  11,  ni  nodir  ond  yr  ail  yn  unig  ;  ac  yn  Luc  i,  15,  ni 
chrybwyllir  ond  y  gyntaf  yn  unig,  Samson  oedd  y  Nazaread  cyntaf  y  mae 
genym  hanes  am  dano,  Yn  nghanol  yr  ymlygriad  mawr,  pan  oedd  y 
gwahaniaeth  rhwng  glân  ac  aílan  wedi  ei  golli,  a'r  gyfundrefn  Lefiticaidd 
wedi  syrthio  i  ddirywiad  mawr,  byddai  y  "  bachgen  "  hwn  yn  dystiolaeth 
fyw  i'r  genedl  o'i  dyledswydd  i  ddychwelyd  at  yr  Arglw^aid,  Ac  efe  a 
ddechreu  waredu, — Dyma  air  newydd  yn  hanes  y  Barnwvr. 
Gallai  fod  yma  awgrym  y  cyfodai  anmherffeithrwydd  ei  waith  oddiar 
anmherffeithrwydd  ei  gymeriad.  Prophwydoliaeth  ac  addewid  ydoedd, 
on  l  yn  dangos,  ar  yr  un  pryd,  fod  yn  rhaid  edrych  i  ddyddiau  Samuel  a 
J^.ifydd  am  waredigaeth  Iwyr. 

6,   7.     Gwr    Duw. — Ymadrodd   arferedig   am  un  yn   datguddio 
u 


rr4  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Peil,    XII  f, 

7  o  ba  le  yr  oedd,  ac  ni  fynegodd  yn^au  i  mi  ei  enw.  Ond 
efe  a  ddywedodd  wrthyf,  Wele,  ti  a  feichiogi,  ac  a  esgori 
ar  fab.  Ac  yn  awr  nac  ŷf  win  na  diod  gadarn,  ac  na 
fwyta  ddim  aflan  :  canys  Nazaread  i  Dduw  fydd  y  bachgen^ 
o'r  groth  hyd  ddydd  ei  farwolaeth. 

8  Vna  Manoah  a  weddíodd  ar  yr  Arglwydd,  ac  a  ddy- 
wedodd,  Atolwg,  fy  Arglwydd,  gâd  i  wr  Duw  yr  hwn  a 
anfonaist,   ddyfod   eilwaith   atom  ni,  a  dysgu  i  ni  beth  a 

9  wnelom  i'r  bachgen  a  enir.  A  Duw  a  wrandawodd  ar  lef 
Manoah  :  ac  angel  Duw  a  ddaeth  eilwaith  at  y  wraig,  a 
hi  yn  eistedd  yn  y  maes  ;  ond  Manoah  ei  gwr  nid   oedif 

10  gyda  hi.  A'r  wraig  a  frysiodd,  ac  a  redodd,  ac  a  fynegodd 
i'w  gwr,  ac  a  ddywedodd  wrtho,  Wele,  ymddangosodd  y 

1 1  gwr  i  mi,  yr  hwn  a  ddaeth  ataf  fi  y  dydd  araU.  A  Manoah 
a  gyfododd,  ac  a  aeth  ar  ol  ei  wraig,  ac  a  ddaeth  at  y  gwr 
ac  a  ddywedodd  wrtho,   Ai  ti  yw  y  gwr  a  leferaist  wrth  y 

12  wraig  ?  Dywedodd  yntau,  /<è",  myfi.  A  dywedodd  Manoah, 
Deled  yn  awr  dy  eiriau  i  ben.    Pa  fodd  y  trinwn  y  bachgen, 

13  ac  y  gwnawn  iddo  et  ?  Ac  angel  yr  Arglwydd  a  ddywedodd 
wrth  Manoah,  Rhag  yr  hyn  oll  a  ddywedais  wrth  y  wraig, 

14  ymocheled  hi.      Na  fwytaed  o  ddim  a  ddêl  allan  o'r  win- 

meddwl  Duw  (Deut.  xxxiii.  1)  â  gair  a  fynych  arferir  yn  yr  Hen  Destament 
am  brophwyd  (1  Sam.  ii.  27  ;  ix.  6,  7,  8,  10  ;  1  Bren.  xii.  22  ;  xiii.  1,  5,  (5, 
11).  Cymhwysa  Paul  yr  un  gair  at  Timotheus  (1  Tihi.  vi.  11  ;  2  Tira.  iii. 
17).  A'i  bryd. — Yn  llythyrenol,  ei  ymddangosiad,  gan  olygu,  nid 
prydwedd  ei  wyneb  yn  unig  eithr  ei  holl  ymddangosiad.  Yn  Dan.  x.  18, 
cytieithir  yr  un  gair  yn  "dduU."  Tarawyd  y  wraig  gymaint  gan  ymddang- 
osiad  mawreddog  y  person,  fel  nas  meiddiai  ofyn  ei  enw.  Hyd  ddydd 
ei  farwolaeth. — Ni  fynegirhyn  ynyr  adroddiad,  adn.  ö,  o  anerchiad 
yr  angel.  Weithiau  yr  oedd  adduned  y  Nazareaid,  fel  yr  eiddo  Paul  (Act. 
xviii.  18  ;  xxi.  23—26),  dros  amser  penodol  yn  unig  ;  ond  brydiau  ereill,  fel 
yr  eiddo  Samuel  (1  Sam.  i.  11),  ac  felly  yma,  dros  yr  oes. 

8_14.  A  weddiodd  ar  y  Arglwydd.— Mae  pobpeth  yn 
(Langos  fod  y  pâr  yma  yn  me(hlu  ífydd  gref,  er  nad  efallai  wybodaeth  ëang. 
Daw  hyn  i'r  golwg  yn  eu  haw}(hl  am  gyfarwyddyd,  pa  fodd  i  ddwyn  y 
bachgen  i  fyny,  neu  pa  beth  a  fyddai.  Dewiser  yr  un  a  fyner  o'r  (idau 
ddarlleniad,  ar  adn.  12,  daw  yr  un  pcth  i'r  L'olwg.  Atolwg,  fy  Ar- 
gl  wydd.— Darllener,  Atolwg,  Arglwydd.  Deled  yn  awr  dy 
eiriau  i  ben. — Y  LXX.  a'r  Viil(j(Ue,  /*(Iìi  y  ddw  <ly  e.irian  i  lnn. 
Darllen  ereill,  O»  dav}  dy  tiriau  i  btn.  Pa  Yodd  y  triniwn  y 
bachgen  ;  ac  y  gwnawn  iddo  ef?— Yn  Ilythyrcnol,  Pa 
fath  fydd  dull  y  bachgen  ;  a  pha  beth  fydd  ei  waith  ?  (Jyllca  y  darlleniad 
hwa  syniad  ychydig  yn  wahanol  i'r  darlleniad  arfcrol,  sef  eu  hawydd 
am   wybod   ei   ddyfodol,  a  chyf(jdai  yr  awydd  hwnw  oherwydd  eu  bod. 


Pen.    XIII.]     RHAGFYNEGI    GENEDIGAETH    SAMSON.  II5 

wydden,    nac  yfed  win  na   diod  gadarn,   ac   na   fwytaed 
ddim  aflan  :  cadwed  yr  hyn  oll  a  orchymynais  iddi. 

A  dywedodd  Manoah  wrth  angel  yr  Àrglwydd,   Gâd,    15 
atolwg,  i  ni  dy  atal,   tra  y  parotôm  fỳn   gafr  ger  dy  fron 
di.     Ac  angel  yr  Arglwydd  a  ddywedodd  wrth  Manoah,    16 
Ped  atelit   fi,    ni  fwytawn  o'th  fara  di  :   os  gwnei  boeth- 
offrwm,  gwna  ef  i'r  Arglwydd.     Canys  ni  wyddai  Manoah 
mai   angel    yr   Arglwydd    oedd  efe.     A   Manoah   a   ddy-   17 
wedodd  wrth  angel  yr  Arglwydd,   Beth  yw  dy  enw,   fel 
y'th  anrhydeddom  di  pan  ddelo  dy  eiriau  iben?     Ac  angel   18 
yr  Arglwydd  a  ddywedodd  wrtho,   Paham  yr  ymofyni  am 
fy  enw,  gan  éifod  yn  rhyfeddol  ?    Felly  Manoah  a  gymerth   19 
fỳn  gafr,  a  bwyd-offrwm,  ac  a'/  hoffrymodd  ar  y  graig  i'r 
Arglwydd.     A'r  angel  a  wnaeth  yn  rhyfedd  :    a  Manoah 
a'i  wraig  oedd  yn  edrych.     Canys,  pan  ddyrchafodd  y  fflam  20 
oddiar  yr  allor  tua'r  nefoedd,  yna  angel  yr  Arglwydd  a 
ddyrchafodd  yn  fflam  yr  allor  :    a  Manoah  a'i  wraig  oedd 
yn  edrych  ar  hyny^  ac  a  syrthiasant  i  lawr  ar  eu  hwynebau. 
(Ond    ni    chwanegodd    angel    yr    Arglwydd    ymddangos  21 
mwyach  i  Manoah,  nac  i'w  wraig.)    Yna  y  gwybu  Manoah 
mai  angel  yr  Arglwydd  oedd  efe.    A  Manoah  a  ddywedodd  22 
wrth  ei  wraig,  Gan  farw  y  byddwn  feirw  ;  canys  gwelsom 
Dduw.      Ond  ei  wraig  a  ddywedodd  wrtho  ef,  Pe  mynasai   ^'i^ 

yn  awyddus  am  eî  barotoi  ar  gyfer  ei  waith.  Yr  oedd  cenadwri 
gyntaf  yr  angel  wedi  ateb  y  ddau  gwestiwn.  (1)  Dull  ei  ddygiad  i 
fyny  ydoedd  fel  Nazaread ;  (2)  a'i  waith  fyddai  dechreu  gwaredu 
Israel  o  law  y  Philistiaid.  Ond  bwysiced  ydoedd  y  genadwri,  ac  i 
ochel  pob  camgymeriad,  chwenychai  Manoah  gael  ei  ail  hysbysu.  Cym- 
harer  1  Sam.  xvii.  26,  27.  Yn  adn.  13,  14,  ail  edrydd  yr  angel  y 
cyfarwyddiadau  a  roddasai  o'r  blaen,  adn.  4,  gyda'r  ychwanegiad  nad 
ydoedd  i  fwyta  dim  a  ddeuai  oddiwrth  y  winwydden,  yn  ol  Num.  vi.  3. 
Ymoeheied  hi. — Yn  llythyrenol,  bydded  iddi  gael  ei  chadw  ;  íîurf 
oddefol  ydyw  hon,  i'r  un  ferf  ag  a  gyfieithir  yn  yr  adnod  nesaf  yn 
*'  cadwed."  O'r  wlnwydden.— Mae  y  gair  gwinwyddenyn  golygu 
gwinwydden  y  gwin,  mewn  cyferbyniad  i'r  winwydden  wyllt  (2  Bieii.  ìv. 
39),  a  phrenau  ereill  elent,  mewn  modd  cyffredinol,  o  dan  yr  enw  hwnw. 

IS— 23.  Ni  fwytawn  o'th  fara  di.— Gwrthyd  y  genad 
ddwyfol  groesaw  Manoah,  nid,  fel  y  tybia  rhai,  oherwydd  ei  fod  yn 
gwrthod  addoliad  dwyfol ;  eithr  oblegid  nad  oedd  Manoah  eto  yn  deall 
pwy  ydoedd,  ac  am  barotoi  gwledd  iddo  fel  pe  na  buasai  ond  prophv.  yd 
neu  genad  ddynol  y n  unig .  Y"  mae  geiriau  yr  angel  yn  dra  thebyg  i  eiríau 
ein  Harglwydd  yn  Math.  xix.  17.  Beth  yw^  dy  enw. — Yn  llythyr- 
enol,  Pwy  yw  dy  enw  ?  Mae  y  gair  "  pwy  "  yn  golygu  y  person,  a'r  gair 
•*  enw  "  ei  gymeriad.     Hwyrach  fod  y  gair  yn  fwriadol  amwys,  am  lod 


Il6  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XIII. 

yr  Arglwydd  ein  Uadd  ni,  ni  dderbyniasai  efe  boeth- 
offrwm  a  bwyd-offrwm  o'n  llaw  ni,  ac  ni  ddang-osasai  efe  i 
ni  yr  holl  hethau  hyn,  ac  ni  pharasai  efe  i  ni  y  pryd  hyn 
^ìyw^á  y  fath  hethau. 
24  A'r  wraig  a  ymddCig-  fab,  ac  a  alwodd  ei  enw  ef  Samson. 
A'r  bachg-en  a  gynyddodd  ;  a'r  Arglwydd  a'i  bendithiodd 


Manoah  yn  dyfod  i  ddechreu  tybied  y  gallai  ci  fod  yn  genad  ddwyfol. 
Golj'ga  y  gair  am^hydeddu,  yn  ei  berthynas  â  d^'nion,  rhoddion,  anrheyion 
(Num.  xxii.  17),  fel  a  roddir  i  weledyddion  (1  Sam.  ix.  7,  8  ;  2  Bren,  v.  5, 
15) ;  ond  ya  ei  berthynas  â  Duw,  y  mae  i'w  ddeall  am  anrhydeddu  drwy 
gyjiwyno  ^aberth  (Es.  xliii.  23).  Gan  ei  fod  yn  rhyfeddol.— 
Dynoda  y  gair,  nid  enw  priodol  yr  angel,  eithr  cymeriad  ei  enw  ;  ond  gan 
fod  5'r  enw  drachefn  yn  dynodi  ei  natur,  y  mae  yr  euw,  gan  hyny,  yn 
gosod  allau  nodweddau  ei  natur.  Cymharer  Es.  ix.  6  âg  Exod.  xvii.  ; 
xxxiv.  10;  Jos.  iii.  5;  Salm  cxviii.  23.  A  bwyd-offrwm. — Sef 
bwyd-oíFrwm  perthynol  i  boeth-offrwm,  yn  ol  Num.  xv.  4.  A  wnaeth 
yn  rhyfedd. — Gwneyd  y  wyrth,  sef  peri  i  íilam  ddyrchafu,  adn.  20,  a 
difa  yr  aberth,  iÊel  gyda  Gedeon  (pen.  vi.  21).  Ar  yr  allor. — Y  graig 
ag  oedd,  erbyn  hyn,  yn  allor,  gan  i'r  Angel-Jehofah,  yn  ei  waith  ynderbyn 
yr  aberth  oddiarni,  ei  sancteiddio  i  fod  felly.  A  syrthiasant  i 
la  WP. — Mewn  gorchwyledd  addolgar.  Gwel  Lef.  ix.  24  ;  Num.  xiv,  5  ; 
Jo.s.  V.  14;  1  Cron.  x^i.  16;  Dan.  x.  9,  &c.  Byddwn  feirw. — 
Gwel  nodiad,  pen.  vi.  22.  Gw^elsom  Ddiiw.  —  Y  mae  y  casgliad  y 
daeth  Manoah  a'i  wraig  iddo  yn  un  tra  neillduol,  sef  iddynt  yn  ymddangos- 
iad  yr  angel  weled  Duw,  ac  yn  un  nas  gellir  ei  esbonio  ond  ar  y  syniad  fod 
yr  ymddangosiadau  hyn  yn  rhag-gysgodi  yr  ymgnawdoliad.  Cymhareryn 
fanwl  Math.  xviii.  10;  loan  i.  18;  xiv.  9;  Act.  xii.  15;  Col.  i.  15;  Heb, 
i,  3,  Mae  y  pwyntiau  o  gyjfelyhrwydd  rhwng  yr  ymddangosiad  hwn  a'r 
ymidangosiad  i  Gedeon  (pen.  vi.  11 — 24)  yn  dra  tharawiadol.  (1)  Yr 
atnheuaeth  o  berthynas  i  radd  y  genad  (adn.  16,  21);  (2)  y  petrusder, 
mewn  canlyniad,  pa  un  ai  gwledd  ai  aberth  fyddai  fwyaf  cymwys  ;  (3)  y 
darganfyddiad  o  urddas  y  gcnad  yn  nhân  yr  aberth  ;  (4)  a'u  harswyd 
oherwydd  iddynt  weled  Duw.  Y  mae  y  yivahaniaeth  rhwng  y  dull  y  rhag- 
fynegwyd  genedigaeth  Isaac  a'r  dull  y  rhagfynegir  genedigaeth  Samson 
yma,  yn  dra  awgrymiadol.  Yr  oedd  Abraham  yu  gyfaiU  Duw,  ac  aeth  yr 
angel  i  mewn  ato  gan  dderbyn  ei  groesaw,  ac  3'mddiddan  âg  ef  fel  gŵr 
gyda'i  gyfaiU  ;  ond  yma  y  mae  ymddangosiad  yr  Arglwydd,  er  yn  rasol, 
eto  fel  yr  un  ar  Sinai,  wedi  ei  amgylchynu  â  therfyn,  fel  nad  ellid  myned 
drosto.  Ond  ei  wraig  a  ddywedodd. — Decmglodd  y  wraig 
yn  gywir  ddyljcn  ymwcliadau  grasol  Duw,  â  hwynt  a  thrwy  hyny 
symudwyd  cu  hofnau,  Yr  oedd  Duw  wedi  gwneyd  gwyrth  ddeublyg 
iddynt,  scí'  derbyn  eu  haljcrth,  a  mynegi  iddynt  y  pclhau  hyn,  Y  pryd 
hyn,— Cyfciriad  fel  yr  ymddcngys,  at  y  cyfnod  a'r  oes  yr  ooddynt  yn 
byw  ynddi,  ac  nid  at  eu  hoedran  personol  eu  hunain. 

24,  25,  Ac  a  alwodd  ei  enw  ef  Samson, — Cyflawnwyd 
yr  addewid  yn  ngencdigaeth  Samaon.  liodola  ci-yn  ann-ywiacth  barn  o 
berthynas  i  ystyr  yr  cnw  Samson,  Tybia  rhai  ei  fod  yn  tarddu  o  Shenicsh 
— yr  haul ;  felly  cyfìeithant  ef  arwr  yr  haul,  ncu  henlog.     EreiU  a  dybiant 


Pen.  XIV. J  SAMSON  yn  ymofyn  gwraig.  117 

ef.  Ac  yspryd  yr  Arglwydd  a  ddechreuodd  ar  amseroedd  25 
ei  gynhyrfu  ef  yn  ngwersyll  Dan,  rhwng  Sorah  ac  Estaol. 

ei  fodyn  tarddu  o  air  sydd  yn  golygu  cryf^  gan  ei  ddeall  fel  yn  dynodi  un 
yn  gìreithredu  yn  rymus,  yna  un  yn  difrodi.  Ei  gynlnyrfu  ef. — Yn 
llyth^-renol,  ei  yru  ef.  Golj'ga  weithrediad  sydyn  a  grymv,s,  Am  yr  ym- 
adrodd  "  yspryd  yrArglwydd,"  gwêlnodiad,  pen.  iii.  12.  Tn  ngwer- 
syll  Dan. — Gellir  ei  ddarllen,  Mahaneh  Dan  ;  enw  priodol  ar  le  neill- 
duol.  Yn  ol  pen.  xviii.  11,  12,  dyma  wersyllfan  gyntaf  y  Daniaid  yn  eu 
h^-mfudiad  i'r  gogledd,  ac  yr  ydoedd  " y  tu  oli  Ciriath-Jearim,''  Dywedir 
yma  ei  fod  "  rliwng  Sorah  ac  Estaol."  Tybir  yn  lled  gyffredinolmai  Eshûà 
ydyw  Estaol,  lle  tua  dwy  filldir  i'r  dwyrain  o  Sorah  (gwêl  adn.  3) ;  ac  fel 
Sorah,  eistedd  yn  bentref  clai  bychan  ar  lethr  gogleddol  dyffryn  Sorek 
f  Wady  SurarJ ,  a  Bethsemesh  a  Timnath  yr  ochr  ddeheuol  i'r  dyffryn. 
Rhwng  y  ddau  le— Sorah  ac  Estaol — yr  oedd  "  gwersyll  Dan."  Gellid 
meddwl  ei  fod  jm  lle  cadarn,  caerog,  efallai,  lle  yr  amddiffynai  milwyr 
Dan  eu  hunain  rhag  ymosodiadau  parhaus  y  Philistiaid ;  ac  yma,  yn 
nghanol  hên  ryfelwyr  y  llwyth,  y  dygwyd  Samson  i  fyny,  ac  y  dechreuodd 
deimlo  cynhyríìadau  yspryd  yr  Arglwydd;  ac  yma,  yn  ydiwedd,  ydygwyd 
ef  i'w  gladdu  yn  meddrod  Manoah  ei  dad  (pen.  xvi.  31).  Cymerai  y  cyn- 
hyríìadau  hyn,  o  bosibl,  y  ff'urf  o  eiddigedd  Uosgedig  oherwydd  darostyng- 
iad  ei  frodyr,  a  chynlluniau  er  eu  gwaredu.     Cymharer  Act.  vii.  23 — 25. 


A 


PENOD    XIV. 

SAMSON  a  aeth  i   waered   i   Timnath  ;    ac   a  ganfu     i 
wraig"  yn  Timnath,  o  ferched  y  Philistiaid.      Ac  efe  a     2 


(b)  Samson  yn  Dechreu  ar  ei   Waith  (pen.  xiv.  1 — 20). 

Pen.  xiv. — 1 — 4. — Samson  yn  deisyfu  gwraig  0  ferched  y  Philistiaid. 
5 — 9. — Yn  lladd  lleiu  ar  y  ffordd,  ac  yn  cael  mêl  yn  ei  ysgerhwd. 
10 — 14. — Ei  lüledd  briodas  a'i  ddameg.  15 — 18. — Ei  luraig  yn 
datguddio  ei  ddameg.  19,  20. — Yntau  yn  lladd  deng  lur  ar 
hugain  o'r  Fhilistiaid,  ac  felly  yn  talu  ei  ddyled. 

1,  ^.  Aeth  i  waered  i  Timnath.  — Mae  dau  le  yn  dwyn  j^r 
enw — (1)  Timnath  (TihnaJ,  rhyw  wyth  neu  naw  milldir  i'r  de-orllewin  o 
Bethlehem,  ac  yn  rhandir  Judah  (Jos.  xv.  10,  57).  (2)  Timnath  (  TihnehJ , 
Ue  tua  phedair  milldir  i'r  de-crllewin  o  Sorah  (pen.  xiii.  2),  a  thua  dwy 
filldir  i'r  gorllewin  i  Bethsemes.  At  yr  olaf,  yn  ddiamheu,  y  cyfeirir  5' ma. 
Yn  gyffelyb  i  Sorah  ac  Estäol,  fe'i  rhoddwyd  ar  y  cyntaf  i  Iwyth  Judah, 
ond  fe'i  trosglwyddwyd,  ar  ol  hyny,  i  Iwyth  Dan  (Jos,  xv.  10;  xix.  43); 
ond  y  tebyg  ydyw  na  chymerwyd  hi  erioed  oddiar  y  Philistiaid.  Yma  yr 
oedd  Judah  mab  Jacob  yn  cneitìo  ei  ddefaid  (Gen.  xxxviii.  12,  13,  14)  ;  a'r 
fath  ydyw  yr  argraph  o  wirionedd  a  geir  ar  wyneb  hanesion  y  Beibl,  fel  y 
dywedir  yno  am  Judah  ei  fod  yn  myned  "i  fyny,"  tra  y  dywedir  yma  am 


Il8  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XIV. 

ddaeth  i  fyny,   ac  a  fynegodd  i'w  dad   ac   i'w  fam,  ac  a 
ddywedodd,   Mi  a  welais   wraig  yn  Timnath  o  ferched  y 

3  Philistiaid  :  cymerwch  yn  awr  hono  yn  wraig  i  mi.  Yna 
y  dywedodd  ei  dad  a'i  fam  wrtho,  Onid  oes  yn  mysg 
merched  dy  frodyr,  nac  yn  mysg  fy  hoU  bobl,  wraig,  pan 
ydwyt  ti  yn  myned  i  g-eisio  g-wraig  o'r  PhiHstiaid  díen- 
waededig  ?     A  dywedodd  Samson  wrth  ei  dad,   Cymer  hi 

4  i  mi  ;  canys  y  mae  hi  wrth  fy  modd  i.  Ond  ni  wyddai  ei 
dad  ef  na'i  fam  mai  oddiwrth  yr  Arglwydd  yr  oedd  hyn, 

SamsDn  ei  fod  yn  myned  "  i  waered."  Y  rheswm,  wrth  gwrs,  ydyw  fod  y 
dlau  yn  cychwj'n  o  safleoedd  gwahanol.  I  ddangos  priodoldeb  y  dywediad 
"a  ddaeth  i  waered  "  yn  haoes  Samson,  nid  rhaid  ond  dyweyd  fod  Sorah 
tua  1500  o  droedfeddi  uwchlaw  y  môr  ;  tra  nad  oedd  Timnathond  tua750. 
Yr  oedd  raid  iddo  ddisgyn  i  lawr  drwy  ddyfFryn  Sorec,  ac  yna  esgyn 
ychydig  i'r  ochr  gyferbyniol  iddo.  Mae  yr  ŷd  i'w  weled  eto  yn  ymdòni  ar 
waelod  y  dyíFryn,  a'r  olewydd-lanoedd  a'r  gwinllanoedd  yn  gwisgo  ei 
ystlysau  ;  ac,  efallai,  mai  pan  yn  dawnsio  yn  agos  i  un  o'r  gwinllanoedd 
hyn,  fel  y  gwelwyd  morwynion  Siloh  gan  y  Benjaminiaid  (pen.  xxi.  21), 
y  gwelodd  Samson  gyntaf  ei  wraig,  a  Dalilah  ar  ol  hyny.  O  ferched 
y  Philistiaid. — Gwir  nad  ydoedd  y  Philistiaid  wedi  eu  nodi  yn  mysg 
y  cenedloedd  hyny  y  gwaherddid  i  Israel  wneyd  cyfathrach  â  hwynt  (Ex. 
xxxiv.  11 — 16;  Deut.  vii.  1 — 4),  ac  na  roddasid  gwaharddiad  anunion- 
gyrchol,  ychwaith,  fel  gyda'r  Ammoniaid  a'r  Moabiaid  (Deut.  xxiii.  3); 
eto,  prin  y  l)uasai  unrhyw  Israeliad  cydwybodol,  yn  neiUduoI  ac  yntau  yn 
Nazaread  i  Dduw,  yn  gwneuthur  y  fath  ddewisiad,  oherwydd  fod  y 
Philistiaid,  i  bob  pwrpas  ac  amcan,  wedi  dyfod,  erbyn  hyn,  yn  elynion 
marwol  i  Israel,  ac  felly  i  gael  eu  hystyried  yn  hollol  ar  yr  un  tir  a'r 
Canaaneaid.  Y  mae  yr  holl  hanes  yn  cario  ar  ei  w^'^neb  wersi  cryfion  o 
gonderaniad  ar  briodasau  anachaidd  o'r  fath,  ac  nid  ydyw  y  daioni 
rhagluniaethol  a  ddeilliodd  i  Israel  yn  penderfynu  dim  am  natur  ymddygiad 
Samson. 

3,  4.  Merched  dy  frodyr.— Rhai  o  fewn  ei  dylwyth,  neu  ei 
Iwyth  ei  liun.  Philistiaid  dienwaededig. — Defnyddir  ef  yma 
fel  ymadrodfl  o  ddiraddiad.  Gwêl  1  Sam.  xiv.  6;  xvii.  26;  xxxi.  4. 
Cymharer  hefyd  Act.  xi.  3.  Cymer  hi  i  mi. — Lleferir  fel  hyn  yma 
ac  yn  adi).  2,  oherwydd  yn  y  Dwyrain,  yr  arfer  ydyw  i  rieni  y  priodiab  i 
gario  y  drafodaeth  yn  mlaen,  a  thalu  y  gynysgaeth  angenrheidiol  (Gen. 
xxxiv.  12)  yn  nghyda  rhoddion  i  gyfeillion.  (iwêl  Ex.  xxii.  16,  17.  Am 
hyny  llefcrir  yn  fynych  am  dadau  yn  cymeryd  gwragedd  i'w  meibion  (Ex. 
xxxiv.  lí);  Neh.  x.  30).  Wrth  fy  modd  i. — Yn  llythyrenol,  yn 
unia-wn  yn  fy  ngolwg.  Y  mae  dilyn  ei  lygaid  mewn  dewisiad  o'r  fath  yn 
anlicilwjig  o  N.".zaread  ;  ac  nid  ydyw  iin  iunser  yn  dil)eiui  yn  dda.  Oddi- 
wrth  yr'  Arglwydd. — Nid  ydym  i  (hleall  ei  fod  o(hliwrth  yr  Ar- 
glw\dd,  yn  yi' ystyr  fod  Duw  yn  cwbl  gymeradwyo  y  dewisiad  ;  eithr  yn 
yr  ystyr  ail-raddol  hono,  pan  y  dywedir  fod  Duw,  er  cyrliatídd  amcanion  ei 
lyw  )diactli  foesol,  yn  ilioddi  cyfeiriad  i  ddyn  i  gwrs  pííuodol,  nad  ydyw 
3i)ddo  ei  iiunan  yn  uniawn  ;  ond  cwrs  ag  y  buasai  ei  dueddfryd  drygionus, 


Pen.  XIV.  I     SAMSON  :  ei  briodas  a'i  ddychymyg.  119 

mai  ceisio  achos  yr  oedd  efe  yn  erbyn  y  Philistiaid  :  canys 
y  Philistiaid    oedd   y   pryd    hwnw  yn   argflwyddìaethu   ar 
Israel.     Yna  Samson  a  aeth  i  waered,   a'i  dad  a'i  fam,  i     5 
Timnath  ;  ac  a  ddaethant  hyd  winllanoedd  Timnath  :  ac 
wele  g-enaw  llew  yn  rhuo  yn  ei  gyfarfod  ef.     Ac  yspryd  yr     6 
Arglwydd  a  ddaeth  yn  rymus  arno  ef ;   ac  efe  a  holltodd 
V  lleiü  fel  yr  hoUtid   mỳn,   ac   nid  oedd  dim  yn  ei  law  ef : 
ond  ni  fynegodd  efe  i'w  dad  nac  i'w  fam  yr  hyn  a  wnelsai. 
Ac  efe  a  aeth  i  waered,  ac  a  ymddiddanodd  â'r  wraig  ;  ac     7 
yr  oedd  hi  wrth  fodd  Samson. 

pe  yn  cael  ei  gadael  iddi  ei  hunan,  yn  cymeryd  cyfeiriad  cyfartal  gyfeil- 
iornus.  Dirgelwch  mawr  ydyw  y  modd  y  mae  Duw  sanctaidd  a  phur  yn 
oario  yn  mlaen  ei  amcanion  drwy  g^^nlluniau  a  gweithredoedd  drygiomis 
piant  dynion  ;  ond  y  mae  y  Beibl  yn  llawn  o'r  gwirionedd  hwn.  Gwêl 
Jus.  xi.  20  ;  1  Bren.  xii.  15  ;  2  Bren.  vi.  33 ;  2  Cron.  x.  15  ;  xxii.  7  ;  xxv. 
20.  Mai  eeisio  achos. — Yn  hytrach,  darllener,  canys  yr  ydoedd 
efe  yn  ceisio  achlysur.  Ni  cheir  y  gair  a  gyfìeithir  ' '  achos  "  yma  yn  un 
man  arall  yn  y  Beibl  ;  ond  ceir  gair  yn  tarddu  o'r  un  gwreiddyn  yn  2  Bren. 
V.  7,  ac  yno  hefyd  cyfieithir  ef  yn  "achos."  Gellir  deall  y  frawddeg  hon 
— ( 1 )  am  Dduw  ;  ei  f od  yn  ceisio  achlysur,  sef  g wneuthur  camymddygiad 
gwraig  Samson,  yr  hwn  a  ragwelid  ganddo  ef,  yn  achlysur  dinystr  y 
i:*hilistiaid.  (2)  Am  Samson,  ei  fod  yn  ceisio  pigo  cweryl  â'r  Pliilistiaid. 
Prin  y  cydwedda  y  golygiad  cyntaf  â  chymeriad  Duw,  a  phrin  hefyd  y 
cydwedda  yr  ail  á  cliymeriad  Samson.  Pe  felly,  byddai  raid  deall  priodas 
iSamson  heb  fod  yn  amgen  na  ffug.  Er  yr  anhawsder  yr  j'dym  braidd  yn 
gogwyddo  3^  ffafr  y  golygiad  diweddaf,  gan  dybied  y  gallai  yr  ymadrodd 
"  ceisio  achlysur "  fod  yn  ddesgrifiad  cyffredinol,  nid  yn  gymaint  o'i 
amcanion  priodasol,  ag  o'i  hoU  hanes,  paham  y  troes  y  pryd  hwn  ei  wyneb 
i  lawr  tua  gwlad  y  Philistiaid  o  gwbl.  Mae  gormod  o  duedd  mewn  rhai 
beirniaid  ysgrythyrol,  hwyrach,  i  osod  Samson  allan  fel  rhyw  gawr 
cellweirus,  yn  llawn  o  fath  o  ddireidi  dinystriol,  ac  yn  cyflawni  rhai  o'i 
weithredoedd  mwyaf  dialeddol,  gan  chwerthin  yn  mhrofedigaethau  ei 
elynion.  Nid  ydyw  yr  hanes,  o'i  ddeongli  3'n  syml,  yn  ei  bortreiadu  felly  ; 
y  mae  yna  elfen  o  ddifrifwch  yn  rhedeg  drwy  ei  holl  hanes,  Gwir  ei  fod  yn 
engraipht  dda  o  genedl  Israel,  wedi  ei  neillduo  gan  Dduw  o'r  dechreuad, 
tel  cenedl,  ac  wedi  ei  gwisgo,  fel  y  dywed  Balaam  (Num.  xxiii.  21 — 24)  â 
nerth  arbenig  o'r  Nefoedd,  ac  felly  yn  gallu  gwneuthur  gorchestion  anhygoel 
(Deut.  xxxii.  30,  42) ;  eto  yn  fynych  yn  cyfiawni  y  fath  ynfydrwydd,  ag 
a'u  gwnelent  yn  wawd  a  chwerthiniad  y  cenedloedd  cylchynol.  Felly,  y 
mae  mwy  o  wendidau  ac  o  wyrthiau,  mwy  o  orchestion  ac  o  ddiffygion,  yn 
hanes  Samson  nag  odid  yr  un  o'r  Barnwyr.  Y  Phtílistiaid.  oedd  y 
pryd  hyny. — Dengys  yr  ymadrodd  hwn  i'r  hanes  gael  ei  ysgrifenu  ar 
ol  i  Israel  fwrw  ymaith  oddiarnynt  iau  y  Philistiaid  ;  felly,  y  mae  yn  taflu 
adeg  ysgrifeniad  Llyfr  y  Barnwyr  yn  mlaen  i  ddyddiau  y  frenhiniaeth, 
efalîai  mor  bell  a  dyddiau  Dafydd. 

3 — 7.     A'i  dad  a'i  fam. — Myned  i  waered  i'w  dyweddîo  iddo  ; 
nid  i'w  briodi  y  waith  hon  ;  a  thebyg,  wrth  gymharu  adn.  5  a'r  10,  nad  aeth 


I20  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Peil.    XIV. 

8  Ac  ar  ol  ychydig-  ddyddiau  efe  a  ddychwelodd  i'w 
chymeryd  hi  ;    ac  a  drodd  i  edrych  ysg-erbwd  y  llew;   ac 

9  wele  haid  o  wenyn  a  mêl  yn  nghorph  y  llew.  Ac  efe  a'i 
cymerth  yn  ei  law,  ac  a  gerddodd  dan  fwyta  ;  ac  a  ddaeth 
at  ei  dad  a'i  fam,  ac  a  roddodd  iddynt  ;  a  hwy  a  fwytasant : 
ond  ni  fynegodd  iddynt  hwy  mai  o  gorph  y  llew  y  cymer- 
asai  efe  y  mêl. 

ei  fam  i'r  briodas  o  gwbl.  Cena^A^  llew. — Golyga  y  gair,  yn  ol  yr 
Hebraeg,  lew  ieuanc  bron  jm  nghyflawnder  ei  faintioli.  Yr  oedd  bylchau 
mynydd-dir  Judah  yn  llawn  o  f  wystfìlod  ysglyfaethus.  Yn  yr  iaith  Hebraeg 
ceir  pedwar  gair  i  ddynodi  y  llew,  a  pharhaodd  y  llew  i  fod  yn  un  o 
fwystfìlod  y  wlad  hyd  ddyddiau  y  Croesgadwyr  (Grusaders).  Gehvir  un 
o  l)entretì  Judah  "Lebäoth." — y  llewesau  (Jos.  xv.  32;  xix.  6).  Mae  yn 
deilwng  o  sylw  fod  y  rhan  amlaf  o'r  amgylchiadau  gyda  Uewod,  agrybwyllir 
yn  yr  ^sgrythyr,  wedi  cymeryd  lle  yn,  neu  yn  agos  i  fynydd-dir  Judah. 
Yma  y  Uaddodd  Dafydd  lew  ac  arth  (1  Sam.  xvii.  84,  35),  ac  y  lladdwyd  y 
piophwyd  o  Judah  gan  lew  ar  y  íîbrdd  (1  Bren.  viii.  24).  Priodol  iawn, 
gan  hyny,  ydoedd  gahv  Judah  yn  "  llew  "  (Gen.  xHx.  9),  a'r  Hwn  a  ddis- 
gynodd  'ohono  yn  '-Llew  o  Iwyth  Judah."  A  ddaeth  yn  rymus 
arno  el'. — D^'ma  y  ferf  a  ddefnyddir  fynychaf  i  osod  allan  ddylanwadau 
yspryd  yr  Arghvydd  ;  ond  gadewir  allan  yn  fynych  y  gair  "grymus." 
Cymharer  adn.  19,  pen.  xv.  14.  Hwn  yw  y  gair  a  ddefnyddir  yn  hanes 
yspryd  yr  Arglwydd  gyda  Saul  (1  Sam.  x.  6,  10;  xi.  6;  xvi.  13).  Ystyr 
lythyrenol  y  gair  ydyw  tori  dricodd,  ac  awgryma  fod  yv  yspryd  yn  cymeryd 
meddiant  sydyn  o'r  dyn.  Fel  yr  holltid  myn.-  Dengys  hyn  yr 
hawsder  gyda  pha  un  y  cyüawnodd  efe  yr  orchest,  a  hyny  heb  arf  yn  ei  law. 
Lladdodd  Dafydd  a  Benaiah,  un  o'i  gedyrn,  bob  un  lew  (1  Sam.  xvii.  34, 
3.) ;  2  Sam.  xxiii.  20),  a  cheir  hanes  rhai  o'r  Arabiaid  prescnol  yn  Uadd 
ambell  i  fwystfìl  ysglyfacthua,  weithiau,  gyda  líbn  ;  ond  yma,  fe  hiddodd 
Samson  y  bwystfil  yn  hawdd,  a  hyny  gyda  dwylaw  moeliou.  Efallai  na 
chaniateid  i'r  Israeliaid  gario  arfau  y  pryd  hwn  gan  y  Philistiaid  (1  Sam. 
xiii.  19—22).  A  ymddiddanodd  a'r  wpaig.  —  Bellach,  yr 
ydoedd  hi  wedi  ei  dyweddio  yn  ífurfiol  iddo,  y  gynysgaeth  a'r  anrhcgion 
wodi  eu  rhoddi,  ac  felly  a  rhydcHd  iddo  i  ynuhliddan  â  hi.  Hyíl  oni 
chymerai  hyny  le,  cedwid  y  terfynau  rhwng  ieuenctyd,  o'r  ddau  ryw,  yn 
dra  chyfyng  yn  y  Dwyrain. 

8,  9.  Ar  ol  ychydig  ddyddiau. — Yspaid  yr  amser  rhwng 
aíleg  y  dy weddio  ac  adeg  y  briodas — yspaid  yn  amry wio  o  ych ydig  ddyddiau 
i  fyny  i  llwychlyn.  Ysgerbwd  y  llew. — Nid  yr  un  gair  ydyw  hwn 
a'r  gair  a  gcir  yn  niwedd  yr  atlnod  hon,  ac  yn  adn.  9  ;  ac  y  niae  y  cy fieithwyr 
Cymrcig,  gyda'u  craíFder  ai'fer'ol,  wcdi  cyfieithu  hwn  yn  "  ysgcrbwd,"  a'r 
llall  yn  "gorph  ; "  tra  nad  oes  gan  y  cyfieithwyr  Seisnig  ond  3  r  un  gair  am 
y  naill  a'r  llall.  Ystyr  lythyrenol  y  gair  "ysgcrhM'd"  ydyw,  peth 
adftüiedùj,  wcdi  nyrthio  i'r  llawr.  Cyfeiria,  nid  at  gelain  ddrcwcdig,  lawn 
o  gnawd  l)racneílig  ;  ond  y  fatli  ydyw  y  gwrcs  yn  y  wlad  hono,  fel  y  lleibia 
gwres  yr  liaul  yr  holl  wlybwr,  yn  nghorlí  pol)  creadur,  cyn  pcMi  y  pedair 
awr  ar  liugain  ar  ol  ei  farw,  nos  gadael  y  gclain  yn  "  ysgerbwd,'  heb  na 
malldod  nac  arogl  arno.     Hefyd,  ceir  gwciiyii  a  mêl  yn  hcigio  y  wlad  i  gyd 


Pen.  Xl\^]     SAMSON  :  ei  briodas  a'i  ddychymyg.  121 

Felly  ei  dad  ef  a  aeth  i  waered  at  y  wraig  ;  a  Samson  a   10 
wnaeth  yno  wledd  :    canys  felly  y  gwnai  y  gwŷr  ieuainc. 
A  phan  welsant  hwv  ef,  yna  y  cymerasant  ddeg  ar  hugain    1 1 
o  gyfeilHon  i  fod  gydag"  ef. 

A    Samson    a    ddywedodd    wrthynt,     Rhoddaf   i    chwi   12 
ddychymyg  yn  awr  :  os  gan  fynegi  y  mynegwch  ef  i  mi  o 
fewn  saith  niwrnod  y  wledd,  ac  a'/ cewch  ;  yna  y  rhoddaf 
i  chwi  ddeg  ar  hugain  o  len-Uieiniau,  a  deg  pâr  ar  hugain 
o  ddillad  :     Ond   os  chwi   ni  fedrwch  ei  fynegi  i  mi,  yna   13 
chwi    a    roddwch    i    mi   ddeg   ar   hugain    o    lèn-Uieiniau, 
a     deg     pâr    ar     hugain     o     wisgoedd.        Hwythau      a 
ddywedasant     wrtho,     Traetha     dy     ddychymyg,     fel     y 
clywom  ef.      Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Allan  o'r  bwyt-   14 
awr  y  daeth  bwyd,  ac  o'r  cryf  y  daeth  allan  felysdra.     Ac 

(1  Sam.  xiv.  .30) ;  a  mynegir  am  danynt  yn  crwybro  mewn  hên  geu-brenau 
ac  agenau  creigiau,  a  naturiol  ydoedd  iddynt  gymeryd  meddiant  o  ysgerbwd 
sych  y  cenaw  llew  ar  fin  y  ffordd.  Ac  efe  a'i  cymerth  yn  ei 
law. — Xid  y  gair  arferol  am  gymeryd  a  gyfieithir  felly  yma  ;  eithr  y  mae  y 
gair  hwn  yn  cj^üeu  yr  ystyr  ddeublyg  o  gymeryd  allan  oV  llew,  a'i  gymeryd 
yn  ei  law.  Naturiol  oedd  i  Samson,  wedi  iddo  gael  ei  hunan  ar  y  llecyn  lle 
y  cawsai  y  fath  waredigaeth  o  safn  y  llew,  ddechreu  meddwl  am  y  wared- 
igaeth  a  throi  i  weled  a  oedd  yr  ysgerbwd  yno.  Gwna  yr  Esgob  Hall  y 
sylw  tarawiadol,  mai  wrth  adgofio  gwaredigaethau  y  Goruchaf — myfyrio 
ar  y  gwaredigaethau  a  gafwyd  o  safn  profedigaeth,  mai  felly  y  ceir  mêl 
allan  ohonynt.  Ond  ni  fynegodd  iddynt.— Dichon  na  buasaiei 
rieni  yn  ei  fwyta,  pe  yn  gwybod  o  ba  le  y  daethai,  oherwydd  ei  fod  yn  aflan 
seremoníol  ;  a  hefyd  gofala  yr  hanesydd  am  hysbj^su  hyn  yma,  ac  yn  adn. 
6,  er  dangos  mai  drwj'  ei  wraig,  a  hi  yn  unig,  y  daeth  cyfrinach  Samson  yn 
wybyddus  i'r  Philistiaid. 

10 — 18.  Ei  dad  ef  a  aeth  i  waered. — Cyfeiria  y  crybM-jdl- 
iad  am  dad  Samson  yn  myned  i  waered  at  ei  fynediad,  yn  unol  â'r  arferiad, 
i  hawlio  y  ferch  yn  wraig  i'w  fab.  Canys  felly  y  gwnai  y 
gwyr  ieuainc. — Yr  oedd  gwledd  yn  rhan  hanfodol  o'r  seremoni 
briodasol  (Gen.  xxix.  22 ;  Esth.  ii.  18  ;  Math.  xxii.  2 — 4  ;  xxv.  10  ;  Luc 
xiv.  8  ;  Dat.  xix.  7,  9) ;  ond  tybir  mai  arfer  y  Philistiaid,  ac  nid  yr  Israeliaid 
oedd  i'r  priod-fab  roddi  y  wledd.  A  phan  welsant  hwy  ef. — 
Rhieni  a  chj'feiUion  y  briod-ferch  a  feddylir  yma.  Darllena  y  LXX.,  a 
phan  o/nasant  ef.  Ond  darlleniad  tra  amheus  ydyw.  Nid  ydyw  yn  debyg 
fod  ei  ofn  eto  wedi  disgyn  ar  y  Pliilistiaid,  ac  ni  fuasai  hyny  yn  gyson, 
ychwaith,  â  diwedd  yr  adnod,  heb  ei  aralleirio,  fel  y  gwneir  gan  rai,  i  fod 
yn  ei  v:ylio  ef.  Cyfeill  ion. — Yn  Math.  xi.  15,  gelwir  hwynt  "  yn  blant 
yr  ystafell  briodas."  Gan  na  ddaethai  Samson  a  neb  gydag  ef,  rhaid  oedd 
dewis  rhai  o'r  Philistiaid.  Rhoddaf  i  chwi  ddychymyg.^ — Yr 
oedd  dychymygion  fel  hyn  yn  un  o  brif  ddifyrion  y  gwleddoedd  meithion 
hyn.  Cyfieithir  y  gair  yn  "gwestiynau  caled,"  yn  1  Bren.  x.  1,  ac  yu 
*'  ddychymyg  "  yn  Ezec.  xvii.  2.     Cyfeiria  y  gair  Hebraeg  at  rywbeth  wedi 


122  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XIV. 

15  ni  fedrent  ddirnad  y  dychymyg'  mew7i  tri  diwrnod.  Ac  yn 
y  seithfed  dydd  y  dywedasant  wrth  wraig  Samson,  Huda 
dy  wr,  fel  y  mynego  efe  i  ni  y  dychymygf ;  rhag  i  ni  dy 
losgi  di  a  thŷ  dy  dad  â  thân  :  ai  i'n  tlodi  ni  y'n  gwahodd- 

16  asoch  ?  onid  felly  y  7nae  ?  A  g-wraig  Samson  a  wylodd 
wrtho  ef,  ac  a  ddywedodd,  Yn  ddîau  y  mae  yn  gâs  genyt 
fi,  ac  nid  wyt  yn  fy  ngharu  :  dychymyg  a  roddaist  i  feibion 
fy  mhobl,  ac  nis  mynegaist  i  mi.  A  dywedodd  yntau 
wrthi,  Wele,  nis  mynegais  i'm  tad  nac  i'm  mam :    ac  a'z 

17  mynegwn  i  ti  ?  A  hi  a  wylodd  wrtho  ef  y  saith  niwrnod 
hyny,  tra  yr  oeddid  yn  cynal  y  wledd  :  ac  ar  y  seithfed 
dydd  y  mynegodd  efe  iddi  hi  :  canys  yr  oedd  hi  yn  ei  flino 

18  ef;  a  hi  a  fynegodd  y  dychymyg  i  feibion  ei  phobl.  A 
g-wŷr  y  ddinas  a  ddywedasant  wrtho  ef  y  seithfed  dydd, 
cyn  machludo  yr  haul,  Beth  ^j/í/í/felysach  na  mêl  ?  a  pheth 
gryfach  na  llew  ?  Dywedodd  yntau  wrthynt,  Oni  buasai 
i  chwi  aredig  â'm  hanner  i,  ni  chawsech  allan  fy  nychymyg. 

ei  glymu,  ac  felly  yn  anhawdd  ei  ddatod.  Adroddir  am  rai  brenhinoedd 
Dwyreiniol  wedi  cyngwystlo  dinasoedd  cyfain  ar  gael  allan  atebiad  i 
ddychymyg.  Deg  ar  hugain  o  len-llieiniau. — Yn  hytrach 
crysau.  Math  o  grysau  o  lian  main  drudfawr,  a  wisgid  ar  y  corph  noeth. 
Yn  P3s.  iii.  23,  cytìeithir  yr  un  gair  yn  "  Uian  meinwych."  Deg  par 
ar  hugain  o  ddillad.  — Mae  y  gair  y n  golygu  dillad  drudfa wr  ; 
efallai  wedi  eu  gwneyd  o  wlân,  y  rhai  a  wisgir  gan  y  Dwyreinwyr  yn  ddillad 
uwchaf.  Yn  mhob  un  o'r  Ueoedd  yr  arferir  y  gair  ((j!en.  xlv.  22  ;  2  Bren. 
V.  5,  22,  23)  cyfeiria  at  ddillad  costfawr,  gogyfer  âg  amgylchiadau  neiUduol. 
Allan  o'r  bwytawr. — Y  mae  dychymyg  Samson  yn  engraipht 
odidog  o  ddywediad  cûdd  (riddlej  ;  a  braidd  na  thybiem,  gyda'r  eglurhad 
uchod  ar  gair  "ysgerbwd"  (gwel  nodiad,  adn.  8),  nad  allai  fod  gan  y 
dychym^'g  gyfeiiiad  at  Israel  ar  y  pryd.  Mêl  a  llaeth  oeddynt  arwyddion 
llwyddiant  gwlad  Canaan,  ac  yn  awr  wele  ychydig  Iwyddiant  yn  dyfod  o 
ganol  "adfeilion  "  y  genedl.  Dyru  y  wledd  a'r  ddychymyg  gip-drem  i  ni 
ar  gyílwr  cymdeithasol  a  theithi  meddyHol  yr  oes  hono.  Ac  yn  y 
seithfed  dydd. — Pair  írefn  y  dyddiau  a  nodir  yn  y  i^aragraph  hwn 
licth  dyiyswch.  Vr  anhawsíler  ydyw  fod  yr  hancsydd,  yn  adn.  lä  yn 
cyfeirio  at  seithfed  dydd  y  wledd,  tra  yn  adn.  lü  a  17  y  gcllid  meddwl  ei 
fod  yn  dyfod  yn  ol  at  yr  hyn  a  gymerodd  le  ar  y  pedwerydd  a'r  pummed, 
a'r  chweched  dydd.  I  osgoi  yr  anhawsder,  darllena  y  LXX.,  ar  y 
pedimrydil  dydd,  yr  hyn  sydd  lawer  haws  ei  gysoni,  ond  nad  oes  digon  o 
awdurdod  dros  y  darllcniad.  Dyfaliad  arall  y<ly\v  daillcn  chwe'  diwniod 
\n  niwcdd  adn.  14,  yn  lle  tri  ;  ni  byddai  hyny  ond  gwahaniaeth  o  un 
llytiiyrcn  yn  yr  Hcbraeg.  Ar  y  cyntaf,  gellid  mcddwl  fod  ymdrech  yn  cael 
ei  wncyd  o  ddau  gyfciriad  er  cael  allan  allwcdd  dycliymyg  iSamson — ei 
wraig  o  gywreinrwydd,  a'r  Philistiaid  er  mwyn  y  wobr.  Ar  y  trydydd 
dydd  (adrj.  14)  yniunodd  y  l'hilistiaid  gyila  gwraig  Sanison,  er  coisio  cael 
ailan  drwyddi  hi.     Ond  ar  y  seithfed  dydd  (adn.  l.'í)  daethant  yn  fygythiol 


Pen.  XIV.]    SAMSON  :  ei  ymddial  ar  y  philistiaid.  123 

Ac  yspryd  yr  Arglwydd  a  ddaeth  arno  ef ;    ac  efe  a  19 
aeth  i  waered  i  Ascalon,  ac  a  darawodd  ohonynt  ddeg  ar 
huj^^ain,   ac  a  gymerth  eu   hysbail,   ac  a  roddodd  y  parau 
dillad  i'r  rhai  a  fynegfasant  y  dychymyg  :  a'i  ddigllonedd 

&t\,  gan  dclyweyd,  oni  chafiFai  hi  allan  y  llosgid  hi  a  thŷ  ei  thad  â  thân, 
bj'gythiad  a  gariwyd  allau  ar  ol  hyny  (pen.  xv.  6).  A  fii  a  wylodd. 
..  .  y  saith  niwrnod  hyny. — Dullwedd Hebreig o lefaru  ydyw 
enwi  y  rhif  yn  gyílawn,  pryd  na  byddis  yn  golygu  ond  rhan  yn  unig  ohono. 
Yn  engraipht  o  hyn  gwel  1  Sam.  xvi.  10.  Ond  y  mae  yn  dra  naturiol  i 
feddwl  fod  ei  wraig,  o  r  dechreu,  pe  na  buasai  ond  o  gywreinrwydd  yn  unig, 
yn  crefu  ani  eghirhad  ganddo,  er  nad  ydoedd,  hwyrach,  yn  wylo  yr  lioll 
amser.  Y  mynegodd  efe  iddi. — Dyma  esiampl  o'r  gwendid 
moesol  oedd  yn  cyd-drigo  â'r  nerth  goruwch-naturiol  ydoedd  yn  nodweddu 
Samson.  Beth  sy'  felusach  na  mel  ? — Maent  yn  ateb  mewn 
ffordd  ag  oedd  yn  ceisio  argraífu  ar  feddwl  Samson  mai  cael  allan  y  dir- 
gelwch  ohonynt  eu  hunain  a  wnaethant.  Ond  cenfydd  Samson  yn  fuan  pwy 
oedd  wedi  bradychu  y  gyfrinach,  ac  etyb  hwynt  mewn  ymadrodd  sydd  yn 
cyfranogi  o  natur  dj^chymyg — dywediad  diarhebol — "  Oni  buasai  i  chwi 
aredig  â'm  haner  i,  &c."  Cyfeiria  yr  ymadrodd  at  ddull  yr  amaethwyr  yn 
nytFryn  Philistia,  hyd  y  dydd  hwn,  yn  aredig,  nid  yn  unig  âg  ychain,  eithr 
â  gwartheg,  ac  âg  aneirod  hefyd.  Wedi  diosg  yr  ymadrodd  o  bob  ffugr, 
golyga  fod  Samson  j^n  ystyried  eu  bod  wedi  gwneyd  defnydd  annheg  o'i 
wraig  ef,  a'u  bod  felly,  mewn  gwirionedd,  wedi  fforffedio  eu  gwystl,  a 
hithau  wedi  fforffedio  ei  ffafr. 

19 — 20.  A  aeth  i  waered. — Y  mae  yn  cael  ei  gymhell  gan 
ryw  fath  o  anrhydedd  i  gyflawni  ei  amod  â  hwynt.  Yr  un  yspryd  ag  a'i 
cymhellodd  i  ladd  y  llew  sydd  yn  disgyn  arno  i'w  gymhell  i  hyn. 
Ascalon.  —  Yr  oedd  y  lle hwn  ry w  bedair  milldir  ar  hugain  i'r  de-orllewin 

0  Timnath.  Dichon  fod  Samson  wedi  ei  ddewis  oherwydd  ei  fod  yn  Ue 
nodedig  o  eh'niaethus  i  Israel.  Gorwedd  y  Ue  ar  làn  y  môr,  rhyw  ddeuddeg 
miUdir  i'r  gogledd  o  Gazah.  Yn  ddiweddarach  na  hanesiaeth  y  Beibl,  yn 
amser  Rhyfeloedd  y  Groes,  y  daeth  Ascalon  i  hynodrwydd  mawr.  Nid 
ydyw  y  lle  yn  awr,  yn  ol  rhagfynegiadau  y  prophwydi  (Zeph.  ii.  4  ;  Zech. 
ix.  .î),  ond  pentref  tlawd  o  fythod  clai,  yn  cario  fyth  yr  hên  enw — Ashalân. 
Ac  a  gymherth  eu  hyspail. — Cyfieithir  y  gair  a  ddarllenir  yma 
"yspail"  yn  "  arfau  "  yn  2  Sam.  ii.  21.  Oddiwrth  hyn  gellir  casglu  mai 
arfogion  oedd  y  gwf  r  a  laddesid  ganddo,  a'u  bod,  fe  ddichon,  y  pryd  hwn 
ar  gymeryd  rhyw  ymgyrch  yn  erbyn  Israel.     A'i  ddigllonedd  ef  a 

1  i d  iodd .  — Nis  gellir  edrych  ar  Samson  yn  cyflawni  hyn  o  dan  gynhyrfiad 
o  ymddial  cnawdol,  oblegid  ymddengys  na  ddigllonodd  ei  lid  ef  hyd  nes  yr 
oedd  y  weithred  wedi  ei  chyflawni ;  ac  nid  yn  erbyn  y  Philistiaid  yn  gymaint 
yr  enynodd  ei  lid,  eithr  yn  erbyn  ei  wraig  am  fradychu  ohoni  ei  gyfrinach 
€f.  Felly,  fe  ddychwelodd  i  dŷ  ei  dad  heb  ei  wraig.  I'w  gyfalll. — 
ün  o'r  deg  ar  hugain  cyfeillion  (adn.  11),  yr  hwn,  yn  ol  seremoni  y  briodas, 
a  elwid  yn  "  arweinydd  y  briodas-ferch,"  ac  yn  loan  iii.  29,  a  elwir  yn 
"  gyfaill  y  priod-fab."  Ymddengys  oddiwrth  pen.  xv.  1,  er  diced  ydoedd 
Sanison,  na  fwriadai  dori  y  briodas.  Ond  dengys  yr  hanes  y  syniadau 
lleicion  oedd  gan  y  Philistiaid  ar  briodas  ;  ac  addysg  amlycaf  yr  hanes  ydyw 
•condemniad   ar    Nazaread   yr    Arglwydd   am   ymgysylltu   â   hwynt.      Ni 


124  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XV. 

20  ef  a  lidiodd,  ac  efe  a  aeth  i  fyny  i  dŷ  ei  dad.  A  rhoddwyd 
gwraig"  Samson  i'w  g-yfaill  ef  ei  hun,  yr  hwn  a  gymerasai 
efe  yn  gyfaill. 

ddeilliodd  dim  cysur  personol  i  Samson  oV  undeb,  a  gwaith  Duw  yn  unig 
ydoedd  tynu  daioni  cyffredinol  o'r  amgylchiad.  Fel  y  sylwai  yr  Esgob  Hall, 
gyda  mesur  o  ífraethineb,  ond  yn  llawn  gwirionedd  :  — "  Yr  hwn  nis  gallodd 
ifew  ei  orchfygu,  a  orchfygwyd  gan  ddagrau  benyw.  Pa  ddiogehvch  sydd 
i'r  hwn  fyddo  a  Philistiad  yn  ei  fynwes  ?  Bradychwyd  Adda  y  dyn 
perffeithiaf,  a  Samson  y  dyn  cryfaf,  a  Solomon  y  dyn  doethaf  gan  weniaeth 
eu  cymharesau.  Fel  nad  oes  yr  un  cysur  mwy  na  chymhares  ffyddlon  \ 
felly  gwae  yr  hwn  fyddo  wedi  ei  briodi  âg  un  o'r  Phih'stiaid." 


A 


PENOD    XV. 

C  wedi  talm  o  ddyddiau,  yn  amser  cynhauaf  y  gwenith, 
Samson  a  aeth  i  ymweled  â'i  wraig  â  mỳn  gafr;  ac  a 
ddywedodd,  Mi  a  äf  i  mewn  at  fy  ngwraig-  i'r  ystafell. 
2    Ond  ni   chaniatâi   ei   thad   hi   iddo  ef  fyned  i  mewn.     A'i 

(c)  Samson  à'r  Philistiaid :   Ychwaneg  o  Ddial  o  bob  tu 
(pen.  XV.  1—20). 

Pen.  XV. — 1 — 5. — Samson  yn  dial  am  roddi  ei  wraig  i  un  arall.  6. — 
Y  Philistiaid  yn  llosgi  ei  wraig  a'i  thad,  8. —  Yntau  yn  cii  taraw 
glun  a  morddwyd.  13. — Gwyr  Judah  yn  ei  ddal  ac  yn  ei  draddodi 
iW  Philistiaid.  14 — 17. — Yntau  yn  eu  lladd  â  gen  asyn.  18 — 
20. — Ffynon  Lehi. 

1,  2.  Ac  wedi  talm  o  ddyddiau. — Yn  Uythyrenol,  ar  ol 
dyddiau.  Yr  un  ymadrodd  ag  a  geir  yn  pen.  xiv.  8,  ac  a  gyfieithir  yno 
ychydi<j  ddyddiau.  Golyga  yspaid  o  amser  yn  amrywio  o  fis  i  fyny  i 
flwyddyn.  Cynhauaf  gwenith. — Y  tymhorhau,  argyfer  y  cnydau 
cynaraf,  ydocíld  yn  niwedd  y  llwyddyn — yn  mis  Tizri  (Hydref) ;  yna  heuid 
yn  y  gwanwyn  ar  gyfer  cnydau  ereill.  Byddai  yr  haidd  yn  barod  erbyn  y 
Pasg,  a'r  gwenith  erhyn  y  Pentecost  (Kxod  xxxiv.  22).  Disgynai  yr  adcg 
hon — cynliauaf  y  gwenith — yn  enwcdig  yn  y  gwastad-diroedd,  tua  diwcdd 
ein  mis  EljriU  ni,  neu  yn  mlaen  i'r  rhan  gyntaf  o  Fai  :  a  l)yddai  pobpeth,  yr 
adeg  hoiio,  mor  hylosg  gan  y  gwres,  fel  na  b^'chlai  eisieu  ond  gwreichionen 
i  enyn  goíhlaith.  Nodir  3'ma  yr  adeg  ar  y  llwyddyn,  er  talUi  goleuni  ar  yr 
anigyh;hia(biu  dilynol  a  gofnodir  yn  a(hi.  ") — y  difrotl  a  wnaotlipwyd  ar  y 
cnytlau.  A  myn  gafr.  —  Dyma  yr  anrheg  arferol  ar  achlysuron  o'r 
fath  (Gen.  xxxvii.  17  ;  Luc  xv.  29)  :  a  iiefyd,  o  bosibl  nad  ocdd  yma 
gydnabyíhhaeth  o  (hi  Sam=?on  o  awydd  am  gymodi  a'i  wraig.  Daw  carcdig- 
rwyíhl  a  riwyd — nerth  a  gwendid  ei  gymeriad  i'i-g()hvg  yn  yr  amgylchiadau 
hyn.  I'r  ystafell.  —  Ystafell  y  gwrageíhl — yr  Harcm — rlian  o  babell, 
neu  dŷ  Dwyrciniol,  na  clianiateid  i'i-  un  mab  fyned  i  mewn  i(hli  dan  boen 


Pen.  XV.  J    SAMSON  yn  llosgi  yd  y  philistl\id.  125 

thad  ii  lefarodd,  gan  ddywedyd,  Tybiaswn  i  ti  ei  chasau 
hi  ;  am  hyny  y  rhoddais  hi  i'th  g-yfaill  di  :  onid  y7u  ei 
chwaer  ieuangaf  yn  lanach  na  hi?  bydded  /w?io  i  ti,  atolwg, 
yn  ei  lle  hi. 

A  Samson  a  ddywedodd  wrthynt,  Difeiach  ydwyf  y  waith     3 
hon  na'r  Philistiaid,   er  i  mi   wneuthur  niwed   iddynt.      A     4 
Samson  a  aeth  ac  a  ddaliodd  dri  chant  o  lwynog"od  ;  ac  a 
g-ymerth    ífaglau,    ac  a  drodd    gynfîon    at    g-ynífon,  ac  a 
osododd  un  ffagl  rhwng  dwy  gynffon  yn  y  canol.      Ac  efe     5 
a  g'yneuodd  dán  yn  y  ffaglau,   ac  a'u  gollyngodd  Jnüynt  i 

mai'wolaeth,  oddieithr  iddo  fod  yn  ŵr  y  tŷ,  neu  yn  aelod  o'r  teulii.  Nid 
oedd  cynyg  ei  chwaer  ieuangach  na  hi  iddo  yn  ei  lle  ond  esgusawd  tlawd,  a 
dinnyg  ar  Samson.  Buasai  yn  anghyfreithlon  i  Israeliad  dderbyn  y  fath 
g3"nygiad  (Lef.  xviii.  18).  Y  mae  y  gair  "  mi  a'i  rhoddais"  yn  air  arferol  i 
dad  y  ferch,  gwaith  jt  hwn  ydyw  ei  rhoddi  mewn  priodas  (Gen.  xxix.  19, 
26;  xxxiv.  16),  megis  y  mae  y  gair  "  cymeryd "  yn  air  priodol  i'r  gvvr 
fyddo  yn  priodi. 

3 — 5.  Wrthynt. — Sef  wrth  dad  ei  wraig,  a'r  rhai  o'i  amgylch. 
Difeiach. — Yn  hytrach  darllener  yr  holl  frawddeg  : — Yn  awr  difai 
ydwyf  tuagat  y  Phihstiaid  os  gwnaf  niwed  iddynt.  Mae  yma  haner 
cyfaddeliad  nad  ydoedd  ef  ei  hunan  yn  gwbl  rydd  oddiwrth  fai  o'r  blaen  ; 
a'i  fod  3-n  rhwymedig  yn  ol  deddfau  llettygarwch  i  beidio  a  niweidio  pobl 
Timnath  pan  y  gwnaethant  gam  âg  ef,  am  hyny  yr  aeth  efe  i  Ascalon  ;  ond 
yn  awr  y  mae  ei  ddwylaw  yn  rhyddion,  a  gwel  yn  ymddygiad  ei  dad-yn- 
nghyfraitli  engraiíFt  o  ymddygiad  y  Philistiaid  yn  gyffredinol  at  Israel,  am 
hyny  penderfyna  ymddial  ar  yr  holl  genedl.  Dri  chant  O  Iwyn- 
ogod. — Yn  hytrach  Jachals  (Hebraeg  Shualim  ;  creadur  rhwng  y  blaidd 
a'r  llwynog  fCaìiia  AureusJ ,  y  rhai  ydynt  yn  gyffredin  yn  fìnteioedd  gyda'u 
gilydd  ;  ac  nid  pob  un  ar  ei  ben  ei  hun,  fel  y  llwynog.  Y^n  nyddiau  Josua 
yr  oeddynt  mor  lluosog,  fel  ag  i  roddi  enwau  ar  leoedd  ;  gelwid  un  lle  yn 
Hasar-Shual — pentref  y  JacJcal  (Jos.  xv.  29  ;  xix.  3  ;  1  Sam.  xiii.  17).  Cyd- 
wedda  yn  dda  â  chymeriad  Samson,  ac  â'i  hanes  yn  lladd  llew  (pen.  xiv.  6), 
i  dybied  ei  fod  yn  heliwr  cadarn.  Ffaglau. — Math  o  fìlamdyrch 
(torche.y ,  a  gyneuent  yn  araf ,  ac  a  enynid  gan  y  gwynt,  pan  y  rhedai  y 
llwynogod.  Tebyg  fod  y  rhwymyn  yn  hir  fel  y  gallent  redeg  gyda'u 
gilydd,  ac  eto  yn  rhyddion.  Dyfais  a  ddefnyddiwyd  lawer  gwaith  i  bwrpas 
cyfíelyb,  yn  ol  hanesiaeth  baganaidd  ;  a  thybiai  rhai  y  gallai  Samson  fod 
yn  hysbys  ohoni  fel  y  cyfryw.  Ar  fachlud  haul  gollyngai  hwynt  i  lawr 
drwy  y  bylchau  sydd  yn  rhandir  Dan,  i  lawr  i  ganol  y  gwastadeddau  ŷd 
oedd  yn  nhir  y  Philistiaid.  Parai  y  boen  i'r  creaduriaid  ymgreinio,  ac  feíly 
enyn  y  tân,  nes  gyru  yr  holl  wastadedd  yn  oddaith  ;  ac  nis  gallai  neb 
gynorthwyo  ei  gymydog  oherwydd  fod  pob  un  yn  awyddus  i  achub  ei  gnwd 
ei  hun.  Mewn  defnydd  oedd  mor  hylosg,  buasai  gwreichionen  yn  ddigon  ; 
ond  bwriadai  Samson  ddial  cyffredinol.  Hyn.  oedd  y  rheswm  iddo  ddala 
cynifer  o  Iwynogod.  Hefyd,  yr  oedd  angen  am  lawer  o  nifer  oherwydd,  er 
fod  y  meusydd,  yn  y  wlad  ohono,  heb  gloddiau  na  therfynau  fel  gyda  ni  ; 
eto,  oddiwrth  adn.  5,  gwelir  fod  peth  o'r  ŷd  wedi  ei  gasglu  yn  "ddâsau," 


120 


LLYFR    Y    BARNWYR. 


[Pen.  XV. 


ydau  y  Philistiaid  ;  ac  a  losgodd  hyd  yn  nod  y  dasau,  a'r 
ŷd  ar  ei  droed,  y  gwinllanoedd  hefyd^  a'r  olew-wŷdd. 

6  Yna  y  Philistiaid  a  ddywedasant,  Pwy  a  wnacth  hyn  ? 
Hwythau  a  ddywedasant,  Samson  daw  y  Timniad  ;  am 
iddo  ddwyn  ei  wraig  ef,  a'i  rhoddi  i'w  gyfaill  ef.  A'r 
Philistiaid  a  aethant  i  fyny,  ac  a'i  llosgasant  hi  a'i  thad  â 
thân. 

7  A  dywedodd  Samson  wrthynt,  Er  i  chwi  wneuthur  fel 
hyn,  eto  mi  a  ymddíalaf  arnoch  chwi  ;    ac   wedi  hyny  y 

8  peidiaf.     Ac  efe  a'u  tarawodd  hwynt  glun  a  morddwyd  â 


Î)eth  "  ar  ei  droed,"  a  peth  ohono  a'r  "  gwinllanoedd,"  a'r  "  olewydd- 
anoedd  "  yn  cyfryngu,  ac  felly,  yn  gwneyd  gwagleoedd  rhwng  rhai  rhanau 
ohono  a'u  gilydd.  Am  yr  anhawsder  o  ddal  cynifer  o  Iwynogod,  dylid  coíio 
fod  y  wlad  yn  heigio  ohonj'nt ;  oblegid  ceir  yno  fìnteioedd,  hyd  ^n  nod  yn 
awr,  pan  y  mae  arfau  tân  wedi  difa  llawer  ohonynt.  Hefyd,  pryd  nad  oedd 
arfau  tân  yn  y  wlad,  rhaid  fod  dynion  lawer  yn  fwy  me(huB  i'w  dal  gyda 
rhwydau  a  maglau,  at  yr  hyn  y  ceir  cyfeiriadau  mynych  yn  y  Beibl.  Nid 
ydym,  ychwaith,  yn  rhwym  o  gredu  fod  Samson  dan  orfod  i  wneyd  hj-n  ei 
hìinan,  nac  ar  unicaith.  Dichon  ei  fod,  er  nad  efallai  yn  farnwr  ar  Israel  y 
pryd  hyn,  eto  yn  un  o  ddylanwad  mawr  yn  ei  Iwyth,  ac  felly  â  digon  o 
gynorthwywyr,  ac  amser  ganddo,  i  weinyddu  y  dialedd  rhyfedd  hwn  ar 
orthrymwyr  ei  genedl. 

6.  Yna  y  Philistiaid. — Teimhd  fod  llosgi  yr  ydau  y  fath 
drychineb  fel  y  penderfynodd  y  PhiHstiaid  ddial  ar  yr  achos  anunion- 
gyrchol  o'r  galanastra,  sef  ar  dad-yn-nghyfraith,  a  gwraig  Samson. 
S\'rthiodd  arni  y  trychineb  y  mynai  hi  ei  osgoi  (pen.  xiv.),  ag  y  bradychodd 
hì  gyfrinach  ei  g\vr  i'r  perwyl  hwnw.  Cymaint  ydyw  ofn  yr  Arabiaid  o 
dân,  yn  amser  cynhauaf,  fel  y  llosgant  â  than,  hyd  yn  nod  yr  hwn  yn 
ddamweiniol  a  rydd  dân  mewn  maes.  Dialodd  y  PhiHstiaid  ar  y  Timniad 
a'i  ferch  gyda'r  un  elfen  ag  y  dialodd  Samson  arnynt  hwythau. 

7,  8.  Er  i  chwi. — Mae  dau  ddull  o  ddeall  adn,  7.  (1)  Er  i  chwi 
wneuthur  fel  hyn,  h.y.,  cospi  fy  ngwraig  a'i  thad.  Dyma  y  syniad  a 
gylleir  gan  y  darlleniad  arferol.  (2)  Neu  ddeall  fod  Sanison  yn  golygu 
UoHcri  ei  wraig  a'i  thad  yn  weithred  o  elyniaeth  yn  ei  erbyn  ef  yn  bersono/  ; 
felly  y  darlleniad  fyddai,  "  0«  (jwnewrh  y  cyfryw  hethaa,  myji  a  (Idit/ír 
ariiorh,  ar  wedi  ìiyny  (yu  unifj),  y  peidiaf.''    Mae  amser  y  fcrf  "  yniddialaf  " 

Samson.      Glun 
r  Hebraeg  yn  fwy 


yn  dangos  bwriad  wedi  cw^bl  benderfynu  arno  yn  meddwl  Samson 
a  morddwyd  a  lladdfa  fawr.— Y  mae  \v  Hebrae 
deH'TÌfiadol,  yn  dyferu  ymaith  yr  "a"  o  ílaen  "  llad(ifa  fawi'."  Ceir  dau 
eglurhad  ar  yr  ymadrodd  "  clûn  a  morddwyd."  (1)  Ymadrodd  diarebol  o 
darddiad  amheus,  ond  a  thcbygolrwydd  ei  fod  wedi  ci  gynieryd  oddiwrth 
ddarnau  ehyrth,  megis  yn  P]zec.  xi.  8,  6,  7,  11  ;  xxiv.  ;},  4,  G.  Y  gair  a 
gyíieithir  yma  "  clûn,"  a  gyfieithir  yii  Esod.  xxix.  22,  27,  ac  mewn  manau 
ereill,  yn  "  ysgwyddog  ;  "  a'rgairagyíieitlnr  yma  "  m()r(Mwyd,"a  gylìeithir 
gyda'r  un  gair  yn  E/.ec.  xxiv.  4  ;  a  gelwir  ef  yno  yn  un  o'r  "  drylliau  teg." 
Yn  ol  yr  oglurhad  hwn,  meddwl  yr  yraadrodd  yn  y  fan  hon  fy(idai  yr  hoU 


Pen.    XV. J         TRADDODI    SAMSON    i'r    PHILISTIAID.  1 27 

lladdfa   fawr  :    ac  efe  a  aeth  i  waered,  ac  a  arhosodd  yn 
ng^hopa  craig^  Etam. 

Yna  y  Philistiaid  a  aethant  i  fyny,  ac  a  wersyllasant  yn     9 
Judah,    ac   a  ymdaenasant   yn    Lehi.       A  gwŷr  Judah   a   10 
ddywedasant,    Paham   y  daethoch  i  fyny  i'n  herbyn   ni  ? 
Dywedasant  hwythau,  I  rwymo  Samson  y  daethom  i  fyny, 

rai  ma"WTÌon  a  galluog — yr  holl  ddarnau  dewisol,  fel  y  forddwyd  a'r 
ysgwyddog  yn  mysg  darnau  yr  aberth.  (2)  Ymadrodd  cryf  i  osod  allan 
la^tdfa  fawr,  nes  bod  eu  cyrph  yn  ddarnau — clûn  a  morddwyd  yn  domenau 
ar  eu  gilj-dd.  Felly,  golyga  rhai  ei  fod  yn  cyfeirio  at  y  dull  o  ladd,  neu  y 
lleoedd  ar  eu  cyrph  Ue  y'u  clwyfid.  Yn  nghopa  craig  Etam. — 
Darllena  y  LXX.  yn  lle  "  copa"  twll,  a'r  Yulgate,  ogo/.  Ond  y  darlleniad 
cywiraf  ydyw,  Yr  agen  yn  nghlogwyn  Etam.  Yn  Es.  ii.  21,  ceir  yr  un 
gair,  a  ch^'fieithir  ef  yno  yn  "copäu,"  a  gwelir  yno,  yn  gystal  ag  yn  Es. 
lvii.  5,  mai  agenau  o'r  fath  oedd  amddiffynfeydd  a  Uochesau  naturiol  y  wlad. 
Cymharer  1  Sam.  xiii.  6  ;  1  Bren.  xviii.  13.  Mae  lleoliad  Etam  yn  fater  o 
ddyddordeb  neillduol.  Gellir  casglu  fod  tri  lle  yn  dwyn  yr  enw  hwn  yn  y 
Beibl.  (1)  Yr  Etam  yn  1  Cron.  iv.  32,  yr  un,  fel  y  tybir,  a  lle  a  elwir  yn 
awT  Aitun,  ychydig  i'r  de-orllewin  o  Hebron.  (2)  Yr  Etam  yn  2  Cron.  ix. 
6,  yr  un  a  phentref  presenol  Urtas,  i'r  deheu  o  Bethlehem,  ac  yn  agos  i 
Tecoah,  gerllaw  gerddi  a  llynau  Solomon,  yn  rhandir  Judah.  Tybia  rhai 
fod  y  ddau  le  hyn  yr  un  lle  ;  ond  gellid  meddwl  oddiwrth  gysylltiadau  yr 
enwau  fod  yr  un  diweddaf  bellder  i'r  gogledd  o'r  cyntaf.  Cymer  rhai  hefyd 
fod  yr  un  diweddaf  3'r  un  a'r  Etam  sydd  yn  yr  hanes  hwn.  (3)  Nid 
ymddengys  fod  yr  Etam  yn  yr  hanes  hwn  yn  dref  o  gwbl  ;  ond  yn  graig 
nodedig  fel  ymguddfan— "  craig  gref,"  ydyw  yr  enw  a  rydd  Josephus  arni. 
Rhaid  ei  bod  hefyd  yn  y  rhanbarth  o'r  wlad  y  gwnaeth  Samson  y  rhan 
fwyaf  o'i  gampau  ynddi,  ac  yn  Ile  ag  yr  oedd  yn  briodol  dyweyd  ei  fod  yn 
myned  "  i  waered  "  (adn.  8)  wrth  fyned  iddi,  ac  yn  briodol  dywedyd  (ymyl 
y  ddalen,  adn.  11),  fod  gwỳr  Judah  yn  "  disgyn  "  wrth  fyned  i'w  ymofyn 
allan  ohoni.  Mae  Conder  yn  gryf  mai  craig  fawr,  ar  derfyn  rhandir  Judah 
a  Dan,  rhyw  bum'  milldir  i'r  de-ddwyrain  i  Sorah,  ac  yn  agos  i  bentref  a 
elwir  yn  awr  Beü  Atah,  yw  y  lle.  Etyb  y  lle  hwn  yn  dda  holl  ofynion  yr 
hanes.  Ceir  hi  yn  ngwaelod  y  wlad  y  gellir  ei  galw  mewn  modd  neillduol 
yn  *' wlad  Samson  ;  "  Ile  y  ceir  enwau  ar  leoedd  cylchynol  yn  aros,  megis 
Shemsun,  Samat,  Sanasin,  a  Samit,  enwau  sydd,  yn  ol  Conder,  i'w  holrain 
yn  uniongyrchol  at  Samson.  Gyferbyn  a'r  graig  y  gorwedd  Sorah  ac  Estäol, 
ar  ystlys  ogleddol  dyífryn  Sorek,  a  Timnath  yr  un  ochr  a  hi,  ar  y  tu  deheuol 
i'r  dytfryn.  "  Clogwyn "  ucheí  o  galchfaen  caled  ydyw,  uwchben  glyn 
dwfn,  a  thair  o  ífynonau  bychain  yn  y  gwaelod.  Hefyd,  y  mae  wedi  bod 
yn  ymguddfan  oesol ;  canys  y  mae  "  agen  "  fawr  tua  haner  cant  o  drodfeddi 
o  hyd,  yn  arwain  yn  ddirgelaidd  o  dan  bentref  presenol  Beit  Atah,  ac  i'r 
ffynon  sydd  yn  ei  ymyl.  Nid  oes  yr  amheuaeth  leiaf  yn  meddwl  Conder 
nad  dyma  y  Ile,  ac  â  hyn  y  mae  Tristram  yn  cytuno.  Gyda  golwg  ar 
leoliad  Etam,  y  mae  Keil  o  blaid  y  Ue  cyntaf  a  nodasom  ;  Robinson  o  blaid 
yr  ail,  a  Conder  o  blaid  y  trydydd. 

9 — 13.   Aethant  i  fyny. — Gair  yn  golygu  ymdaith  byddin  o  filwyr 
(J08.  viii.  1).     Ac  a  ymdaenasant  yn  Lehi. — Desgrifiad  o  ddull 


128  LLYFR  Y  BARNWYR  [Pen.  XV. 

1 1  i  wneuthur  iddo  ef  fel  y  gwnaeth  yntau  i  ninau.  Yna  t.-iir 
mil  o  wŷr  o  Judah  a  aethant  i  gopa  craig-  Etam,  ac  a 
ddywedasant  wrth  Samson,  Oni  wyddost  ti  fod  y  Philist- 
iaid  yn  arglwyddiaethu  arnom  ni  ?  paham  gan  hyny  y 
gwnaethost  hyn  â  ni  ?  Dywedodd  yntau  wrthynt,  Fel  y 
gwnaethant   hwy   i   mi,    felly    y   gwneuthum   inau    iddynt 

12  hwythau.  Dywedasant  hwythau  wrtho,  I'th  rwymo  di  y 
daethom  i  waered,  ac  i'th  roddi  yn  Uaw  y  PhiHstiaid.  A 
Samson    a    ddywedodd    wrthynt,     Tyngwch     wrthyf,    na 

13  ruthrwch  arnaf  fi  eich  hunain.  Hwythau  a'i  hatebasant 
ef,  gan  ddywedyd,  Na  ruthnjcn :  eithr  gan  rwymo  y'th 
rwymwn  di,  ac  y'th  roddwn  yn  eu  Uaw  hwynt ;  ond  ni'th 
laddwn  di.  A  rhwymasant  ef  â  dwy  rajflf  newydd,  ac  a'i 
dyg-asant  ef  i  fyny  o'r  graig. 

14  A  phan  ddaeth  efe  i  Lehi,  y  PhiHstiaid  a  floeddiasant 
wrth  g-yfarfod  âg-  ef.      Ac  yspryd  yr  Arglwydd  a  ddaeth 


milwyr  y  Philistiaid  yn  gorymdeithio  i  fyny  y  dyfFrynoedd,  yna  yn  ym- 
wasgaru  yn  finteioedd  i  ehwilio  am  ISamson.  Defnyddir  yr  un  ymadroild 
am  y  Philistiaid  yn  2  Sam,  v.  18,  22.  Am  Lehi,  gwel  nodiad  ar  adn.  19. 
A  'gwyr  Judah. — Dengys  hyn  y  diraddiad  mawr  y  syrtliiasai  y 
genedl  iddo.  Er  dyddiau  caethiwed  yr  Aipht,  pryd  y  gwrthodasant  Moses 
(Act.  vii.  .35),  hyd  yr  adcg  y  gwrthodasant  eu  gwir  Waredwr(Ioan  xix.  15), 
nid  oes  engraiíì't  gryfach  o  ddirywiad  cenedlaethol  nag  a  welir  yma  :  a 
gesyd  hyn  gymeriail  Samson  mewn  goleuni  tra  ftafriol.  O'i  gydmaru  à 
sefylla  mwyafrif  mawr  ei  genedl,  yr  ydoedd  yn  wir  Naziread  i  Dduw. 
Cymharer  1  Sam.  xiii.  7,  19.  Daw  mawrfrydigrwydd  ei  gymeriad  hefyd 
i'r  gohvg  yma  ;  ni  fynai  ymladd  â'i  frodyr,  er  cymaint  y  Uwfrdra  a'r 
gwendid  yspryd  a  ddangosent,  a  theimlai  yntau,  tra  y  caffai  fywyd,  fod 
gan  yr  Arglwydd  waith  iddo.  Paham  y  gwnaethost  hyn  a 
ni  ? — Sef  y  lladdfa  yn  adn.  8.  Tair  mil  o  Iwfriaid  sydd  yma  yn  dyfod  i 
fyny  i  werthu  eu  rhyddhawr  i  ddwjdaw  eu  gelynion.  Pe  buasai  ond  llwyth 
JucÌah  yn  ymuno  â  ?>amson,  gallasont  ymlid  y  Philistiaid  i  lawr  i'w  gwlad 
eu  hunain,  a  meddianu  eu  tirio^^aeth  ;  ond  y  tíaith  bob  amser  ydyw,  fod  yn 
well  gan  genedloedd,  wedi  iddynt  gyrhaedd  rhyw  bwynt  o  ddirywiad 
cenedlaethol,  i  ymostwng  yn  wasaidd  nag  ymch'cchu  yn  egniol  am  ryddid. 
Dyma  un  o  anhawsderau  bywyd  y  lîarnwyr,  fod  ganddynt  i  ymwneyd  à 
dynion  oeddynt  wedi  suddo  i'r  fath  bydrni.  Ystyr  y  "  rlmthro"  yn  adn. 
12  ydoedd  "lladd,"  fel  y  gwclir  oddiwrth  adn.  13.  Gwcl  Barn.  viii.  21  ; 
2  Sam.  i.  15;  1  Bren.  ii.  29,  .31,  34.  I  fyny  o'r  graig.— Ki  ddwyn 
i  fyny  o'r  hfdlt  (adn.  8)  yn  y  clogwyn,  a'i  arwain  i  fyny  i  werHyll  y  Pliilist- 
iaid  yri  Lehi  (adn.  14). 

14 — 17.  A  phan  ddaeth. — Er  niwyn  desgrifio  yn  fwy  bywiog 
orucliaíiacth  Samson,  cymcr  yr  adroddiad,  a  hyny  i  raddau  yn  sydyn,  fl'urf 
farddonol  yn  adn.  14.  Yn  ol  eu  dull  arfcrol  mcwn  brwydr,  blocddiii  y 
Philistiaid  (1  Sam.  iv.  5  ;  xvii.  20,  52),  hcb  wybod  fod  yr  un  yspryd  ag  ai 


PenXV.]  SAMSON  :  buddugoliaeth  ramath-lehi.  129 

arno  ef ;  a'r  rhaffau  oedd  am  ei  freichiau  a  aethant  fel  llin 
a  losg-asid  yn  tân,   a'r  rhwymau  a  ddatodasant  oddiam  ei 
ddwylaw  ef.     Ac  efe  a  gafodd  ên  asyn  îr  ;  ac  a  estynodd   15 
ei  law,   ac  a'i  cymerodd,   ac  a  laddodd  â  hi  fil  o  wŷr.     A   16 
Samson  a  ddywedodd,    A  gên  asyn,   pentwr  ar  bentwr  ; 
â  gên  asyn  y  lleddais  fil  o  wŷr.      A  phan  orphenodd  efe   17 
lefaru,  yna  efe  a  daflodd  yr  ên  o'i  law,  ac  a  alwodd  y  lle 
hwnw  Ramath-lehi. 

Ac  efe  a  sychedodd  yn  dost ;  ac  a  lefodd  ar  yr  Ar-  18 
GLWYDD,  ac  a  ddywedodd,  Tydi  a  roddaist  yn  llaw  dy  was 

jyuhyrfasai  o'r  blaen  (pen.  xiv.  6,  9)  yn  myned  i  wneuthur  mwy  o  wrhydri 
ilrwyddo  y  tro  hwn.  Aeth  y  rhaífau  newyddion  mor  egwan  i  ddarostwng 
ei  nerth  ef  a'r  lliu  haner-llosgedig  gan  y  tân,  yr  hwn  a  dỳr  ar  y  cyífyrddiad 
lleiaf ;  mewn  gair,  toddasant  ymaith  oddiwrtho.  Gen  asyn  ir. — 
Asgwrn  gên  asyn,  newydd  farw,  a'r  asgwrn  a'r  holl  suddion  ynddo — yn  îr, 
ac  felly  heb  fod  yn  frau  gan  henaint.  Dyma  y  peth  cyntaf  y  tarawodd  ei 
law  arno — "  ei  gleddyf  o  asgwrn  " — ys  dywed  Milton,  â'r  hwn  y  gwnaeth 
efe  fwy  o  wrhydri  hyd  yn  nod  na  Samgar  â'r  îrai  ychain  (pen.  iii.  31). 
Fil  O  wyr. — -Tebyg  fod  y  rhif  hwn — mil  o  wŷr — yma,  fel  yn  fynych  yn 
y  Beibl,  yn  rhifedi  cyílawn,  ac  yn  dynodi  nifer  fawr,  ac  wedi  ei  drosi 
drosodd  megis  o'r  rhyfel-gân  i'r  hanes.  Pwynt  mwyaf  tarawiadol  yr 
amgylchiad  ydyw  y  medr  gyda  pha  un  y  troes  Samson  eu  goruchafiaeth 
arno  yn  drychineb  iddynt,  a'i  fod  mewn  dywediad  haner  gwawdlyd,  an- 
mhosibl  ei  gyfieithu,  yn  desgrifio  canlyniadau  y  trychineb.  Pentwr 
ar  bentwr, — Yn  llythyrenol,  pentwr,  dau  bentwr.  Anmhosibl  tros- 
glwyddo  ffiirf  y  dj^wediad,  a  bywiogrwydd  nwyfus  yr  iaith,  o'r  naill  iaith 
i'r  llall,  gan  fod  yma  yr  hyn  a  elwir  chwareu  ar  eiriau  ;  yr  un  gair  yn  yr 
Hebraeg  yn  gosod  allan  "  asyn  "  a  "  phentwr."  Daw  yr  un  yspryd  ag  oedd 
yn  dyfod  i'r  golwg  yn  ei  ddychymyg  (pen.  xiv.  12 — 18)  i'r  golwg  yn  y 
dj'wediad  haner-ffraeth  hwn.  Gwelir  hefyd  engreifftiau  o  ddywediadau 
cyffelyb  mewn  rhyfel-gânau  ereiU.  Gwêl  Exod.  xv.  1  ;  Barn.  v.  1  ;  1  Sam. 
xviii.  6,  7.  Mater  o  ddyfaliad  hollol  ydyw  manylion  y  fuddugoliaeth  hon  ; 
ond  oddiwrth  y  geiriau,  "  pentwr  ar  bentwr,"  gellid  meddwl  mai  nid  ar  un 
ergyd  megis  y  tarawodd  efe  hwynt.  Wrth  weled  y  nerth  goruwch-naturiol 
a  amlygid  ganddo,  peth  posibl  fod  y  Philistiaid  wedi  eu  taraw  âg  arswyd, 
ac  yn  ííbi,  tra  yntau  yn  eu  hymlid  dros  y  creigiau,  a'r  dibynau  calchfaen, 
yn  bentyrau  ar  eu  gilydd.  Yr  oedd  buddugoliaeth  Samson  yn  gyflawniad 
llythyrenol  o  Lef.  xxvi.  8.  Ramath-lehi. — Gellir  deall  ystyr  yr 
ymadrodd  i  olygu  (1)  tajliad  yr  ên  ;  (2)  neu  cyfodiad  yr  ên  ;  (3)  neu  yn  fwy 
lebygol,  uiüchder  yr  ên,  yn  yr  ystyr  o  enw  priodol  ar  le  neillduol.  Am  ei 
leoÛad  gwêl  nodiad,  adn.  19. 

18— 20.  Ac  efe  a  sychedodd.— Yroeddlladd  y  "mil  o  wŷr"  y 
iath  waith,  yn  enwedig  ag  ystyried  ei  bod  yn  adeg  mor  boeth  ar  y 
flwyddyn,  fel  "y  sychedodd  yn  dost."  Ac  a  lefodd  ar  yr 
Arglwydd. — Yma  y  gwelwn  y  Ilinell  grefyddol  a  redai  drwy  gymeriad 
Äamson  a'i  ffydd  yn  Nuw  (Heb.  xi.  32),  yn  nghyda'i  ymddibyniad  arno  Ef 
.am  nerth  i  waredu  Israel.     Rhed  drwy  y  geiriau  hefyd  yr  ymdeimlad  ei 


IJO  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pcn.  XV. 

yr  ymwared  mawr  yma  :  ac  yn  awr  a  fyddaf  fi  farw  gan 
19  syched,  a  syrthio  yn  llaw  y  rhai  dienwaededig-?  Ond 
Duw  a  holltodd  y  cilddant  oedd  yn  yr  ên,  fel  y  daeth  allan 
ddwfr  ohono  ;  ac  efe  a  yfodd,  a'i  yspryd  a  ddychwelodd, 
ac  efe  a  adfywiodd  :   am  hyny  y  g^alwodd  efe  ei  henw  En- 

fod  yn  ymladd  rhyfeloedd  yr  Arglwydd.  Fel  plant  Israel,  yn  aniser 
Moses  yn  yr  Aipht  (E\od.  ii.  11—14;  Act.  vii.  27,  28),  felly  yr  oedd  y 
genedl  y  pryd  yma  hef^'d  yn  hoíîi  byw  mewn  caethiwed,  fel  y  buasent  yn 
gadael  i  Nazaread  yr  Arglwydd  i  farw  o  syched  oni  ])uasai  i  Dduw  dosturio 
wrtho.  Y  cil-d.dant  oedd  yn  yp  en. — Y  darlleniad  cywir  yn 
ddiau  ydyw  y  pantle  oedd  yn  Lehi. — Mae  y  gair  Hebraeg  Machtttih,  a 
g3'âeithir  yma  "  cil-ddant,"  yn  yr  unig  fan  arall  lle  y  digwydd  yn  y  Beibl, 
j-n  cael  ei  gyfìeithu  "  mortar  "  (Diar.  xxvii.  22).  Ystyr  lythyrenol  y  gair 
ydyw  twll  neu  hant,  a  cheir  lle  gerllaw  Jerusaìem — math  o  bantle  gerllaw 
y  ddinas  yn  cael  ei  alw  yn  "  Machtes  "  (Zeph.  i.  11).  Ffansi  yr  esbonwyr 
Rabbinaidd,  gan  mwyaf,  ydoedd  ei  ddeall  am  y  twll  yn  yr  ên,  lle  yr  oedd 
y  cil-ddant  ynddo,  yr  hyn  sydd  yn  arwain  i'n  cyíìeithiad  ni.  Gwir  y 
cyíieitha  y  LXX.  ef  y  twll  oedd  yn,  yr  êii  ;  ond  y  mae  3'r  awdurdodau 
blaenaf,  a  holl  dôn  y  geiriau,  yn  nghyda'r  íFaith  fod  y  ífynon  yn  aros  yn 
Lehi  hyd  ddyddiau  yr  hanesydd,  yn  myned  yn  erbyn  y  darlleniad  arferol, 
ac  o  blaid  y  darlleniad  diwygiedig.  Ar  yr  Arglwydd  (Jehofa)  y  Ilefodd 
Samson  ;  ond  Duw  (ElohimJ  a  agorodd  y  ffynon,  i  ddangos  fod  y  wyrth 
wedi  ei  chyflawni  gan  Dduw  fel  Creawdwr  a  Chynaliwr.  Gwyrth  gyffelyb 
i'r  un  yn  Horeb  a  Chades  sydd  yma  (Exod.  xvii.  6;  Num.  xx.  8,  11). 
Cymharer  hefyd  Gen.  xxi.  19  ;  Es.  xli.  17—18.  En-haccore,  yr 
hon  sydd  yn  Lehi. — Ystyr  "En-haccore"  y dyw  Jfyiioiì,  yr  hvm 
sydd  yn  llefain,  h.y.,  ar  Dduw  ;  ac  ystyr  "  Lehi "  ydyw  yên.  Tybia  rhai 
y  gallai  fod  Lehi  yn  enw  blaenorol  ar  y  Ile  oherwydd  fod  y  bryn  yn  debyg 
o  ran  ei  Öurf  i  asgwrn  gên  ;  ond  mwy  tebygol  o  lawer  3^dyw  fod  yma 
gyfeiriad  deublyg  at  y  wyrth,  yn  enw  y  bryn  a  bodolaeth  y  ftynon  ;  a  bod 
yr  enw  Lehi  wedi  ei  ddefnyddio  o'r  blaen  gan  yr  hanesydd  (adn.  9,  14), 
mewn  math  o  ragolygiad  am  yr  enw  a  dderbyniai  y  Ile  oddiwrth  y  wyrth. 
Awgryma  yr  ymadrodd  fod  y  ffynon  yn  bod  yn  nyddiau  yr  hanesydd,  a 
lleula  yr  hen  draddodiadau  hi  i  lawr  yn  agos  i'r  hôn  Gath  ( BeitjihrhiJ ;  ond 
mwy  dyogel,  o  bosibl,  dyweyd  ei  bod  hi  a  Lehi  yn  mysg  y  Ileoedd  anhysbys. 
(iellir  casglu  fod  Lehi  yn  rhanbarth  o  wlad,  a  tíynon  En-haccore  yn  y  rhan- 
barlh  hono,  (jJwnaeth  Cab.  Conder,  fodd  bynag,  ddarganfyddiad  rhyfedd, 
a  ddichon  fod  yn  taÜu  goleuni  ar  y  fan.  Tua  saith  milhlir  o  Beit  Atd.h 
(gwel  nodiad,  adn.  8),  ac  ycliydig  i'r  gogledd-orllewin  o  Sorah,  canfu  fryn 
bychan,  a  ftynon  wrth  ei  drocd,  yn  dwyn  yr  enw  Aynn  Ahu  Mehârih — 
"  Ffynonau  lle  y  In-wydrau  ;"  ac  yn  eu  hymyl  canfu  gapel  Mahomedanaidd 
bychan  wcdi  ei  gysegru  i  Shei/ch  Nedhir — "y  penaeth  Nazareaidd."  Yn 
gyfagos  i'r  deml  fechan  hon  ychydig  uwch  i  fyny,  dargaiifu  adfoilion  yn 
dwyn  yr  enw  hynod  J>mi  Allah—''^  aww  Duw,"  yr  hwn,  yn  ei  fryd  ef,  sydd 
yn  llygriad  o  hJHnui  AUah — "  Duw  a  wrandawodd,"  yr  hyn,  ])e  felly,  sydd 
yn  gyfeiriad  amlwg  at  frwydr  Uamath-Iehi.  Tebyg  fod  y  "  penaeth 
Na/.areaidd "  yn  cyfeirio  at  Sani.son,  a  sicrhai  yr  Árabiaid  i  Condor  y 
gelwid  y  ffynon  wrth  droed  y  bryn,  weithiau,  yn  Ayân  Kara,  anuywiad 
bychan  o'r  gair  En-haccore.     Ar  ol  bod  yno  eilwaith  yn  archwilio,  ac  wedi 


Pen.  XV.  J        SAMSON  yn  cario  pyrth  gazah.  131 

haccore,  yr  hon  sydd  yn  Lehi  hyd  y  dydd  hwn.  Ac  efe  a  20 
farnodd  Israel  yn  nyddiau  y  Philistiaid  ugain  mlynedd. 

mantoli  yn  deg  yr  hoU  draddodiadau  yn  fifafr  Ueoedd  ereill,  saif  Conder  yn 
ddiysgog  at  ei  syniad  am  y  Ueoliad,  Gwêl  Palestine  Exploration  Fund 
Çiiarterlì/  Statement,  am  Hydref,  1883,  tudal.  182.  Modd  bynag,  cred  efe 
fod  "  gwlad  Samson "  yn  llawn  olion  ohono  mewn  enwau  ar  leoedd,  a 
thraddodiadau  am  ei  orchestion  wedi  goroesi  y  canrifau  hirion  i  gyd. 
Efe  a  farnodd  Israel. — Ni  nodir  dim  am  dymhor  swyddol 
Samson,  ond  ei  hyd,  a'i  fod  "  yn  nyddiau  y  Philistiaid."  Tebyg  i'r  orchest 
ddiweddaf  hon  sefydlu  megis  ei  hawl  i'r  swydd  o  farnwr,  os  nad  ydoedd 
yn  un  yn  flaenorol.  Ond  ymddengys  na  fu  iddo  hvyr  waredu  Israel  o  law 
y  Philistiaid,  er  fod  ei  nerthoedd,  fel  llosg-fynydd,  yn  ymdori  yn  annisgwyl- 
iadwy  arnynt  yn  awr  ac  yn  y  man.  Gellid  meddwl  fod  yr  hanesydd  fel  pe 
buasai  wedi  bwriadu  terfj-nu  ei  hanes  gyda  diwedd  y  benod  hon,  ac  nid 
ydyw  yr  hyn  a  fynegir  yn  y  benod  nesaf  ond  hanes  ei  gwynip  a'i  farwolaeth  ; 
ni  chafodd  yr  un  waredigaeth  i  Israel  wedi  hyn,  oddieithr  yr  un  yn  ei  far- 
wolaeth.  Fel  ei  genedl,  nid  oedd  llwyddiant  yn  dygymod  âg  ef ;  tewych- 
odd  ac  aeth  3'n  fras,  gan  anghofìo  Duw,  craig  ei  iachawdwriaeth.  Mynudau 
goreu  Samson  ydy w  adegau  ei  gyfyngder,  ond  mewn  hawddfyd  yr  ydoedd 
bob  amser  yn  ymlygru. 


PENOD  XVI. 

\rNA  Samson  a  aeth  i  Gazah  ;  ac  a  ganfu  yno  buttein-  i 
X  wraig-,  ac  a  aeth  i  mewn  ati  hi.  A  myneg^oyd  i'r  2 
Gaziaid,   gan  ddywedyd,   Daeth  Samson  yma.     A  hwy  a 

(d)  Diwedd  Samson  (pen.  xvi.  1 — 31). 

Pen.  XVI. — 1 — 3. — Samson  yn  dianc  o  Gazah.  4,  5. — Dalilah  yn  ceisío 
ei  hudo  i  fynegi  iddi  le  ei  fawr  nerth.  6 — 14. — Yntau  yn  ei 
thwyllo  deirgwaith.  15 — 20. — Hithau  oW  diwedd  yn  lliuyddo. 
21. — Ei  ddal,  tynu  ei  lygaid,  a\  roi  i  falu  yn  y  carchardy. 
22 — 31. — Ei  ddial  diiueddaf  ar  y  Philistiaid,  ei  farwolaeth,  aH 
gladdedigaeth. 

1 — 3.   Yna  Samson. — Darllener,  A  Samson,  oblegid  nid  oes  yn  y 

fan  hon  unrhyw  nodiad  o  amser,  dim  ond  cysylltair  yn  unig.     Gazah.. 

Prif-ddinas  y  Philistiaid  y  pryd  hyny,  a  pharhä  i  fod  hyd  yn  awr,  o  ran 
poblogaeth  a  phwysigrwydd,  yr  ail  ddinas  yn  y  wlad— yn  ail  yn  unig  i 
Jerusalem.  Yn  gyífelyb  i  Damascus,  ceir  cyfeiriadau  mynych  ati  yn 
nghwrs  yr  hanesiaeth  Ysgrythyrol  o  Genesis  hyd  Actau  yr  Apostolion.  Y 
rheswm  penaf  am  hyny  ydyw  ei  safle.  Hi  ydyw  y  ddinas  isaf,  ar  gẁr  de- 
orllewinol  Palestina  ;  ac  felly  mewn  ystyr  drafnidiol  ar  y  tfordd  fawr  o 
ddyflEryn  y  Nile  i  fyny  i  Syria,  ac  mewn  ystyr  filwraidd  yn  allwedd  gwlad 
Canaan,   oherwydd  ei  bod  ar  y  brif-fîordd  lle  yr  oedd   ymherodraethau 


132  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XVI. 

gylchynasant,  ac  a  gynllwynasant  iddo,  ar  hyd  y  nos,  yn 
mhorth  y  ddinas  ;  ac  a  fuant  ddistaw  ar  hyd  y  nos,  gan 
3  ddywedyd,  Y  boreu  pan  oleuo  hi,  ni  a'i  Uaddwn  ef.  A 
Samson  a  orweddodd  hyd  haner  nos  ;  ac  a  gyfododd  ar 
haner  nos,  ac  a  ymaflodd  yn  nrysau  porth  y  ddinas,  ac  yn 

mawrion  y  Dwyrain,  Assyria,  Babilon  a  Phersia,  bob  amser  yn  cyfarfod  â'r 
eiddo  yr  Aipht?  Yn  Gerì  x.  19,  sonir  am  dani  fel  un  o  ddinasoedd  "  terfyn 
y  Canaaneaid  ;"  yn  Deut.  ii.  23,  gelwir  hi  Azzah  ;  ac  yn  Jos.  x.  41  ;  xi.  22  ; 
xiii.  3,  enwir  tiriogaeth  Gazah  fel  un  nad  allai  Josua  ei  chymeryd.  Yn  ol 
Jos.  XV.  47,  rhoddwyd  hi  i  Iwyth  Judah,  ac  yn  ol  Barn.  i.  18,  meddianodd 
Judah  hi,  ond  ni  chadwodd  hi  yn  hir,  canys  yn  Barn.  iii.  3  ;  xiii.  1  ;  xvi. 
1,  21,  cawn  hi  yn  brif-ddinas  y  Philistiaid,  a  pharhaodd  felly,  dybygid, 
drwy  amser  Samuel,  Saul  a  Dafydd,  (1  Sam.  vi.  17  ;  xiv.  52  ;  xxx.  1  ; 
2  Sani.  xxi.  1 ")).  Gwir  y  dj^wedir  i  Solomon  feddianu  Azzah  (1  Bren.  iv.  24) ; 
ond  dywedir  drachefn  ddarfod  i  Hezeciah  daraw  y  Philistiaid  hyd  Gazah 
(2  Bren.  xviii.  8).  Am  y  crybwylliadau  am  Gazah  yn  llyfrau  y  prophwydi, 
gwel  Amos  i.  6,  7  ;  Zeph.  ii.  4 ;  Zech.  ix.  5.  Crybwyllir  am  dani  hefyd  ar 
ddychweliad  yr  eunuch  yn  Act.  viii.  26.  Gorwedd  rhyw  bymtheg  milldir 
i'rde-orllewin  o  Ascalon,  ac  o  fewn  tair  miUdir  i  iàn  Môr  y  Canoldir,  a'r 
holl  ífordd  o'r  dref  i'r  porthladd  (Majiima)  yn  llawn  o  olion  ei  henwogrwydd 
gynt.  P]i  henw  presenol  ydyw  Guzzeh,  yr  ystyr  ydyw  radarn.  Cyfrifir  ei 
phoblogaeth  bresenol  tua  18,000  (Conder) ;  saith  gant  ohonynt  yn  rhyw 
fath  o  Gristionogion  (Thomson),  a'r  gweddill  yn  Fahometaniaid.  Golygir 
•ei  bod  yn  un  o'r  Ueoedd  mwyaf  cynyddol  yn  y  wlad.  Ganfu  butein- 
wraíg. — Nid  ydyw  amcan  ei  fynediad  i  Gazah  yn  hysbys  ;  ond  ni  ddy- 
wedir  yma,  fel  yn  pen.  xiv.  4,  fod  hyn  "  oddiwrth  yr  Arglwydd."  Darfu 
i'r  Arglwydd  oruwch-lywodraethu  ei  gariad  at  un  o  ferched  y  Philistiaid, 
yn  y  dechreu,  i  fod  yn  achlysur  iddo  i  ddangos  ei  nerth  ;  ond  wedi  iddo 
ddarostwng  y  cariad  hwnw  i  fod  yn  buteindra,  daeth  yn  achlysur  ei 
gwymp,  Fel  y  dywed  Ambrose,  "  gallodd  Samson  hollti  llew  ;  ond  nis 
gallai  lindagu  ei  chwantau  ei  hunan.  Efe  a  dorodd  lyffetheiriau  ei  elynion  ; 
ond  nid  rhwymau  ei  Üysiau  ei  hunan,  Efe  a  losgodd  gnydau  rhai  ereill, 
ond  a  gollodd  ffrwyth  ei  rinwedd  ei  hun,  oherwydd  ymlosgi  gan  chwant  a 
enynwyd  gan  un  fenyw."  Ac  a  fuant  ddistaw.— Rhoddi  eu 
hunain  i  fyny  i  orphwys,  ar  y  dybiaeth  na  buasai  Samson  yn  ceisio  dyfod 
allan  o'r  ddinas  cyn  y  boreu.  Pe  buasai  y  ceidwaid  yn  cyflawni  eu  dyled- 
swyddau,  ac  nid  syrthio  i  drwmgwsg,  buasai  yn  anmhosibl  iddo  gario  pyrth 
y  ddinas  ymaith  heb  yn  wybod  iddynt.  Desgrifiad  bywiog  ydyw  adn.  3 
o'r  orchest  a  wnaeth  Samson  ganol  y  nos  hono.  Yn  hytrach  na  cheisio 
gwthio  y  drysau  yn  agored,  efe  a  dynodd  y  pŷst  o'r  gwraidd,  gan  eu 
cymer\(l,  yn  nghyda'r  bàr  croes,  ar  ei  ysgwyddau  i  ben  y  bryn.  Dylid 
cofio  íod  pyrth  y  dinasoedd  Dwyreiniol  yn  gulion  ac  isel,  fel  y  rhaid  i 
farcho;^,  ar  geíFyl,  ostwng  i  lawr  hyd  at  fwng  ei  anifail  i  fyned  drwyddynt. 
Cyfeirir  at  hyny  yn  Salni  xxiv.  7  ;  Luc  xiii.  24.  Mae  tref  Gazah  yn 
bresenol  heb  na  chaerau  na  piiyrth  ;  ond  dangosir  olion  un  o'r  hen  byrth, 
wrth  droed  y  bryn,  ar  du  de-orllewinol  y  ddinas— jwrth  ag  y  dywed 
traddodiad  y  cariodd  Samson  ei  bŷst  i  ben  y  bryn.  I  hen  bryn.— 
Yn  hytrach,  darllener  y  bryn,  oblegid  awgryma  y  geiriau  yn  amlwg  fod  y 
bryn  yn  adnabyddus,  fel  y  cyfryw,  yn  nyddiau  yr  lianesydd.     Gyferbyn 


Pen.  XVI. J  SAMSON  gyda  dalilah.  13;^ 

y  ddau  bost,  ac  a  aeth  ymaith  â  hwynt  yn  nghyda'r  barr, 
ac  a'7/  goscdodd  ar  ei  ysgwyddau,  ac  a'u  dug  hwynt  i 
fyny  i  ben  bryn  sydd  gyferbyn  â  Hebron. 

Ac  wedi  hyn  efe  a  garodd  wraig  yn  nyíîryn  Sorec,  a'i     4 
henw   DaHlah.     Ac    arglwyddi   y   Philistiaid   a   aethant  i     5 
fyny  ati  hi,  ac  a  ddywedasant  wrthi,  Huda  ef,  ac  edrych 
yn  mha  le  y  mae  ei  fawr  nerth  ef,  a  pha  fodd  y  gorthrechwn 
ef,  fel  y  rhwymom  ef  i'w  gystuddio  :  ac  ni  a  roddwn  i  ti 


a  Hebron. — Gellir  deall  yrymadrodd  (1)  ar  gyfer  Hehron  ;  a  chan  fod 
Hebron  tua  deugain  milldir  o  Gazah,  anhawdd  iawn  meddwl  mai  dyma  yr 
yst}  r  yma.  (2)  Neu  gellir  ei  ddeall  i  olygu  i  yyfeiriad  Hehroìi,  yr  hyn  yn 
ddiau  yw  yr  ystyr  yn  y  fan  hon.  Yn  Gen.  xvni.  16,  ceir  engraifít  o'r  un 
ymadrodd  yn  cael  ei  ddeall  yn  gyíTelyb.  I'r  dwyrain  i  Gazah  y  mae  trum 
o  fynyddoedd,  3'n  rhedeg  o'r  gogledd  i'r  deheu,  a'r  uchaf  ohonynt  oll,  yr 
hwn  a  saif  ar  ei  ben  ei  hunan,  i'r  de-ddwyrain  i'r  dref,  a  elwir  El-Muntär. 
Gwir  nas  gellir  gweled  tref  Hebron  o'r  fan  hon,  am  y  rheswm  amlwg  ei  bod 
mewn  pantle,  ond  gellir  cael  golwg  ar  y  mynyddoedd  o  amgylch  Hebron. 
Dyma  saäe  draddodiadol  y  bryn  ;  ac  er  nad  oedd,  efallai,  fel  yr  oedd  pyrth 
y  ddinas  ar  y  pryd,  ond  gwaith  rhy w  haner  awr  o  gario  ar  ddrysau  y  porth, 
eto  yr  ydoedd  yn  orchest  nas  gallasai  neb  ond  Samson  ei  chyüawni. 

4,  S.  Dyffryn  Sorek. — Y  mae  y  gair  a  gyíìeithir  yma  "dyffryn,'* 
yn  golygu  yn  Uythyrenol  nant,  drwy  yr  hon  y  rhed  afon  ar  lifogj^dd  yn 
unig.  Gwelir  yr  un  gair  yn  Num.  xxi.  12  ;  1  Sam.  xv.  5.  Arferir  y  gair 
weiihiau  am  y  nant  sêch  ei  hunan,  ac  weithiau  am  yr  afon  a  red  drwyddi 
(1  Eren.  xvii.  3).  Lleolid  y  dyffryn  gan  yr  hên  draddodiadau  gynt,  i  lawr 
ar  y  tu  deheuol  i  A  scalon  a  Gazah  ;  ond  y  mae  yr  ymchwilwyr  diweddaraf 
yn  ei  roddi  yn  bur  hyderus  yr  un  a  Wady  Sûrâr — dyffryn  sydd  yn  cychwyn 
y  tu  gogleddol  i  Jerusalem,  gan  redeg  i  lawr  gyda  Sorah  ac  Estäol  ar  ei 
ystlys  ogleddol,  a  Bethsemes  fÄin  ShemsJ  a  Timnath  ar  ei  ystlj^s  ddeheuol, 
ac  yn  cyrhaedd  i  Fôr  y  Canoldir  ychydig  i'r  gogledd  i  Jabneh  ( YehnaJ. 
Hon  yw  y  nant  ag  y  mae  braidd  hoU  ddyfroedd  mynydd-dir  goillewinol 
Judea  yn  rhedeg  drwyddi  i'r  môr.  Cadarnheir  y  Ueoliad  gan  y  fíuith  fod 
adfeilion  yn  dwyn  yr  enw  Surîk  ar  ochr  ogleddol  y  dyffryn.  A^  i  lienw 
Dalilaîi. — Ystyr  ei  henw  ydyw  crymedig,  gwanaidd  ;  ond  dealla  rhai  y 
gair  fel  yn  golygu  ymddangosiad  corphorol  lluniaidd  a  phrydferth. 
Cpnerir  yn  ganiataol,  gan  y  rhan  amlaf  o  esbonwyr,  mai  un  o'r  Philistiaid 
ydoedd,  er  nad  oes  dim  yn  yr  hanes  yn  profi  hyny.  Y  mae  yn  anhawdd 
meddwl  y  buasai  Samson,  gyda'i  holl  wendidau,  yn  ymddiried  cymaint  i 
un  o'i  elynion.  Hefyd  geilid  meddwl  pe  mai  un  o'r  Philistiaid  ydoedd,  na 
buasai  angen  y  fath  wobr  fawr  er  ceisio  ei  pherswadio  i  ddenu  Samson  i'w 
ddinystr.  Arglwyddi  y  Pliilistlaid. — Gwèl  nodiad,  pen.  iii.  3. 
Yn  mha  le  y  mae  ei  fawr  nerth  ef. — Darllener  yn  hytrach, 
yn  mha  le,  neu,  dnuy  ha  beth,  y  mae  ei  nerth  yn  fawr.  Tyb  y  Philistiaid 
yn  ddiameu  oedd  fod  ganddo  rhyw  swyn — rhywbeth  yn  cael  ei  gai  io  ar  ei 
berson,  ac  mai  yn  hwnw  yr  oedd  dirgelwch  ei  gryfder.  Yr  oedd  cymaint 
a  hyny  o  wirionedd  yn  y  syniad,  fod  y  rhodd  oruwch-naturiol  o  gryfder 
wedi  ei  chysylltu  âg  arwydd-lun  corphorol,  colli  yr  hwn  a  ganlynwjd  ar 


134  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XVí. 

6  bob  un  fil  a  chant  o  arian.  A  Dalilah  a  ddywedodd  wrth 
Samson,  Mynega  i  mi,  atolwg,  yn  mha. /any  mae  dy  fawr 

7  nerth  di,  ac  â  pha  beth  y'th  rwymid  i'th  gystuddio.  A 
Samson  a  ddywedodd  wrthi,  Pe  rhwyment  fi  â  saith  o 
wdyn  irion,  y  rhai  ni  sychasai  ;  yna  y  gwanychwn,  ac  y 

8  byddwn  fel  gwr  arall.  Yna  arglwyddi  y  Philistiaid  a 
ddygasant  i  fyny  ati  hi  saith  o  wdyn  irion,  y  rhai  ni  sych- 

9  asent ;  a  hi  a'i  rhwymodd  ef  â  hwynt.  (A  chynllwynwyr 
oedd  yn  aros  ganddi  mewn  ystafell).  A  hi  a  ddywedodd 
wrtho  ef,  Y  mae  y  Philistiaid  arnat  ti,  Samson.  Ac  ete  a 
dorodd  y  gwdyn,  fel  y  torir  edau  garth  wedi  cyíîwrdd  â'x 

lo  tân  :  felly  ni  wybuwyd  ei  gryfder  ef.     A  dywedodd  Dalilah 

unwaith  gan  golli  y  nerth.  Gwyddai  arglwyddi  y  Philistiaid,  ys  dywed  yr 
Esgob  Hall,  yn  bur  dda  yn  mha  le  yr  oedd  gweiidid  Samson,  onitê  ni 
buasent  yn  defnyddio  benywod  i'w  dwjdlo  ;  ond  yn  awr,  y  mae  arnynt 
eisieu  gwybod  yn  mha  le  y  mae  ei  TieWA.  Fil  a  chant  o  arian. — 
Golygir  yma  sidau  arian,  a  cheir  yr  un  swm  yn  pen.  xvii.  3.  Dangosai 
mawredd  y  swm  yr  arswyd  a  gynyrchwyd  gan  Samson.  Yn  ol  Keil  yr  oedd 
y  swm  yn  gyfartal  i  £135  ;  felly,  y  cyfanswm  yn  £675.  Cyfrif  ereill  fod  y 
sicl  arian  yn  gyfartal  i  dri  swUt,  yr  hyn  a  chwyddai  y  cyfanswra  i  £825. 

6 — 9.  A  Dalilah  a  ddywedodd. — Cynygiodd  Dalilah  deir- 
gwaith  am  gael  allan  ddirgelwch  ei  gryfder  a  methu  (adn.  6 — 9  ;  10 — 12  ; 
13 — 15) ;  a'r  pedwerydd  tro,  llwyddodd  (adn.  17 — 20).  Saith  o  wdyn 
i  i^'ion. — Mae  darlleniad  ymyl  y  ddalen  yn  fwy  cywir  yn  ol  y  gwreiddiol, 
saith  o  reffynau  newyddion.  Defnyddir  y  gair  "  irion  "  yma  i  olygu  fod  y 
Uin,  o  ba  un  y  gwnaed  y  rheffynau,  heb  orphen  sychu,  a  chyfieithir  yr  un 
gair  yn  Gen.  xxx.  37,  mewn  cysylltiad  â  gwiail,  yn  '*  wiail  gleision,"  ac  yn 
Num.  vi.  3,  mewn  cysylltiad  â  grawnwin,  yn  "  irion."  Teg  ydyw  dyweyd 
fod  tybiau  ereill  o  berthynas  i'r  rheífynau  hyn.  (1)  Golyga  rhai  mai  math 
o  wrỳsg  plethedig  o  ganghenau  tyner  y  gwinwydd,  neu  goed  ereill  oeddynt ; 
(2)  neu  fath  o  gareiau  plethedig  o  grwyn,  neu  ranau  ereill  o  anifeiliaid, 
cyífelyb  i'r  gair  a  gyfìeithir  "  llinyn  "  yn  Job  xxx.  11  ;  Salm  xi.  2,  oeddynt. 
Nid  ydyw  tarddiad  y  gair  yn  rhoddi  unrhyw  gynorthwy  i  benderfynu,  a 
chymhellir  y  darllcniaa  a  fal^wysiadwyd  \ichod  gan  yr  awdurdodau  goreu, 
a  chydwedda  yn  dda  â  thôn  yr  hanes.  Fel  gwr  arall. — Yn  Uythyr- 
enol,  fel  un  o  ddynion, /i.y.,  feldyncyfîredin.  A  hi  a'i  rhwymodd. 
— Mewn  math  o  gellwair  ymddangosiadol,  fe  ddichon  ;  neu,  efallai,  ei  fod 
yn  cysgu,  er  na  ddywedir  hyny  yn  bendant  hyd  y  drydedd  waith  (adn.  14). 
Mae  yn  amlwg  naci  ydoedd  Samson  yn  deall  eu  bwriad  ;  ac  y  mae  yr  im 
mor  amlwg  ei  bod  hithau  yn  meddwl  Uwyddo,  onidê  ni  osodasai  hi  gyn- 
llwynwyr  mewn  ystafoll  i'w  wylio.  Ni  wyddai  Samson,  bid  sicr,  am  fod- 
olaeth  y  cynllwynwyr  ;  yr  oedd  y  rhai  hyny  yn  aros  mewn  "  ystafell " — 
yn  ystafell  y  gwragedd,  o  bosibl,  rhan  o  dŷ  (Iwyreiniol  ydoedd  yn  ymgudd- 
fan  ragorol.  Y  mae  y  geiriau  yn  ddesgrifiad  byw  iawn  o'r  olygfa  ;  yr 
hudoles  yn  gwaeddi  "  Pliilistiaiíî,  arnat  ti,  Samson,"  ac  yntau  yn  ymyag- 
wyd  gan  dori  y  rhoffynau  fel  y  torid  edau  a  ddelid  yn  y  fliam. 

10 — 12.    A   rhaffau. — Ni  fynegir  j^a  beth  ydoodd  ou  dofnydd  ;  yn 


Pen.  XVI.]     DALILAH    YN    CAEL   ALLAN    EI    NERTH.  I35 

wrth  Samson,  Ti  a'm  twyllaist,  ac  a  ddywedaist  gelwydd 
wrthyf :  yn  awr  mynega  i  mi,  atolwg,  â  pha  beth  y  gellid 
dy  rw3'mo.      Ac  efe  a  ddywedodd  wrthi,  Pe  gan  rwymo  y   n 
rhwyment  fi  á  rhaffau  newyddion,  y  rhai  ni  wnaethpwyd 
gwaith  â  hwynt  ;  yna  y  gwanychwn,  ac  y  byddwn  fel  gwr 
arall.     Am  hyny  DaHlah  a  gymerth  raíîau  newyddion,  ac   12 
a'i  rhwymodd  ef  â  hwynt ;  ac  a  ddywedodd  wrtho,   V  mae 
y  PhiHstiaid  arnat  ti,  Samson.      (Ac  yr  oedd  cynllwynwyr 
yn  aros  mewn  ystafell).     Ac  efe  a'u  torodd  hwynt  oddiam 
ei    freichiau    fel    edau.       A    Dalilah    a    ddywedodd    wrth   13 
Samson,  Hyd  yn  hyn  y  twyllaist  fi,  ac  y  dywedaist  gelwydd 
wrthyf  :   mynega  i  mi,  â  pha  beth  y'th  rwymid.    Dywedodd 
yntau  wrthi  hi,  Pe  plethit  ti  saith  gudyn  fy  mhen  yn  nghyd 
â'r  we.     A  hi  a'i  gwnaeth  yn  sicr  â'r  hoel  ;  ac  a  ddywed-   14 
odd  wrtho  ef,   V  mae  y  Philistiaid  arnat  ti,  Samson.     Ac 
efe  a  ddeíTrôdd  o'i  gwsg,  ac  a  aeth  ymaith  â  hoel  y  garfan, 
ac  â'r  we. 

A  hi  a  ddywedodd   wrtho   ef,    Pa  fodd   y   dywedi,   Cu   15 
g-enyf  dydi,    a'th   galon   heb  fod  gyda    mi  ?     Teirgwaith 
bellach  y'm  twyllaist,  ac  ni  fynegaist  i  mi  yn  mha  fan  y 
viae  dy  fawr  nerth.      Ac  oherwydd  ei  bod  hi  yn  ei  flino  ef  16 
â'i  geiriau  beunydd,  ac  yn  ei  boeni  ef,  ei  enaid  a  ymofidiodd 

unig,  awgryma  5'  gair  Hebraeg  eu  bod  wedi  eu  cordeddu,  ac  yn  hreiffion,  yr 
hyn  a  wna  y  gwahaniaeth  rhyngddynt  â'r  rhai  yn  adn.  7.  Fel  edau. — 
Nid  yr  un  gair  sydd  yma  a'r  un  a  geir — "  edau  garth" — yn  adn.  9.  Yno 
cyfeiria  yr  ymadrodd  at  edau  fain,  gordeddedig,  eithr  yma  cyfeiria  y  gair 
yn  benaf  at  y  defnydd  a  wneid  ohoni,  sef  edau  i  wnîo  â  hi. 

13 — 16.  Saith  gudyn  fy  mhen. — Yn  ddaraweiniol  cawn  allan 
yma  fod  gwallt  Samson  yn  arferol  o  gael  ei  blethu  yn  saith  o  gudynau. 
Diohon  fod  y  rhif  saith,  fel  rhif  cysegredig,  yn  cyfeirio  at  y  nerth  dwyfol 
oedd  ganddo.  Y  mae  cryn  anhawsder  i  egluro  y  ddyfais  yma,  (1)  oherwydd 
tj'bir  nad  ydyw  y  desgrifiad  yn  llawn  yma ;  (2)  ac  hefyd,  fod  amryw  o'r 
ymadroddion  hyn  sydd  yn  desgrifio  yr  ofifer  a'r  gelfyddyd  o  wau,  nad  ydynt 
yn  hysbys  yn  awr.  Modd  bynag,  cyfeirir  yma  at  y  gwŷdd  a  ddefnyddir  gan 
y  merched  i  wau  yn  y  Dwyrain,  yr  hwn  ydoedd  yn  oíferyn  neillduol  o  syml 
yn  cael  ei  osod  ar  ei  ben,  yn  syth  i  fyny,  a  chẁr  pellaf  y  wê  yn  ei  sicrhau, 
yn  y  mur  neu  yn  y  llawr,  gan  hoel.  Defnyddid  math  arall  o  wỳdd  gan  y 
dynion,  yr  hwn  a  osodid  ar  ei  hyd,  a  charfan  yn  perthyn  iddo,  i  ddirwyn  y 
wû  am  dani  (1  Sam.  xvii.  7;  1  Cron.  xi.  23;  xx.  5).  Gwir  fod  rhai  yn 
golygu  mai  dyma  y  math  y  cyfeirir  ato  yn  y  fan  hon,  a  bod  yr  ymadrodd 
"  hoel  y  garfan"  (adn.  14)  yn  cadarnhau  hyny  ;  ond  gair  hollol  wahanol 
j'w  y  gair  a  gyfieithir  yma  "  carfan,"  i'r  gair  arferol  am  "  garfan  gwêhydd," 
Tybia  Keil  mai  y  grib,  yr  hon  oedd  yn  rhan  o'r  gwŷdd,  a'r  hon  nid  ellid  ei 
thynu  ond  drwy  nerth   mawr,  a  feddylir  yma  wrth  garfan.      Cyfieithia 


136  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XV L 

17  i  farw :  Ac  efe  a  fynegodd  iddi  ei  holl  g-alon  ;  ac  a 
ddywedodd  wrthi,  Ni  ddaeth  ellyn  ar  fy  mhen  i  :  canys- 
Nazaread  i  J)dvw  yd'nj'/ fi  o  groth  fy  mam.  Ped  eillid 
fi,  yna  y  ciliai  fy  nerth  oddiwrthyf,  ac  y  gwanychwn,  ac  y 

18  byddwn  fel  gwr  nrall.  A  phan  welodd  Daliiah  fynegi 
ohono  ef  iddi  hi  ei  holl  galon,  hi  a  anfonodd  ac  a  alwodd 
am  bendefigion  y  PhiHstiaid,  gan  ddywedyd,  Deuwch  \ 
fyny  unwaith  ;  canys  efe  a  fynegodd  i  mi  ei  hoU  galon. 
Yna  arglwyddi  y  PhiHstiaid  a  ddaethant  i  fyny  ati  hi,  ac  a 

19  ddygasant  arian  yn  eu  dwylaw.  A  hi  a  wnaeth  iddo 
gysgu  ar  ei  gHniau  ;  ac  a  alwodd  ar  wr,  ac  a  barodd  eiHio 
saith  gudyn  ei  ben  ef :  a  hi  a  ddechreuodd  ei  gystuddio  ef  ; 

20  a'i  nerth  a  ymadawodd  oddiwrtho.     A  hi  a  ddywedodd, 

ereill  ef  yn  liod  y  gwŷdd,  gan  gymeryd  felly  y  gair  a  gyíìeitliir  genym  ni 
"carfan,"  i  olygu  yr  holl  oôeryn.  Golyga  yr  hanes,  o'i  ddarllen  yn 
ngoleuni  arferion  Dwyreiniol,  fod  DaHlah  yn  gwau  gyda'i  gwÿdd,  mewn 
congl  o'r  ystafell,  a  Samson  yn  cysgu,  a'i  ben  ar  ei  ghniau — ystum  arferol 
yn  y  Dwyrain—  a'i  bod  hithau  yn  gwau  cudynau  ei  ben  i  fewn  i'r  wê  a 
weuid  ganddi,  fel  rhan  ohoni.  Mae  y  gair  "  hoel "  yr  un  a'r  gair  a  geir  yn 
pen.  iv.  21,  22.  Er  i'r  dyfeisiau  ereill,  íeddichon,  gael  eu  proíi  pan  ydoedd 
yn  cysgu,  yma  y  dywedir  gyntaf  ei  fod  yn  cysgu.  Nid  ydys  i  ddeall  fod  y 
treialon  hyn  yn  dilyn  eu  gilydd  yn  sydyn  ;  y  tebyg  ^''dyw  fod  dyddiaii 
lawer  yn  cyfryngu  rhj-ngddynt.  Y  drydedd  waith  hon,  aeth  Samson,  fel 
dynion  wrth  bechu,  yn  gyfîredin,  yn  beryghis  o  agos  at  ddirgelwch  ei  gryf- 
der,  a  dylasai  fod  yn  wei'S  iddo  rhag  cellwair  â'r  ddawn  ddwyfol  a  roddasid 
iddo. 

17— 20.  Ac  efe  a  fynegodd  iddi. — Er  methu,  penderfynai 
DaHlah  ddyfal-barhau  ;  a  chan  wybod  pa  mor  ddarostyngedig  ydoedd 
Samson  i'w  chwant,  hi  a  wnaeth  gyfres  o  ymosodiadau  arno,  nes  cael  allan 
ddirgelwch  ei  gryfder.  Ei  enaid  a  ymofidiodd .— Yn  Uythyr- 
enol,  a  ymgrytnaodd.  Cymhwysir  yr  un  gair  at  Dduw  yn  pen.  x.  1(5 ;  a 
cheir  yr  un  yrnadrodd  mcwn  cysylltiad  araU  yn  Num.  xxi.  4.  I  farw. 
— Cymh.  Math.  xxvi.  H8,  gyda  Gen.  xxvii.  4(5 ;  1  Bren.  xix.  4  ;  Jonah  iv. 
3,  8.  Ped  eillid  fi,  — Yma  efe  a  ddatguddiodd  iddi  ei  hoU  galon. 
Adduned  ei  Nazareaeth,  yr  hon  ydoe(hl  i  barhau  dros  ei  hoU  oes,  a  fynegodd 
efe  iddi.  YA  wallt  hir,  cudynog,  ydoedd  yn  arwy(hl-hin  o'i  Na/areacth,  ac 
ynwystl,  o  du  Duw,  y  parhcid  iddo  y  ncrth  goruwch-naturiol  tra  naíhleuai 
eUyn  ar  ei  ben.  Am  bri^jdoldeb  yr  arwyddlun  o  wallt,  fcl  elfeu  yn  yr 
adduned  Nazareaidd,  gellir  ystyried  ei  fod  yn  gosod  allan  fod  y  by  wyd— 
yr  holl  fywyd,  a  bywyd  yr  oU  o'r  dyn— yn  cael  ei  gysegru  i'r  Arglwydd^ 
ac  yn  cael  ei  gadw  rhag  unrhyw  gamddefnydd.  Y  gwinwydd,  y  rhai  a 
a<lewid  heb  eu  taclu,  a'r  rhai  ni  chesglid  eu  gwinwydd  ar  fiwyddyn  y 
Sabbothgorphwysdrai'r  tir,  ac  ar  íiwyddyn  y  Jubili,  aelwid  yn  Nazareaid. 
Dyna  yHtyr  lytliyrcnol  yr  ymadrodd  "  ni  thaclwyd  "  yn  Lef'.  xxv.  5,  11. 
Felly  gaíicwid  jierfíaith  iyddid  i'r  gwinwydd  i  flrwytho,  a  chedwid  eu 
ffrwyth    rhag   defnydd   anghysegredig.      Yr   un    modd   yr  oedd  gwallt  y 


Pen.  XVI.]         DAROSTYNGIAD  SAMSON.  I37 

Y  rnac  y  Philistiaid  arnat  ti,  Samson.  Ac  efe  y  ddeffrôdd 
o'i  g'wsg',  ac  a  ddywedodd,  Af  allan  y  waith  hon  fel  cynt, 
ac  ymysgydwaf.  Ond  ni  wyddai  efe  fod  yr  Arglwydd 
wedi  cilio  oddiwrtho. 

Ond    y    Philistiaid    a'i   daliasant   ef,    ac   a    dynasant   ei  21 
lygaid   ef,    ac   a'i   dygasant   ef  i    waered   i   Gazah,   ac  a'i 

Nazareaid  yn  dargos  mrth  a  ffrwythlondeh,  a  bod  y  rhai  hyny  yn  gyfan- 
gwbl  gysegredig  i'r  Arglwydd.  A  phan  y  byddai  Nazaread,  nad  ydoedd 
ei  adduned  am  ei  oes,  yn  ymryddhau  oddiwrth  ei  adduned,  yr  ydoedd  i 
daflugwallt  ei  Nazareaeth  i  dân  yr  hedd-aberth,  ydoedd  ynrhan  o'r  aberth 
a  aberthid  ar  3'r  achlysur,  i  ddangos  ei  fod  yn  cyflwyno  ei  wallt  yn  ol  i 
Dduw  yn  ddihalog.  Ac  a  alwodd  am  bendefigion. — Yn 
hytrach,  arglwyddi ;  3'r  un  gair  ag  a  geir  yn  adn.  5.  Ae  a  ddygasant 
arian. — Darllener,  yr  arian,  sef  yr  arian  a  addewsid  ganddynt  iddi  os 
llwyddai  (adn.  5).  Yr  oedd  rhywbeth  yn  ei  holl  ymddygiad,  a'i  eiriau,  yn 
dangos  i  Dalilah  ei  fod,  y  tro  hwn,  wedi  mynegu  iddi  ei  holl  galon.  A  hi 
a  wnaeth  iddo  gysgu  ar  ei  gliniau. — Yr  eglurhad  ymar- 
ferol  goreu,  efallai,  ar  yr  holl  hanes,  yn  neillduol  y  rhan  hon  ohono,  ydyw 
Diar.  vii.  10 — 23.  Ac  a  al^A^odd  ar  wr. — Yn  hytrach,  y  gwr,  sef 
y  cynllwynwr  oedd  ganddi,  rhag  iddi,  os  llwyddai  y  cynllun,  ifodei  hunan 
gyda  Samson  (adn.  9,  12).  Ac  o'r  diwedd  hi  Iwyddodd  i'w  ddarostwng. 
Anmhosibl  i  lygaid  ddisgyn  ar  olygfa  fwy  pruddaidd  na  hon — Nazaread  yr 
Arglwydd  yn  deíFroi  o'i  gwsg,  ar  liniau  putain,  a'i  nerth  wedi  ei  adael,  ac 
yntau  heb  wybod  hyny  !  Wedi  colli  y  dylanwadau  dwyfol,  wedi  ei  ddar- 
ostwng  yn  ei  gymeriad,  ac  eto,  dan  ddylanwad  yr  hudoliaeth,  yn  anwybodol 
o  hyny  !  Fod  yr  Arglwydd  wedi  cilio. — Yn  yr  hanes,  priod- 
olir  nerth  Samson  yn  barhaus  i  bresenoldeb  yr  Arglwydd  (pen.  xiii.  25  ; 
xiv.  6,  19  ;  XV.  14).  Nid  yn  ei  wallt  ynddo  ei  hun  y  trigai  ei  nerth  gor- 
uwch-naturiol,  eithr  yn  y  ffaith  fod  yr  Arglwydd  gydag  ef  ;  ac  yr  oedd  yr 
Arglwydd  gydag  ef  tra  y  cadwai  efe  adduned  ei  Nazareaeth,  o  ba  un  yr 
oedd  ei  wallt  yn  arwydd-lun  ;  a'r  foment  y  cafodd  ellyn  gyffwrdd  â'i  ben, 
profai  hyny  fod  cyfamod  ei  Nazareaeth  wedi  ei  dori.  Y  mae  yr  ymadrodd 
hwn — fod  yr  Arglwydd  wedi  cilio — yn  dra  awgrymiadoh  Yn  adn.  17, 
dywedai  Samson,  "  yna  y  cilia  fy  nerth  oddiwrthyf ;"  ond  yma  dywed  yr 
hanesydd,  "  fod  yr  Arglwydd  wedi  cilio  oddiwrtho,"  yrhyn  addengys  nad 
ydoedd  Samson  yn  edrych  yn  ddigon  uchel  ar  y  ddawn  oruwch-naturiol 
oedd  wedi  ei  hj^mddiried  iddo,  ac  nad  ydoedd  yn  sylweddoli,  yn  ddigon 
bywiog,  mai  presenoldeb  yr  Arglwydd  ydoedd  y  ffynonell  ohoni.  Ceir 
gwersi  lluosog  a  phwysig  yn  yr  hanes.  Perygl  hunan-hyder,  a'r  pwysig- 
rwydd  o  ymorphwys  yn  syml  a  chalonog  ar  yspryd  yr  Arglwydd  sydd 
amlwg.  Hefyd,  dylid  sylwi  ar  y  cysylltiad  a  esyd  Duw  rhwng  arwyddion 
allanol  a  doniau  dwyfol ;  ac  eto,  ni  ddylid  mawrhau  yn  ormodol  y  berth- 
ynas  hon,  na'r  doniau  ynddynt  eu  hunain,  oblegid  yn  ol  y  geiriau  a  ddyru 
Milton  yn  ngenau  Samson  fSam-non  AgoniistesJ,  "  Pan  roddes  Duw  i  mi 
nerth,  er  dangos  pa  mor  ansicr  oedd  y  ddawn,  fe'i  crogodd  yn  fy  ngwallt." 
Yr  athrawon  goreu  i  ni  yn  fynych  yw  ein  gwendidau. 

21,   22.    A'i   daliasant  ef. — Yr  ydoedd,  bellach,  druan,  ynhollol 
at  drugiredd  ei  elynion.     Ar  yr  achlysuron  blaenorol  ni  fynai  y  Philistiaid 


o 


8  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XVI. 


rhwymasant  ef  â  gefynau  pres  ;  ac  yr  oedd  efe  yn  malu 

22  yn  y  carchardy.      Eithr  gwallt  ei  ben  ef  a  ddechreuodd 

23  dyfu  drachefn,  ar  ol  ei  eillio.  Yna  arglwyddi  y  Phinstiaid 
a  ymgasg-lasant  i  aberthu  aberth  mawr  i  Dagon  eu  duw, 
ac  i  orfoleddu  :  canys  dywedasant,  Ein  duw  ni  a  roddodd 

24  Samson  ein  gelyn  yn  ein  llaw  ni.  A  phan  welodd  y  bobl 
ef,  hwy  a  ganmolasant  eu  duw  :  canys  dywedasant,  Ein 
duw  ni  a  roddodd  ein  gelyn  yn  ein  dwylaw  ni,   yr  hwn 

ddyfod  allan  o'u  llochesau  ;  eithr  yn  awr,  wrth  weled  ei  nerth  wedi  cilio, 
rhùthrent  allan  i'w  ddal.  Dynasant  ei  lygaid.— Golyga  y  gair  eu 
tynu  allan,  yn  y  modd  creulonaf — eu  tyllu  neu  eu  cloddio  allan.  Yn  ol  eu 
tyb  hwy,  yr  oedd  hyn  y  íîordd  fwyaf  efifeithiol  i'w  lesteirio  i  wneuthur 
3'chwaneg  o  ddrygioni.  Am  yr  arferiad  greulawn  o  dynu  y  llygaid,  gwêl 
Num.  xvi.  14  ;  2  Bren.  xxv.  7  ;  Jer.  xxxix.  7.  Yrhen  Rabbiniaid  a  wnant 
y  sylw  ddarfod  i  Samson  gael  tynu  ei  lygaid  oherwydd  ei  fod  yn  dilyn 
chwant  y  llygad  ;  cafodd  Absalom  ei  grogi  gerfydd  ei  wallt,  am  ei  fod  yn 
ymffrostio  yn  ei  wallt.  I  waered  i  Gazah. — Dygasant  ef  mor 
l)elled  ag  y  gallent  o  ddyffryn  Sorec,  ac  i  un  o'u  hamddifîynfeydd  cadarnaf, 
a  mangre  ei  orchesb  a'i  waredigaeth  (adn.  1 — 3).  Gefynau  pres. — 
Rhwyiuau  o  bres  er  mwyn  perffaith  ddyogelwch.  Golyga  y  gair  rwymau 
ar  gyfer  y  dwylaw  a'r  traed,  neu,  ar  gyfer  y  ddau  droed.  Rhwymwyd  y 
brenin  Zedeciah  yn  gyfîelyb  (2  Bren.  xxv.  7).  Cymharer  2  Sam.  iii.  34  ; 
Jer.  lii.  11.  Ac  yr  oedd  efe  yn  malu. — Y  mae  yr  amser  sydd  i'r 
ferf  "malu"  yn  dangos  mai  dyma  oedd  ei  waith  cyson — ei  fod  wedi  ei 
ddarostwng  i  wneyd  y  gwaith  isel  hwn  yn  barhaus.  Dyma  y  gorchwyl 
iselaf  a  chaletaf,  a  rhoddid  ef  yn  wastad  i'r  math  isaf  o  gaeth-weision. 
Cymharer  Kx.  xi.  5  â'r  xii.  29  ;  Es.  xlvii.  2  ;  Galar.  Jer.  v.  13.  Gwneyd 
y  gorchwyl  hwn  oedd  cospedigaeth  y  Rhufeiniaid  a'r  Groegiaidi'r  carchar- 
orion  rhyfel  mwyaf  diraddiol,  ac  yn  y  Dwyrain,  gwneir  y  gwaith,  hyd 
heddyw,  gan  gaethion  beny waidd,  o'r  dosbarth  iselaf.  Yn  y  carchar- 
dy. — Yn  Uythyrenol,  ty  y  rhwymedigion— Gwôl  Gen.  xxxix.  20  ;  ond  ni 
cheir  yr  ymadrodd  yn  hoUol  fel  y  mae  oddieithr  yn  Preg.  iv.  14  ;  Jer. 
xxxvii.  1.') ;  ac  yn  y  manau  hyny  cyfìeithir  y  gair  yn  "carchardy."  Y  mae 
po>)brawddeg  yn  adn.  21  yn  cyfleu  rhyw  elfen  yn  niraddiad  Samson;  ei 
ddal  gan  y  Philistiaid,  tynu  ei  lygaid,  ei  ddwyn  i  waercd  i  Gazah,  ei 
rwymo  â  gefynau  pres,  a'i  ro'i  i  falu  yn  y  carchardy.  A  ddech  reuodd 
dyfu  drach efn  ar  ol  ei  eillio. — Mae  "  ar  ol "  yn  ddarlleniaíi 
anghywir  yn  y  faii  hon  ;  gwell  yw  darlhiniad  ymyl  y  ddalen,  fel  pan  eill- 
iwyd  ef.  Ond  cyfieitliir  yr  ymadrodd  gan  rai  i  osod  aUan  y  syniad  fod  ei 
wallt  wedi  tyfu  o'r  ad.tíj  yr  tilíiwyd  tf.  Modd  bynag,  cyflëa  y  geiriau  y 
syniad  naadawyd  mohono  yn  hir  gan  ras  Duw  iddo  ei  liunan.  Dechreuodd 
edifarhaii  ;  ao  yn  nyfnder  ei  enaid,  teimlai  chwerwder  yn  herwydd  iddo 
esgeuhiso  cyfamod  ei  Dduw.  Dychwelodd  calon  a  gwallt  ei  Nazareaeth. 
Yn  ngeiriau  pert  yr  Ksgob  Haíl,  "  Tyfai  ei  wallt  gyda'i  edifeirwch,  a'i 
ncrtli  gyda'i  wallt." 

23,  24.  Dagon  eu  duw. — Kfe  oodd  duw  cenedlacthol  y  Phil- 
ÌHtiaid.  Portreiadid  ef  gyda  chorph  pysgodyn,  a  phen  a  dwylaw  dyn  (1 
♦Sam.  V.  4  ;   1  Cron.  x.  10;.     Addolid  ef  fel  y  duw  ag  oedd  yn  pori  i'r  môr 


Pen.    XVI.]      EI    FARWOLAETH    a'i    GLADDEDIGAETH.  I39 

oedd  yn  anrheithio  ein  gwlad  ni,  yr  hwn  a  laddodd  lawer 
ohononi  ni.     A  phan  oedd  eu  calon  hwynt  yn  llawen,  yna  25 
y  dywedasant,  Gelwch  am  Samson,  i  beri  i  ni  chwerthin. 
A  hwy  a  alwasant  am  Samson  o'r  carchardy,  fel  y  chwar- 
euai  o'u  blaen  hwynt ;  a  hwy  a'i  gosodasant  ef  rhwng  y 
colofnau.     A  Samson  a  ddywedodd  wrth  y  llanc  oedd  yn  26 
ymaflyd  yn  ei  law  ef,  Gollwng,  a  gâd  i  mi  gael  gafael  ar 
y  colofnau  y  mae  y  tŷ  yn  sefyll  arnynt,   fel    y  pwyswyf 
arnynt.     A'r  tŷ  oedd  yn  llawn  o  wŷr  a  gwragedd  ;  a  holl  27 
arglwyddi  y  Philistiaid  oedd  yno  :  ac  ar  y  nen  y?'  oedd  yn 
nghylch    tair   mil   o  wŷr   a  gwragedd   yn   edrych   tra   yr 
3'doedd  Samson  yn  chwareu.     A  Samson  a  alwodd  ar  yr  28 
Arglwydd,  ac  a  ddywedodd,  O  Arglwydd  lOR,  cofia  fi, 

heigio  o  bysgod.  Ymddengys  fod  teml  iddo  yn  Asdod,  yn  gystal  ag  yn 
Gazah,  a  cheir  olion  o'r  addoliad  a  delid  iddo,  yn  daenedig  drwy  y  wlad, 
yn  enwau  y  lleoedd,  megis  Bethdagon — Tŷ  Dagon,  &c.  (Jos.  xv.  41).  Yr 
oedd  y  Philistiaid  am  i'r  achlysur  hwn  i  fod  yn  aberth  diolch  i'r  eilun,  ac 
3-n  wleddo  orfoledd  iddynt  hwythau.  A  ganmolasant  eu  duw. 
— Dagon  oedd  prif  wrthwynebydd  Duw  Israel  (Deut.  xxxii.  27),  ac  iddo  ef 
y  priodoleut  eu  goruchafìaeth  ar  Samson,  a  theiíl  bôst  annuwiol  y  Philist- 
iaid  oleuui  ar  y  geiriau  sydd  yn  dyweyd  fod  Duw  yn  amddiffyn  gogoniant 
«i  enw,  &c.  (Ezec.  xx.  22  ;  xxxvi.  20 — 23  ;  Dan.  v.  1 — 5). 

25 — 27.  A  phan  oedd  eu  calon  yn  llawen. — Ynllawen 
^an  win,  fel  y  gellir  casglu.  Gweler  pen.  xix.  6,  9,  22  ;  Ruth  iii.  7  ;  1  Sam. 
x\v.  36,  &c.  1  beri  i  ni  ehwerthin. — Yn  hytrach  darllener,  fel  y 
chwareuo  o'n  blaen  ni ;  h.y.,  canu  a  dawnsio,  fel  y  dengys  yr  un  gair  a 
ddefnyddir  yn  Ex.  xxxii.  6,  lle  y  defnyddir  ef  yn  hollol  yn  yr  un  cysylltiad, 
sef  ar  ol  gwledd  yr  eilun,  Canlynid  y  dawnsio  yn  wastad  gan  gerddoriaeth 
otìerynol  a  lleisiol.  Am  y  defnyddiad  o'r  un  gair,  neu  eiriau  o'r  un 
^wreiddyn,  cymharer  1  Sam.  xviii.  7  ;  2  Sam.  ii.  14  ;  vi,  0,  21  ;  1  Cron. 
xiii.  8;  XV.  29,  gyda  2  Sam,  v.  16;  Jer.  xxx,  19;  xxxi,  4,  Gad  i  mi  gael 
gafael  ar  y  colofnau, — Cymerai  arno  ílino  wrth  ganu  a  dawnsio, 
a  chrefai  gael  gorphwj'S  ar  bwys  y  colofnau.  Nid  ydyw  ein  gwybodaeth 
^m  adeiladwaith  Phoeniciaidd  y  fath  fel  ag  i'n  gailuogi  i  egluro  duU 
y  deu)l  hon,  a'i  dinystr ;  oblegid  fe  dybir  mai  teml  yr  eilun  ydoedd 
«chwareudy  ei  addolwyr.  Gellir  casglu  fod  arglwyddi  y  Philistiaid  odan  y 
tô,  oddifewn  i'r  deml ;  ac  ar  nen  wastad  y  deml,  a  gynhelid  i  fyny  gan 
■ddwy  golofn,  y  rhai  a  safent,  dybygid,  ynagos  i'w  gilydd  yn  nghanol  ífrynt 
yr  adeilad,  yr  oedd  tua  thair  mil  o  wŷr  a  gwragedd,  Pwysai  y  rhai  hyn, 
yn  nghyda'r  coed  a'r  ceryg,  yn  hollol  ar  y  ddwy  golofn ;  a  phan  y  tynodd 
•Samson  hwynt,  daethant  i  lawr  gyda  dinystr  dychrynllyd. 

28— 30.  O  Arglwydd  lor.  -Darllener,  O  Arglwydd  Jehofah. 
AiferaSamson  yn  ei  weddi  dri  enw  ar  Dduw,  "Arglwydd"  (AdonaiJ, 
"  lor  "  íJeho/ahJ,  a  "  Duw  "  fElohimJ,  yr  hyn  a  geir  yn  fynych  pan  y 
Ijydd  saint  y  Beibl,  mewn  mynudau  o  ddifrifoldeb  mawr,  yn  rhoddi  pwys 
neillduol  ar  enw  Duw  (Jos.   xxii.   22;    Salm  I.    1).     Y  mae  ei  weddi  yn 


140  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XVL 

atolwg,  a  nertha  fi,  atolwg,  yn  unig  y  waith  hon,  O  Dduw, 
fel  y  díalwyf  «^un  díaledd  ar  y  Philistiaid  am  fy  nau  lygad. 

29  A  Samson  a  ymaflodd  yn  y  ddwy  golofn  ganol,  y  rhai  yr 
oedd  y  tŷ  yn  sefyll  arnynt,  ac  a  ymgynhaliodd  wrthynt, 

30  un  yn  ei  ddeheulaw,  a'r  llall  yn  ei  law  aswy.     A  dywedodd 
Samson,   Bydded  farw  fy  einioes  gyda'r  Philistiaid.     Ac 

cynwysanadl  gwir  ffydd  ac  ymostyngiad,  gan  ddychwelyd  at  yr  Arglwydd, 
a'i  gydnabod  fel  Llywodraethwr  a  Rheolwr,  ac  fel  y  Tragj'wyddol,  yr  hwn 
a  ddatguddiodd  ei  hunan  i  Moses,  a'r  HoUalluog,  yr  hwn  oedd  abl  i'w 
waredu  yntau  a'i  gyd-genedl.  Yn  unig  nid  oedd  Samson  wedi  dysgu  y 
wers,  "  Myfi  biau  dial,  myfi  a  dalaf,  medd  yr  Arglwydd,"  yr  hj^n  sydd  i'w 
briodoli,  i  raddau  mawr,  i'r  oes  a'r  amgylchiadau  yr  ydoedd  efe  ynddynt 
ar  y  pryd.  Fel  y  dialwyf  .  .  .  am  fy  nau  lygad. — 
Y  darlleniad  cywir  ydyw,  fel  y  dialwyf  .  .  .  am  un  o'm  dau  lygad  : 
awgrym,  dybygid,  nas  gallai  unrhy w  ddialedd  gyrhaedd  ond  haner  y  golled 
a  gawsai  efe,  3'r  hyn  a  ddengys  ei  deimladau  yn  ngwj^neb  ei  golled  ;  ac 
hefyd,  sydd  jn  engraifít,  yn  ol  Deon  Stanley,  o'r  teimlad  llywodraethol  yn 
gryf  yn  angeu,  fod  ei  dymher  haner-íí'raeth  yn  d'od  i'r  golwg  yn  ei  ddialedd 
diweddaf.  Ymaflodd. — Gair  tra  neillduol,  ac  a  aríerir  yma  am  y 
waith  gyntaf  ;  ond  a  geir  drachefn  yn  Ruth  iii.  8  (ymyl  y  ddalen) ;  Job  vi. 
18.  Le  blethodd  ei  freichiau  am  y  colofnau,  fel  i  orphwys,  eithr  mewn 
gwirionedd,  iddwyn  y  dinystr  ar  ei  elynion.  Bydded  farw  fy  ein- 
ioes.  —  Defnyddir  y  gair  "einioes,"  megis  y  defnyddir  y  gair  "enaid," 
yn  y  Testament  Newydd,  mewn  ystyr  îs  na'r  gair  "yspryd,"  i  olygu  yr 
egwyddor  o  fywyd  sydd  gan  ddyn  yn  gyffredin  iddo  ef  a'r  anifeiliaid 
afresymol ;  ond  mae  yn  amlwg  y  golygir  yma  einioes  mcwn  undeb  â'r 
yspryd — yr  egwyddor  ís  mewn  uudeb  â'r  un  uwchaf.  Yr  oedd  ei  einioes 
o'r  dechrcu  wedi  ei  neillduo  i  wasanaeth  Jehofah  ;  ond  yr  oedd  llawer  o'i 
fywyd  wedi  myned  yn  ofer.  Teimlai  rwymedigaeth  arno  i  oíîrymu  y 
gweddill  o'i  fywyd  i  wasanaeth  Duw,  drwy  farw  er  lleshâd  ei  wlad,  ac  er 
amddiH'yniad  i  enw  ei  Arglwydd.  P]fe  ydoedd  gwaredwr  swyddol  ei  bobl 
hyd  dílydd  ei  farwolaeth  (adn.  31);  a  theimlai  alwad  arno  i  geisio  sicrhau 
ymwared  i'w  genedl,  beth  bynag  a  ddeuai  o'i  fywyd  ef  ei  hunan.  (iwyddai, 
pecawsai  fyw,  y  byddai  iddo  gario  fyth  i'w  ganlyn  ei  ddallineb,  fel  arwydd 
o'i  anít'yddiondeb  i  Dduw,  ac  o  oruchafiaeth  ei  elynion  arno.  Yn  ei  far- 
wolaeth  tynwyd  ymaith  oddiwrtho  gywilydd  ei  bechod,  a  chafodd  Duw 
Israei  fuddugoliacth  ar  ei  elynion,  ac  ar  eu  duwiau.  Yn  ei  fywyd  yr  oedd 
Sam.son  yn  ddychryn  i'r  Philistiaid,  ond  yn  ei  angeu  fe  ddinystriodd  deml 
eu  heilun  ;  ac,  yn  y  weithred  ddiwcddaf  hon,  fe  amddiH'ynodd  gynieriad 
Duw  Israel  yn  erbyn  Dagon,  duw  y  Pliilistiaid.  Y  mae  arddunedd  gwir- 
ioneddol,  hyd  yn  nod  yn  niiywiad  a  chwymp  y  wladwriaeth  Hebrcaidd, 
pan  y  mae  un  o'i  Jìarnwyr  rhcohii(kl  diwcddaf  yn  marw  dios  ci  wlad  !  A 
syrthiodd  y  ty.  — Rhaid  fod  yr  adcilad  yn  cang  i  gynwys  y  fath  nifcr; 
ac  yn  ol  ein  duli  ni  o  adeiladu,  efallai  fod  yn  anhawdd  meddwl  pa  fodd  y 
gallai  tynu  i  hiwr  golof n  neu  ddwyachosi  y  fath  ddinystr.  Ond  yroeddtref 
liaz;a  wedi  ei  hadeiladu  ar  fryniau  bychain,  ac  ar  lethr  un  o'r  rhai  hyny,, 
yn  nghẁr  gogledd-ddwyreiniol  y  dref  brescnol,  y  tybia  Dr.  Tiiomson  fod  y 
deiid  hoii  wedi  ei  hadeiladu,  canys  felly,  yn  gyflredin,  yr  adeiUîdir  temlau 
yn  y  Dwyrain.     (iíîllid  meddwl,  hcfyd,   fod  cynllun  yr  adeilad  y  fath,  fel 


Pon.    X\'ÍI.]    EI    FARWOLAETH    a'i    GLADDEDIGAETH.  I4I 

efe  a  ymgrymodd  â'/  holl  nerth  ;  a  syrthiodd  y  tŷ  ar  y 
pendefig^ion,  ac  ar  yr  holl  bobl  oedd  ynddo  :  a'r  meirw  y 
rhai  a  hiddodd  efe  wrth  farw,  oedd  fwy  nag-  a  laddasai  efe 
yn  ei  fywyd.  A'i  frodyr  ef,  a  holl  dŷ  ei  dad  ef,  a  ddaeth-  31 
ant  i  waered,  ac  a'i  cymerasant  ef,  ac  a'z'  dygfasant  i  fyny, 
ac  a'i  claddasant  ef  rhwng'  Sorah  ac  Estaol,  yn  meddrod 
Manoah  ei  dad.     Ac  efe  a  farnasai  Israel  ugain  mlynedd. 

wrth  dynu  i  lawr  y  colofnau  canol,  fod  yr  holl  adail  yn  treiglo  i  lawr  y 
bryn,  gyda  dinj'str.  Dylid  deall  yr  ymadrodd  yn  niwedd  adn.  20,  hwyrach, 
i  olygu  nid  nifer  j  rhai  a  laddwyd  3'n  gymaint  a'u  sefyllfa — yr  oedd  y 
lladdedigion  yn  cynwys  prif  ddynion  y  genedl  a'u  teuhioedd. 

31 .  A.'  i  f rodyr  ef. — Mae  yr  ymadrodd  ei  "  frodyr  ef,"  a  "  hoU  dŷ 
ei  dad,"  yn  golygu  holl  Iwyth  Dan,  fel  llwyth  yn  dyfod  i  gynorthwyo  ei 
berthynasau  agosaf  i'w  gladdu.  Arferir  yr  ymadrodd,  "  tŷ  ei  dad,"  am 
Iwyth  o  bobl,  yn  Num.  i.  4 ;  ii.  2  ;  iii.  15,  20 ;  xvii.  2  ;  xviii.  1.  Yr  oedd 
raid  cael  nifer  lled  fawr  o  bobl  i  anturio  i  ganol  y  Philistiaid  i  gyrchu  corph 
eu  prif  elyn.  Ond  y  mae  yn  amlwg  fod  hon  yn  ergyd  ddinystriol  i'r 
Phiîistiaid,  ac  yr  oeddynt,  nid  yn  unig  wedi  ea  taflu  i  ddyfnder  galar  am 
eu  prif  ddynion,  eithr  hefyd  wedi  eu  taraw  âg  ofn  Duw  Israel,  drwy  yr 
Hwn  y  gwyddent  y  gwnaethai  Samson  y  dinystr  hwn.  Daw  llwyrder 
buddugoliaeth  Samson  i'r  golwg  yn  y  ffaith  fod  ei  frodyr  yn  gallu  gwneyd 
mxth  yn  y  byd  o  angladd  iddo,  heb  son  ani  arŵyl  cyhoeddus,  fel  yr  un  a 
geir  yma,  a  hyny  yn  hollol  ddiwrthwynebiad.  Yn  meddrod  ei 
dad. — Awgryma  y  geiriau  hyn  fod  ei  dad  wedi  marw.  0  ddyddiau 
Gedeon  i  waered  nodir  yn  fanwl  feddrodau  y  Barnwyr  ;  ond  ni  cheir,  yn 
hanes  3^r  un  ohonynt,  ddesgriíìad  mwy  tarawiadol  nagageiryma — ei  frodyr 
a'i  Iwyth  yn  cludo,  ar  eu  hysgwyddau,  gorph  marw  eu  harwr  "  i  fyny  "  ar 
hyd  llethrau  serth  ei  fryniau  genedigol,  i'w  gladdu  "  rhwng  Sorah  ac 
Estäol,"  lle  j  gorweddai  wrth  ochr  ei  dad,  yr  hwn,  gydag  ymíFrost  tadol, 
a  wyliasai  yn  fanwl  ei  orchestion  boreuol.  Felly  y  bu  farw,  ac  y  claddwyd, 
y  diweddaf  o'r  gyfres  reolaidd  o  Farnwyr  y  ceir  eu  hanes  yn  y  Uyfr  hwn. 


RHAN  III.— YR  ATTODIAD  (pen.  xvii.— xxi.), 

Diweddglöir  Llyfr  y  Barnwyr  gydag  atodiad,  yn  cynwys  darluniadau 
sydd  yn  rhoddi  cipdrem  i  ansawdd  cymdeithas  yn  Israel,  yn  yr  adeg  foreu 
hono.  Saif  gwahanol  ranau  Llyfr  y  Barnwyr,  yn  eu  perthynas  â'u  gilydd, 
fel  y  canlyn  :  — Desgrifia  yr  adran  arweiniol  yr  amgylchiadau  y  tarddodd 
gorchestion  y  gwahanol  Farnwyr  ohonynt ;  yr  angenrheidrwydd  am  danynt ; 
a  phaham  y  cyfododd  yr  Arglwydd  y  fath  ddynion  rhyfedd.  Yn  y  prif 
adroddiad  ceir  hanes  eu  gweithredoedd  nerthol  o  ymwared  i  Israel :  ac  yn 
yr  atodiad  hwn,  ceir  desgrifiad  byw  o  yspryd  yr  oes,  fel  yr  ydoedd  i'w 
weled  yn  ystod  cyfnod  y  Barnwyr.  Nid  oes  perthynas  uniongyrchol  rhwng 
yr  amgylchiadau  hyn  â'u  gilydd  ;  a  pherthynant,  o  ran  amser,  i  ddechreu 
cyfnod  y  Barnwyr,  efallai  cyn  marwolaeth  Josua,  neu  yn  fuan  ar  ol  hyny. 
Ond  y  mae  y  ffaith  fod  amgylchiadau  o'r  fath  wedi  eu  rhoddi  ar  gof  a 


142  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XVII. 

chadw,  a  hyny  gyda'r  fath  fanylwch,  yn  profi  nad  oedd  dylanwad  dysgeid- 
iaeth  Moses,  a  llenyddiaeth  yr  Aipht,  wedi  cwbl  ddiflanu  o  fysg  y  genedl. 
Ar  ol  hyn,  daw  tlodi  llenyddol  Israel  i'r  golwg  yn  gymaint  ag  nad  oes  ond 
ambell  tîiachiad  o  orchestion  gwladgarol  fel  yr  eiddo  Debonih,  (^edeon, 
Jephthah,  a  Samson,  wedi  en  cofnodi,  ac  felly  y  parhaodd  pethan  hyd  gyfod- 
iad  Sarauel  ac  Ysgolion  y  Prophwydi.  Er  i'r  amgylchiadau  a  gof nodir  y;i 
3'r  atodiad  gymeryd  lle  yn  moreu  cyfnod  y  Barnwyr,  eto,  dodir  hwynt  i 
mewn  fel  hyn  yn  niwedd  y  llyfr,  oblegid  nas  gallesid  eu  gweithio  i  mewn 
j-n  naturiol  i  hanes  cyflawn  y  cj^fnodau  blaenorol  yn  y  llj'fr,  ac  oherwydd 
eu  bod  yn  dal  cysylltiad,  nid  â  rhyw  un  Barnwr  neillduol,  ond  â'r  oll,  fel  y 
tafíant  oleuni  ar  natur  y  drygau  a  lygrent  Israel  3'n  ystod  holl  gyfnod  y 
Barnwyr,  sef  ymadawiad  âg  addoliad  y  gwir  Dduw  yn  Siloh,  ac  agosrwydd 
gormodol  y  genedl  at  íîieidd-dra  y  Canaaneaid  o'u  hamgylch.  Efallai  mai 
yn  nghofnodau  hanes\^ddol  llwj^th  Dan  y  cafwyd  yr  adroddiadau  ohonynt. 
Hyn,  o  bosibl,  sydd  yn  peri  eu  bod  wedi  eu  rhoddi  yn  niwedd  hanes 
Samson,  oherwydd  fod  pen.  xvii.  a  xviii.  yn  crybwyll  y  llwyth  hwnw,  ac 
am  bethau  wedi  cymeryd  lle  rhwng  Sorah  ac  Estäol,  lle  y  claddwyd 
Samson.  Gallai,  hefyd,  fod  yr  amgylchiadau  wedi  eu  cysylltu  â'u  gilydd 
oherwydd  fod  perthynas  rhyngddynt  â  Bethlehem-Judah.  Cymharerpen. 
xvii.  7— 9  â  xix.  1,  2. 

Gan  fod  yr  amgjdchiadau  a  gofnodir  yn  yr  atodiad  wedi  cymeryd  lle 
oddeutu  yr  un  adeg  a'r  rhai  a  gofnodir  yn  mhenodau  cyntaf  y  llyfr,  a  bod 
y  rhai  hyny,  rai  ohonynt,  wedi  cymeryd  lle  cyn  marwolaeth  Josua ;  felly, 
y  tebyg  ydyw,  fod  yr  amgylchiadau  hyn  wedi  cymeryd  lle  cyn  marwolaeth 
Josua,  neu  yn  fuan  ar  ol  hyny.  Dichon  mai  at  yr  ymfudiad  hwn  o  eiddo 
llwyth  Dan  y  cyfeirir  yn  Jos.  xix.  47  ;  Barn.  i.  34.  Ceir  dau  bwynt  arall 
yn  y  penodau  hyn  yn  cyfeirio  at  adeg  foreu.  Yn  pen.  xviii.  30,  dywedir 
mai  Jonathan,  mab  Gerson,  mab  Manasseh,  ydoedd  ofifeiriad  Micah.  Mae 
lle  cryf  i  gasglu  mai  "  Moses,"  ac  nid  "Manasseh,"  ydyw  y  gwir  ddar- 
lleniad  (gwêl  nodiad,  pen.  xviii.  30).  Os  felly,  pcnderfyna  hyn  yr  amser 
yn  yr  ail  genedlaeth  ar  ol  Moses.  Hefyd,  yn  ol  pen.  xx.  28,  ymddengys 
fod  yr  anwiredd  yn  Gibeah  wedi  cymeryd  lle  yn  amser  Phinees,  mab 
E]eazer,  mab  Aaron,  yr  hyn  a  esyd  yr  amgylchiad  hwnw  drachefn  yn  yr 
ail  genedlaeth  ar  ol  Aaron.  Yn  pen.  xiii.  25,  sonir  am  "  wersyll  Dan  " — 
Mahaneh-Dan— fel  enw  ar  lc  neiUduol,  tra  y  rhoddir,  yn  pen.  xviii.  12, 
achlysur  j^r  enw,  yr  hyn  a  ddengys  fod  y  cyfeiriad  diweddaf,  o  ran  ei  amser- 
yddiaeth,  yn  gynt  na'r  cyntaf.  Am  y  cyfeiriadau  yn  y  penodau  hyn  at 
arleg  ysi/ri/hiiad  Llyfr  y  Barnwyr,  gweler  nodiadau  ar  pen.  xvii.  6,  7  ; 
xviii.  3Ó,  31,  &c. 

Rhcnir  yr  atodiad  yn  naturiol  yn  ddwy  ran,  sef  (1)  eilun-addoliaeth 
Micah  ac  ymfudiad  y  Daniaid  (pen.  xvii. — xviii.  31);  (2)  Y  gyflafan  yn 
(ìibeah,  a  chospedigaeth  y  Benjaminiaid  (pen.  xix. — xxi.  2.")). 

(1)  Sefydliad  Addoliad  Delw  Micah  yn  Dan  (pen.  xvii.  — xviii.  31). 

Adroddir  hanes  Micah  yma,  oherwydd  ei  gysylltiad  âg  ymfudiad  rhan  o 
Iwyth  Daii  i  fyny  i  ogledd  y  wlad,  i  sefydlu  trofedigactli  ncwydd.  Ond 
yn  y  cyHylltiad  hwn  (1)  ccir  un  o'r  desgriíìadau  mwyaf  l)yw  a  manwl  o 
deulu  gwlcdig  o'r  aníserocdd  hyny  ;  ac  felly,  o  agwedd  cymdeillias  yn  yr 
oeH  hono.  (2)  Gwelii*  hcfyd  mor  llwyr  ac  mor  foreu  yr  anghofiwyd  y  gyf 
raith  gan  y  bobl,  oherwydd  y  mae  Micah  yn  llenwi  rhan  o'i  dŷ  à  delwau 
(^ei  fìedig,  ac  yn  urddo,  yn  gyntaf,  ei  faì)  ei  hun  (pon.  xvii.  5),  ac  yna  Lefìod, 


Pen.  X\^II.]  PECHOD  MiCAH.  143 

heb  fod  o'r  llinach  offeiriadol  (pen.  xvii,  12)  yn  offeiriad,  gan  droseddu, 
drwy  hjny,  yr  Ail  Orehymyn,  3'n  nghyda  chyfreithiau  yr  offeiriadaelh. 
(3)  Ceir  gweled  yn  yr  hanes,  hefyd,  sefyllfa  y  Lefiaid,  fel  yr  oeddynt  wedi 
eu  rhanu  yn  Jacob  a'u  gwasgaru  yn  Israel  (Gen.  xlix.  7).  (4)  Heblawhyny, 
dangosir  j-n  amlwg  yn  yr  hanes  yr  anrhefn  mawr  a  ffynai  yn  y  tir,  pryd 
nad  oedd  brenin  ar  Israel,  eithr  pob  un  a  wnai  yr  hyn  oedd  uniawn  yn  ei 
olwg  ei  hun.  Byddin  o  chwe'  chant  o  arfogion  yn  tramwy  o  ddeheu- 
orllewin  y  wlad  i  fyny  i'r  gogledd,  gan  3'speilio  eiddo  personol  yn  eu  ffordd, 
a  hyny  heb  fod,  fel  ar  achlysuron  dilynol  i2  Sam.  ii.  12;  xx.  7,  14),  dan 
gyfarwyddyd  brenin  na  thywysog  !  Prin  y  gall  y  llywodraeth  Dyrcaidd 
bresenol,  er  mor  bydredig  ydyw,  oddef  aflywodraeth  mwy.  Ac  eto  ni 
fynai  y  bobl  hyn  fod  heb  ddelwau  ac  offeiriad  ! 


PENOD    XVII. 

AC    yr   oedd    orwr   o    fynydd    Ephraim,   a'i    enw    Micah.      i 
Ac  efe  a  ddywedodd  wrth  ei  fam,  Y  mil  a'r  càn  sicl     2 
arian  a  ddygpwyd  oddi  arnat,  ac  y  rhegaist  am  daiiynt,  ac 
y  dywedaist  hefyd  Ue  y  clywais  ;  wele  yr  arian  gyda  mi, 
myfì    a'i    cymerais.     Á    dywedodd    ei    fam,    Bendigedig 

(a)  Pechod  Micah  (pen-  xvii.  1 — 13). 

Pen.  xvii. — 1,2.—Ephraimiad  o'r  eniu  Micah  yn  lladrata  mila  chant 
o  siclau  arian  oddiar  eifam,  ac  yn  eu  hadfer  yn  ol  iddi.  3 — 5. 
— Hithau,  drwy  ei  gymhorth  ef,  yn  eu  defnyddio  i  sefydlu  deliu- 
addoliaeth.  6. — Anrhefn  yr  amseroedd  hyny.  7 — 13. — Lefiad 
crwydrol  yn  dyfod  i  dŷ  Micali,  yntau  yn  ei  gyfiogi  i  fod  yn 
offeiriad  iddo. 

1 — 4.  Mynydd  Ephraim. — Gwêl  nodiad,  pen.  iii.  27.  Mieah. 
— Ffurf  Hebreig  yr  enw  ydyw  Micâyehû  (tebyg  i  Jehofah) ;  ond  o  adn.  5  yn 
mlaen  gadewir  allan  y  llafariad  terfynol.  Dyn  ydoedd,  fel  y  gellid  meddwl, 
o  Iwyth  Ephraim  ;  ond  ni  fynegir  dim  am  dano  nac  am  ei  deulu  naniyn  yr 
hyn  a  geir  yn  yr  hanes  hwn.  Neillduolrwydd  yr  hanes  ydyw  y  desgrifiad 
a  rydd  o'r  cymysgedd  o  oleuni  a  thywyllwch,  teimladau  crefyddol,  a  syn- 
iadau  cyfeiliornusam  Dduw  a  ffynent  yn  Israel  y  dyddiau  hyny.  Dechreua 
yr  hanes  gyda  chyö'esiad,  o  du  Micah,  ei  fod  wedi  lladrata  mil  a  chant  o 
siclau  arian  oddiar  ei  fam,  yr  hon  a  gyhoeddasai  felldith  uwchben  y  lleidr, 
cyn  gwybod  ohoni,  dybygid,  mai  ei  mab  ydoedd.  Dyru  Ewald  wêdd  hoUoí 
wahanol  i  hyn  ar  yr  amgylchiad.  Tybia  efe  mai  cyfeiriad  sydd  yma  at 
ryw  ychydig  o  drafodaeth  fasnachol  rhwng  Micah  a'i  fam — ei  bod  hi  wedi 
ymddiried  arian  iddo  i  ryw  anturiaeth  fasnachol,  a'i  fod  yntau  yn  awr  yn 
eu  dychwelyd.  Ond,  a  chymeryd  y  geiriau  yn  eu  hystyr  naturiol,  mae  yn 
amlwg  mai  wedi  eu  lladrata  yr  oeddynt,  a'i  bod  hithau  wedi  cjdioeddi 
math  o  felldith  uwchben  y  troseddwr,  a'i  fod  yntau,  dan  ddylanwad  arswyd 
melldith  ei  fam,  wedi  dychwelyd  yr  arian  yn  ol.  Y  mil  a'r  can'  sicl 
O  arian. — Gwêl  nodiad  pen.  xvi.  5.    Ỳ  rhegaist. — Er  cynal  i  fyny 


141-  '  LLYFR    Y    BARV\VYR.  [Pen.    XVII. 

3  fyddych,  fy  mab,  g'an  yr  Arglwydd.  A  phan  roddodd  efe 
y  mil  a'r  càn  sìcl  arian  adref  i'w  fam,  ei  fam  a  ddywedodd, 
Gan  gysegru  y  cysegraswn  yr  arian  i'r  Arglwydd  o'm 
llaw,  1  m  mab,  i  wneuthur  delw  gerfiedig  a  thoddedig  :  am 

4  hyny  yn  awr  mi  a'i  rhoddaf  eilwaith  i  ti.  Eto  efe  a  dalodd 
yr  arian  i'w  fam.  A'i  fam  a  gymerth  ddau  càn  sicl  o  arian, 
ac  a'u  rhoddodd  i'r  toddydd  ;  ac  efe  a'u  gwnaeth  yn 
ddelw   gerfiedig,    a   thoddedig :    a   hwy   a    fuant   yn   nhŷ 

y  ddamcaniaeth  o  drafodaeth  fasnachol,  dyru  Ewald  yr  ystyr  i'r  gair  hwn 
o  dyngu  er  sicrhad,  yr  un  modd  a  Matth.  xxvi.  63.  Ond  y  mae  Keil  yn 
gryf  o'r  farn  mai  rhegi  yn  yr  yetyr  o  felldithio  sydd  yma.  Gan  gys- 
egru  y  cysegraswn. — Nid  ydywamser  y  ferf  "cysegru,"  oangen- 
rhcidrwydd  yn  golygu  bwriad  blaenorol  i  gysegru  yr  arian,  cyn  eu 
dychweliad  yn  ol ;  eithr  \n  hytrach,  gweithred  newydd  ei  chyílawni  :-  Yr 
ydioyf  yn  daf(/an  fy  mod  yn  awr  yn  cyaeíjru.  Oherwydd  iddo  ddychwelyd 
yr  arian,  y  mae  ei  fam  yn  ei  fendithio,  a  hyny  mewn  rhan,  oblegid  ei  bod 
yn  gweled  yn  ei  ymddj^giad  fj^raryn  o  ofn  yr  Arglwydd  ;  ond  yn  benaf 
oherwydd  ei  bod  hi  ar  fedr  cysegru  yr  arian  i'r  Arglwj^dd.  I'r 
Arglwydd.  — Yn  ol  yr  Hebraeg,  I  Jehofah.  Mae  yn  amlwg  y  golygai 
Micah,  a'i  fam,  addoliad  y  gwir  Dduw,  ac  nad  oeddynt  wedi  troi  at  dduw- 
iau  d^'eithr  ;  eto,  mor  fuan  yr  oedd  gorchymynion  y  gyfraith  wedi  cilio  o 
gòf  a  meddwl  y  bobl  !  Yr  oedd  cysegru  arian  i'r  amcan  o  wneyd  delwau 
tawdd  a  cherfìedig  o  Dduw.yn  waharddedig  gan  y  gyfraith  (Ex,  xx.  4;  Lef. 
xxvi.  1;  Deut.  iv.  16;  xxvii.  15).  Rhoddaf  eilwaith  i  ti. — Y 
meddwl  yw  eu  rhoddi  i'w  mab  tuagat  ddodrefnu  a  llanw  "  tŷ  y  duwiau  " 
(adn.  5)  â  delwau.  Delw  gerfiedig  a  thoddedig.— Ystyr  y 
gair  Hebraeg  pesel,  ydyw  delw  geríìedig,  gan  nad  pa  un  ai  o  bren,  maen 
vEs.  xliv.  lô),  neu  fetel  yr  ydoedd  (Es.  xxx.  22);  ac  3'styr  y  gair  masserah 
ydyw  delw  dawdd,  h.y.,  \\n  wedi  ti  thywallt  allan.  Mae  penderfynu  y 
berthynas  rhwng  y  rhai  hyn  â'u  gilydd  wedi  peri  cryn  betrusder  i  esbon- 
wyr.  (1)  Golj^gir  gan  rai  eu  bod  i'w  cymeryd  ar  wahan,  gan  fod  pen. 
xviii.  17,  18,  yn  eu  gwahanu,  ac  yn  llefaru  am  danynt  fel  pe  byddent  yn 
ddau,  ac  nid  yn  un.  Prin,  fodd  bynag,  y  gellid  meddwl  y  golygai  mam 
Micah  ddwy  ddelw  o'r  Jehofah,  ac  iddo  yntau  eu  gosod  i  fyny  yn  ei  dŷ. 
(2)  Cymer  ereill  y  ddau  yn  un — y  massecah — y  rhan  doddedig,  yn  perthyn 
Vr  pesel — y  rhan  gerfìedig,  fel  math  o  ystôl  neu  fainc  o  dano  ;  ac  yn  ol  y 
darlleniad  cywiraf,  ar  ddiwedd  adn.  4,  fe  leferir  am  danynt,  nid  fel  pe 
byddent  yn  ddau,  eithr  yn  un,  ar  efe  a  fu  yn  nhŷ  Micah.  Fe  gymhwysir 
y  gair  a  gyíieithir  yma  "  delw  doddedig,"  bob  amser,  at  y  llo  aiu'a  wnaeth 
Aaron  a  Jeroboatn  (Ex.  xxxii.  4 ;  Deut.  ix.  12 ;  1  Bren.  xii.  29).  Gellir 
ca.sglu  oddiwrth  hyn  eu  bod,  gyda'u  gilydd,  yn  ffuríio  math  o  bortreiad  o 
Dduw  ar  gyffelybrwydd  llo  o  arian,  tebyg  i'r  un  wrth  Sinai.  Mae  yn 
amlwg  mai  y  rhan  gcrfiedig  ydoedd  y  benaf,  oblegid  fe'i  nodir  ynflaenaf  ar 
y  rhestr  o'r  pethau  a  ladratawyd  gan  y  Daniaid  o  dÿ  Micah  (pen.  xviii.  17, 
18);  ac  wrth  osod  i  fyny  addoliad  y  ddelw  yn  Dan  ni  «onir  ond  am  y 
"  ddelw  geríiedig "  yn  unig  (pen.  xviii.  30,  31).  Dau  can'  sicl  O 
arian. — Nid  oedd  hyn  ond  prin  y  bumed  ran  o'r  cyfanswm  ;  ond  gan  y 
dywedir  iddi  gysegru  y  cyfanawm,  efallai  i'r  naw  can'  sicl  arall  fyned  at 


Pen.    XVII.  J        MICAH    YN    GWNEYD    TY    DUWIAU.  I45 

Micah.     A  chan  y  gwr  hwn  Micah  yr  oedd  tŷ  duwîau  ;  ac     5 
efe  a  wnaeth  ephod,  a  theraphim,  ac  a  gysegrodd  un  o'i 
feibion  i  fod  yn  offeiriad  iddo.     Yn  y  dyddiau  hyny  nid     6 
ocdd  brenin  ar  Israel  :   ond  pob  un  a  wnai  yr  hyn  oedd 
uniawn  yn  ei  olwg  ei  huif. 

gj-nhaliaeth  addoliad  jt  eilun,  ac  i  wneyd  "  yr  ephod  a'r  teraphim,"  ac  i 
ddûdrefnu  "  tŷ  3'  duwiau"  (adn.  5). 

5,  6.  Ty  duwiau. — Yn  ol  y  LXX.  a'r  Yulgate,  Ty  Dduw.  Mae 
yn  amlwg  y  golygai  Micah  i'r  capel  teuluaidd  hwn  gynwj's  addoliad  i'r  gwir 
Dduw  (adn.  13),  ond  ei  fod  yn  cyfeiliorni  am  natur  ysprydol  addoliad 
Jehofah.  Gwelir  yraa  ymadawiad  boreu  oddiwrth  Siloh,  lle  yr  addoliad 
cenedlaethol.  Barna  yr  Esgob  Hall  mai  arian  a  phechod  wedi  dyfod  o'r 
Aipht  ydoedd  y  rhai  hyn  yn  nhỳ  Micah,  fod  yr  hen  foneddiges,  mam 
Micah,  a  dj-ddiau  ei  hieuenctid  yn  cyrhaedd  mor  bell  yn  ol  a  dyddiau  y 
dawnsio  o  flaen  y  llo  aur  yn  Sinai.  Gosodai  hyny  yr  hanes  hwn  yn  foreu 
iawn— yn  rhy  foreu,  efallai,  arol  sefydliad  y  genedl  yn  Nghanaan.  Mwy 
tebyg  mai  dylanwad  yr  eilun-addoliaeth  hwnw  sydd  i'w  ganfod  yma, 
Xeiìlduwyd  rhan  o  dŷ  Micah  i  fod  yn  fath  o  deml,  ar  gynllun,  ac  fel  gwrth- 
ymgeisydd,  gellid  meddwl,  i'r  tabernacl  yn  Siloh,  ac  yn  hono  y  rhoddwyd 
y  delwau  hyn  i  fyny.  A  wnaeth  ephod  a  theraphim. — Am 
yr  ephod,  gwêl  pen.  viii.  27.  Teraphim  oeddynt  fath  o  oraclau  teuluaidd 
fptnates),  ar  fifurf  delwau,  weithiau,  gellid  meddwl,  o  faintioli,  ac  ar  fifurf 
dyn  (1  Sam.  xix.  13,  16),  yr  ymgynghorid  â  hwynt  gan  deuluoedd  ar 
achlysuron  arbenig.  Y  mae  yr  enw,  er  yn  air  o  darddiad  anhysbys,  yn 
awgrymu  yr  edrychid  arnynt  fel  noddwyr  llwyddiant  tymhorol.  Arferir 
y  gair  bob  amser  yn  y  fîfurf  lluosog,  a  hyny  hyd  yn  nod  pan  na  olygir  ond 
un  ddelw  unigol  (1  Sam.  xix.  13).  Nid  oes  prawf  yr  addolid  hwynt  yn 
uniongyrchol ;  ond  ymgynghorid  â  hwynt,  a  chedwid  hwynt  mewn  teu- 
luoedd  lle  yr  oedd  rhyw  gymaint  o  wybodaeth  am  y  gwir  Dduw.  Y 
crybwylliad  cyntaf  am  danynt  sydd  yn  hanes  fiföedigaeth  Jacob  o  Padan- 
arara,  pryd  y  Ìladrataodd  Rahel  "  ddelwau  "  (ymyl  y  ddalen,  teraphim)  ei 
thad  (Gen.  xxxi.  19),  ac  yn  adn.  30,  o'r  un  benod,  geilw  Laban  hwynt  *'ei 
dduwiau,"  er  fod  yn  amlwg  ei  fod  ef  yn  addolwr  y  gwir  Dduw.  Am  danynt 
hwy  y  crybwylla  Jacob,  efallai,  fel  y  "  duwiau  dyeithr"  yn  Gen.  xxxv.  2. 
Sonir  am  danynt  yn  achlysurol  yn  nyddiau  y  barnwyr,  a'r  brenhinoedd 
borouaf  fu  ar  Israel  ( Jos.  xxiv.  2  ;  1  Sam.  xv.  23  ;  xix.  16).  Tynwyd 
hw^mt  ymaith  yn  amser  Josiah  (2  Bren.  xxiii.  24) ;  eithr  ail  ymddangos- 
asant  ar  ol  y  caethgludiad  (Zech.  x.  2),  a  hyny,  efallai,  mewn  canlyniad  i 
ddylanwad  eilun-addoliaeth  Caldea  ar  Israel  (Ezec.  xxi.  21—24).  Tybir 
fod  yma  fath  o  ymgais,  ar  du  Micah,  i  wneuthur  y  pethau  hyn  mor  debj'g 
ag  oedd  bosibl  i'r  oracl  yn  Siloh.  Ac  a  gysegrodd  un  o'i  feib- 
ion  i  fod  yn  offeiriad. — Ystyr  lythyrenol  y  gair  "  cysegru"  ydyw 
Ihnid  y  llaw,  h.y.,  llanw  llaw  âg  offrymau  i  Dduw  (Ex.  xxviii.  41  i  xxix. 
9 ;  Lef.  vii.  37  ;  viii.  33  ;  xvi.  32 ;  Num.  iii.  3),  y  rhai,  yn  nghyda  rhanau 
yr  offeiriad,  a  ddodid  yn  nwylaw  yr  offeiriad  (Ex.  xxix.  24  ;  Lef.  viii.  27). 
Ond  yr  ydoedd  yn  groes  i  orchymyn  pendant  y  gyfraith  iddo  i  wneuthur  ei 
fab  yn  offeiriad  (Num.  xviii.  7).  Nid  oedd  brenin  yn  Israel.— 
Fel  eglurhad  ar  yr  annhrefn  hwn,  ychwanega  yr  hanesydd  y  geiriau  hyn. 

K 


«b 


146  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XVII. 

7  Ac  yr  oedd  gwr  ieuanc  o  Bethlehem  Judah,  o  dylwyth 

8  Judah,  a  Lefiad  oedd  efe  ;  ac  efe  a  ymdeithiai  yno.  A'r 
gwr  a  aeth  allan  o'r  ddinas  o  Bethlehem  Judah,  i  drigo  pa 
le  bynag"  y  caffai  le :  ac  efe  a  ddaeth  i  fynydd  Ephraim  i 

9  dŷ  Micah,  yn  ei  ymdaith.  A  Micah  a  ddywedodd  wrtho, 
O  ba  le  y  daethost  ti  ?  Dywedodd  yntau  wrtho,  Lefiad 
ydwyf  o  Bethlehem  Judah  ;  a  myned  yr  ydwyf  i  drig-o  lle 

Mynychir  y  mynegiad  hwn  yn  y  penodau  hyn  (pen.  xviii.  1  ;  xix.  1  ;  xxi. 
25),  a  dengys  fod  ysgrifen^^dd  yr  hanes  ei  hunan  yn  byw  dan  aden  y 
frenhiniaeth,  ac  yn  priodoli  annhrefn  yr  amseroedd  yr  ysgrifenai  am  danynt 
i'r  amddifadrwydd  o'i  nodded.  Y  mae  hyn  yn  rhoddi  amser  ysgrifeniad  yr 
atodiad,  beth  bynag  am  gorph  y  Uyfr,  yn  moreu  dyddiau  y  frenhiniaeth— 
teyrnasiad  Saul,  neu  flynyddoedd  cyntaf  teyrnasiad  Uafydd,  ond  ynaralwg 
cyn  ymraniad  y  deyrnas,  ac  o  flaen  y  Caethghidiad  i  BaÍDÌlon. 

7 — 9.  Amcanai  Micah  yn  ddiamheu  gael  yn  "  nhŷ  3' duwiau  "  ddyn- 
warediad  o'r  hyn  oedd  yn  Siloh  ;  a  thybia  rhai  fod  y  ddelw  gerfiedig  yn 
sefyll  yn  lle  arch  y  dystiolaeth,  yr  ephod  yn  sefyll  dros  3^  dillad  ofFeiriadol, 
a'rteraphim  ynlle  enwau  y  deuddeg  Uwyth,  ar  y  meini  gwerthfawr,  j'^rhai 
a  roddid  ar  ysgwyddau  yr  ofîeiriad  pan  yn  myned  i'r  cysegr  (Ex.  xxviii.  9 
— 22).  Er  cwblhau  y  dynwarcfUad  yn  llawn  yr  oedd  un  peth^  a  hwnw  o'r 
fath  bwysicaf,  yn  angenrheidiol,  sef  cael  archofFeiriad  ;  ac  i  feddwl  haner- 
ofergoelus,  feí  yr  eiddo  Micah,  llanwai  y  Lefiad  y  lle  hwnw.  Yr  oedd 
ymadawiad  amlwg  oddiwrth  Dduw  yn  mhob  un  o  actau  Micah  :  — 
Gwneuthur  delw  arian  o'r  Duw  anAveledig  ;  ephod  ofergoelus  3  n  lle  y  wir 
fantell  ofFeiriadol ;  offeiriad  o'i  deulu  ac  o'i  wneuthuiiad  ei  liunan,  ac  nido 
gysegriad  yr  Arglwydd  ac  o  hvyth  Lefi  ;  archoíFeiriad  m^'mpwyol,  er  o 
IwN'th  Lefi,  eto  nid  o'r  teuhi  ofFeiriadol,  3'n  3'  Uwyth  hwnw.  Bethle- 
hem-Jud.ah. — Hwn,  o  bosibl,  ydyw  yr  ail  gr^^bw^dliad  am  enw  y  lle 
yn  y  Beibl  (Gen.  xxxv.  19).  Gwir  fod  y  LXX.  yn  ei  ddarllen  dan  yr  enw 
*'  Ephrath  "  yn  Jos.  xv.  59,  60 ;  ond  nid  3^dyw  y  geiriau  hyny  yn  ein 
darlleniadau  c^'íFredin  ni.  Yn  yr  arbenigrw^^dd  a  roddir  3'n  y  rhanau  h^^n 
o'r  llyfr  ar  Iwyth  Judah,  ac  ar  Bethlehem  yn  rhandir  y  Uwyth  hwnw,  ac 
er  nad  oedd  brenin  ar  Israel  ar  y  pryd,  ceir  awgrym  fod  brenhiniaetli 
deiKvng  wrth  y  drws,  Pan  yr  3^doedd  Ruth  yn  lloff"a  yn  maes  Boaz,  3'r 
oedd  Duw  wedi  penderfynii,  drwy  y  fercli  ieuanc  hono  o  wlad  dd^'eithr, 
rhoddi  y  deyrnwialen  i  Judah,  ac  ymadrodd  diweddaf  Ll^'fr  Ruth  ^'d^'w  3' 
gair  "Dafydd  ;"  ac  yn  nyfodiad  Dafydd  3T  oedd  swn  traed  Brenin  arall, 
mwy  nagef,  yn  dyfod  ar  ei  ol — y  Messiah.  Mae  Bethlehem  yn  parhau  yn 
dref  lanwedd  a  chynyddol  yn  awr,  yn  c^mwys  tua  5000  o  breswylwyr,  a'r 
rliai  hyny  gan  mw^^af  yn  fath  o  Gristionogion.  Gorwedd  3'  ddinas  rhyw 
biiMi'  milldir  i'r  deheu  o  Jerusalem,  ac  ar  safle  sydd  tua  2550  o  droedfeddi 
uwchlaw  wyneb  y  môr.  Ei  honw  presenol  3'dyw  Jìeitlahm.  Dywod  Con- 
der  fod  y  cyferl)3'niad  mwyaf  rhwng  Bethlehem  a  Hcbron— y  cyferb^^niad 
sydd  rhwng  Cristionogaeth  a  Mahometaniaeth.  Y  mae  Hol)ron  yn  ddinas 
sydd  yn  edrych  yn  ol,  fel  pe  byddai  wedi  ei  lapio  i  fyny  gyda'i  beddrodau 
cys'ìgredig,  ac  yn  un  o  eisteddlcoedd  crefydd  sydd  a'i  phrif  nodwedd  mewn 
tynged  ddall ;  tra  y  mae  Bethlohem,  o'r  tu  arall,  yn  dref  sydd  fel  pe 
byddai  yn  edrych  yn  mlaen,  ac  yn  fangre  genedigaeth  crefydd  sydd  yn 


Pen.  XVII.]    MICAH  YN  APWYNTIO  LEFIAD  YN  OFFEIRIAD.  147 

caffwyf  le.     A  Micah  a  ddywedodd  wrtho,  Trig  g"yda  mi,    lo 
a  bydd  i  mi  yn  dad  ac  yn  offeiriad  ;  a  mi  a  roddaf  i  ti  ddeg" 
sicl  o  arian  bob  blwyddyn,  a  phâr  o  ddillad,  a'th  luniaeth. 
Felly  y  Lefiad  a  aeth  i  mewn.     A'r  Lefiad  a  fu  foddlawn  i   1 1 
aros  g-yda'r  gwr  ?   a'r  gwr  ieuanc   oedd  iddo   fel   un   o'i 
feibion.     A  Micah  a  urddodd  y  Lefiad  ;  a'r  gwr  ieuanc  fu   12 

swcwr  i  wareiddiad  a  chynydd.  O  dylwyth  Judah. — Gedy  y  copi 
o'r  LXX.  sydd  yn  y  Yatican,  y  gair  "  Judah  "  allan  o'r  ymadrodd  "  Beth- 
lehem  Judah,"  gan  ddarllen  o  Bethlehem,  o  dylwyth  Judah.  Ond  yr  ystyr 
yn  ddiameu  ydyw,  nid  ei  fod  yn  ddisgynydd  o  deuhi  yn  Uwyth  Judah ; 
oblegid  nid  ydoedd  yn  enedigol  o  Bethlehem,  eithr  yn  ymdeithio  yno ;  ond 
ei  fod  yn  perthyn  i'r  Lefìaid  a  drigent  yn  llwyth  Judah,  ag  oeddynt,  o  ran 
breintiau  gwladol,  yn  rhan  megis  o'r  llwyth.  Gwir  nad  ydoedd  Bethlehem 
j'-n  un  o'r  dinasoedd  Lefìaidd  ;  ac  yn  rhaniad  y  wlad,  teulu  Aaron,  yr 
ofifeiriad  }ti  unig  oeddynt  wedi  eu  coelbrenu  i  Iwyth  Judah  ( Jos.  xxi.  9,  10), 
tra  yroedd  rhanau  ereill  o'r  Lefiaid —  teuluCohath,  &c.,  wedi  eu  coelbrenu 
i  Iwythau  ereiU.  Eto  gymaint  ydoedd  yr  annhrefn  ar  y  pryd,  fel  y  gallai 
fod  llawer  o'r  dinasoedd  Lefiaidd,  er  sj^rthio  ohonynt,  drwy  goelbren,  i'r 
gwahanol  Iwythau,  eto  heb  eu  henill  oddiar  y  Canaaneaid,  neu  wedi  llithro 
yn  ol  i'w  dwylaw,  a  bod  y  Lefiaid,  gan  hyny,  dan  orfod  i  ymofyn  trigfanau 
mewn  dinasoedd  ereill.  Neu  gallai  y  Lefiad  hwn,  o  du  ei  fam,  fod  yn  dal 
cysylltiad  â  llwyth  Judah.  A  Lefiad  oedd  efe. — Am  achau  ac  enw 
y  Lefiad  hwn  gwêl  pen.  xviii.  30.  Awgryma  rhai,  yn  gymaint  a  bod  dar- 
pariaeth  wedi  ei  gwneyd  ar  gyfer  y  Lefiaid  yn  Israel,  fod  ei  waith  yn 
crwydro  fel  hyn  yn  dangos  tueddfryd  ddiles.  Ond  mwy  tebyg  fod  hyn  yn 
tarddu  oddiar  annhrefn  yr  amseroedd  hyny,  a  dyry  hyn  ystyr  neillduol  i'r 
ymadrodd  hwnw,  "  Y  Lefiad  yr  hwn  sydd  o  fewn  dy  byrth  "  (Deut.  xii. 
12,  18,  19;  xiv.  27,  29  ;  xvi.  11,  14;  Mal.  ii.  7,  8. 

10 — 13.  Bydd  i  mi  yn  dad. — Enw  o  barch  a  roddir  ar  bro- 
phwydi  (2  Bren.  vi.  21  ;  xiii.  14)  ac  offeiriaid,  ac  a  roddir,  weithiau,  ar 
bersonauheb  fod  y  naill  na'r  llall,  megis  Joseph  (Gen.  xlv.  8).  Deg  siel 
O  arian. — Os  ydoedd  y  sicl  arian,  fel  y  golyga  rhai,  yn  gydbwys  a  chyf- 
werth  â  dernyn  haner  coron  o'n  harian  ni,  nid  oedd  ei  gyflog  blynyddol 
ond  £1  5s.;  neu  os  ydoedd,  fel  y  tybia  ereill,  yn  gyfwerth  à  thri  swllt,  nid 
oedd  y  cyfanswm  namyn  £1  lOs.  Mae  yn  engraifft  foreu  o  deml  gost- 
fawr  ac  offeiriad  llwm.  Par  o  ddillad  a'th  luniaeth.  — Golyga 
y  gair  "pâr"  yn  y  fan  hon  ei  hoU  ddiwyg  offeiriadol  a'r  dillad  cyíFredin 
a  wisgai,  a'r  gair  "lluniaeth"  a  arferir  yma  yn  gyfystyr  â  bywoliaeth. 
Aeth  yn  gyfamod  rhwng  Micah  a'r  Lefiad  :  a  desgrifia  adn.  11— 13gan- 
lyniad  y  cyflogiad.  Gwna  yr  Arglwydd  ddaioni  i  mi. — 
Gallai  fod  Micah,  yn  enwedig  os  ydyw  dyfaliad  Ewald  yn  gywir  (gwêl 
nodiad  adn.  2),  ei  fod  o  dueddfryd  masnachol,  â'i  lygaid  ar  wneuthur  eniU 
o'i  deml  a'i  offeiriad.  Disgwyliai,  feallai,  y  deuai  pobl  y  cymydogaethau 
cyfagos  i  addoli  i'w  gysegr  ef ;  ac  felly  y  cyfoethogid  yntau  â'u  hoörymau. 
Gwir  fod  yr  ymadrodd,  "  gan  fod  Lefiad  genyf  yn  offeiriad,"  yn  dangos  fod 
Uwyth  Lefi  yn  cadw  ei  le  yn  mysg  y  llwythau  fel  llwyth  offeiriadol,  eto  y 
mae  bodolaeth  y  fath  ddelw-addoliaeth  bechadurus  mor  agos  i  Siloh  braidd 
yn  anhygoel.    Daw  anwybodaeth  ac  ofergoeledd  Micah  i'r  golwg  yn  amlwg 


148  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XVIII. 

13  yn  ofìfeiriad  iddo,  ac  a  fu  yn  nhŷ  Micah.  Yna  y  dywedodd 
Micah,  Yn  awr  y  gwn  y  gwna  yr  Arglwydd  ddaioni  i  mi  ; 
gan  fod  Lefiad  genyf  yn  offeiriad. 

(cymharer  2  Bren.  xviii.  22) ;  a  dengys  y  benod  ddilynol  mor  fuan  yr  aflon- 
yddwyd  y  tawelwch  gau  a  gafodd  i'w  gydwybod,  ac  y  siomwyd  ei  ddis- 
gwyliadau  am  Iwyddiant.  Nid  ydyw  rhoddi  cochl  oíFeiriadol  dros  ddryg- 
ioni  mewn  un  modd  yn  ei  gyíìawnhau. 


PENOD    XVIII. 

1  'yN  y  dyddiau  hyny  nid  oedd  brenin  yn  Israel  :  ac  yn  y 

X      dyddiau  hyny  llwyth  y  Daniaid  oedd  yn  ceisio  iddynt 
etifeddiaeth  i  drigo  ;  canys  ni  syrthiasai  iddynt  hyd  y  dydd 

2  hwnw  etifeddiaeth  yn  mysg"  llwythau   Israel.      À  meibion 
Dan  a  anfonasant  o'u  tylwyth  bump  o  wŷr  o'u  bro,  gwŷr 

(b)   Ymfudiad  y  Daniaid  i^r  Gogledd;  a  Stfydliad  Delw-addoliaeth  Micah 
yn  Laish-Dan  (pen.  xviii.  1 — 31). 

Pen  xviii.  1,  2. — Pùmwr  0  Iwyth  Dan  yn  cael  eudanfon  yn  ysp'iwyr. 
3 — 6. — Yn  cael  eu  calonogi  gan  y  Lefiad  ieuanc.  7 — 10. — Hwy- 
thau  yn  dwyn  adroddiad  ffafriol  am  Ldis.  11 — 18. — Chwe' 
chan'  wr  o  feihion  Dan  yn  ymfudo  ac  yn  ymosod  ar  dỳ  Micah, 
gan  ei  ysjpeilio  oH  ddelwau.  19 — 26. — Jonathan  yr  offeiriad  yn 
cydsynio  i  fyned  gyda  hwynt,  a  Micah  yn  gorfod  ymostwng  i 
hyny.  27 — 31. — Ý  maent  yn  gorchfygu  Lais,  ac  yn  gosod  i  fyny 
y  ddelw-addoliaeth  yno. 

1,  2.  Yn  y  dyddiau  hyny. — Gwêl  nodiad,  pen.  xvii.  ö. 
Llwyth  y  Daniaid  oedd  yn  ceisio  iddynt  etifedd- 
iaeth  i  drigo. — Am  randir  llwyth  Dan  gwêl  pen.  i.  34.  Wrth  y  gair 
"  etifeddiaeth "  y  golygir,  yn  y  fan  hon,  dreftadaeth  y  gellid  ei  thros- 
ghvyddo  o  dad  i  fab  yn  feddiant  parhaus.  Canys  ni  syrthiasai 
iddynt. — Cyfeiria  y  gair  '*  syrthiasai  "  at  syrthio  drwy  goelbren  (Num. 
xxxiv.  2  ;  Jos.  xiii.  6,  &c.).  Nid  ydys  i  olygu  na  chawsant  etifeddiaeth  o 
gwbl,  ol)legi(l  fe  roddwyd  iddynt  etifeddiacth  fel  y  llwythau  ereiU.  Ond 
hwynt  hwy  oeddynt  y  rhai  diweddaf  i  dderbyn  eu  hetifcddiaeth  ;  ac  er  y 
rhoddwyd  iddynt  randir  fras  a  ífrwythlawn,  eto  yr  ydoedd  yn  anhawdd  ei 
gorchfygu.  Yr  oedd  ganddynt  hefyd  hvythau  gaUuog  yn  gymydogion 
iddynt — Judah  ar  y  deheu  a  r  de-ddwyrain,  ac  Ephraim  a  lienjamin  ar  y 
gogledd  a'r  dwyrain  ;  a  chanddynt  yn  elynion  fryrnig  iddynt,  yr  Amoriaid 
a'r  l'hilistiaid,  oblegid  nid  ydocdd  dyífryn  Saron,  rhan  o'u  rliandir,  naniyn 
parhad,  i  gyfciriad  y  goglcdd,  o  wlad  y  Philistiaid.  Ymddengys  hcfyd  na 
ddarfu  iddynt  goncro  na  chadw  meddiant  o'r  hyn  a  roddwyd  iddynt  (pcn. 
i.  .34),  ac  mai  eu  diílyg  ÍFydd  a  barai  fod  yn  rhaid  iddynt  grwydro  fel  hyn 


ii 


Pen.    XVIII.]    Y    DANIAID    YN    CEISIO   ETIFEDDIAETH  149 

grymus,  o  Sorah,  ac  o  Estaol,  i  ysbío  y  wlad,  ac  i'w 
chwilio  :  ac  a  ddywedasant  wrthynt,  Ewch,  chwiliwch  y 
wlad.     A  phan  ddaethant  i  fynydd  Ephraim  i  dŷ  Micah, 


o  ddiffj-g  lle.  Gwthiasai  yr  Amoriaid,  ac,  wedi  hyny,  y  Philistiaid,  hwynt 
i  fyny  i'r  mynyddoedd  o'r  gwastadedd  ;  felly  nid  oedd  ganddynt  ond 
ychydig  ddinasoedd  ar  lethrau  y  mynyddoedd,  y  rhai  oedd  yn  llawer  ihy 
gyfyng  i  Iwyth  a  rifai,  yn  ol  y  cyfrifiad  diweddaf  a  wnelsid  arnynt,  64,400 
o  wrywaid  uwchlaw  ugain  mlwj'dd  oed  (Num.  xxvi.  43).  Ond  y  mae  yn 
amlwg  nad  ydoedd  yrymgyrch  hwn  o  eiddo  llwyth  Dan  i'r  gogledd,  yn  ei 
gynlluniad  na'i  weithiad  allan,  o  dan  nodded  y  Goruchaf.  Fe'i  gwnaed 
oddiar  ddybenion  bydol,  ac  ar  draul  yspeilio  llwyth  arall — Naphtali, 
dybygid —  o  ran  o'i  diriogaeth ;  a  therfynodd  mewn  tori  i  fyny  undod 
cenedlaethol  y  llwyth,  ac  mewn  halogi  y  bobl  drwy  sefydliad  eilun-addol- 
iaeth  yn  ninas  Dan,  yr  hyn  a  fu  yn  achlysur,  o  bosibl,  i  Jeroboam  sefydlu 
ffieidd-dra  cyífelyb  yno  yn  mhen  canrifoedd.  Ar  ol  hyn,  yn  nghofrestrau 
achau  llwj'thau  yr  Arglwydd,  y  rhai  a  wnelent  i  fyny  Eglwys  yr  Hen 
Destament  (1  Cron.  ii. — xii.),  y  mae  llwyth  Dan  wedi  ei  golli  yn  gyfan- 
gwbl ;  a  phan  y  mae  j^r  angel,  yn  hanes  Eglwys  y  Testament  Newydd 
(Dat.  vii.  4—  8),  yn  rhoddi  i  lawr  y  nifer  arwyddluniol  oedd  wedi  eu  selio, 
nid  oes  son  am  dano.  Ni  sonir  am  brophwyd  na  barnwr,  na  neb  enwog  yn 
cyfodi  ohono  oddigerth  Samson  yn  unig.  O'u  bro. — Yn  llythyrenol, 
O'u  cyrau  ;  ond  nid  cyrau  terfynau  y  llwyth  mewn  ystyr  ddaearyddol, 
eithr  cyrau  holl  boblogaeth  y  llwyth — o'r  naill  gẁr  i'r  llall.  Darllenir  gair 
o'r  un  tarddiad  yn  Num.  xxii.  41,  yn  unol  â'r  ystyr  hon.  Mae  yn  air  tra 
neillduol,  ac  y  mae  camgyfieithiad  amlwg  ohono  yn  1  Bren.  xii.  31,  lle  y 
darllenir  ef  "y  rhai  gwaelaf,"  ac  yn  1  Bren.  xiii.  33  ;  2  Bren.  xvii.  32,  lle 
y  darllenir  ef  yn  "  gwehilion  ;"  ond  yr  ystyr  yn  y  manau  hyny  ydyw,  'pob 
dof<harth  ó'r  hobl.  Felly  yma  golyga  fod  yr  ysbiwyr  hyn  yn  cael  eu  hanfon 
oddiwrth  y  llwyth  fel  cyfangorph  i'w  cynrychioli.  Gwyr  grymus. — 
Yn  llythyrenol,  gwyr,  meibion  o  ddewrder.  Yr  oeddynt  yn  cael  eu  dan- 
fon  ar  gynllun  yr  ysbiwyr  yn  myned  i  chwilio  Canaan  (Num.  xiii.  1 — 16ỳ ; 
ond  nid  oes  unrhyw  sail  i  dybied  fod  yr  Arglwydd  yn  cymeradwyo  y  dan- 
foniad  hwn,  er  i'r  Lefiad,  ofí'eiriad  Micah,  sicrhau  iddynt  ei  fod  (adn.  6). 
O  Sorah  ac  o  Estaol. — Y  manau  adnabyddus  yn hanes  genedigaeth 
a  marwolaeth  Samson.  Gwêl  pen.  xiii.  25  ;  xvi.  31.  Oddiwrth  yr  awgrym 
yma,  nid  ydyw  yn  annaturiol  i  ddeall  fod  yr  hanes  hwn  wedi  ei  gymeryd 
o'r  un  ffynonell  a  hanes  Samson,  ac,  feallai,  o  groniclau  hanesyddol  llwyth 
Dan,  y  rhai,  o  bosibl,  a  aethant  ar  goll  ar  ol  hyn,  canys  nid  oes  nemawr  o 
hanes  y  llwyth  i'w  gael  drachefn.  I  fynydd  Ephraim.  — Y  darllen- 
iad  llythyrenol  o'r  gair  "mynydd  Ephraim'"  yn  mhob  man  yn  Llyfr  y 
Barnwyr  ydyw  mynydd-dir  Ephraim,  ac  felly  y  dylid  ei  dc'aiTen  heíyd 
yma,  ac  yn  adn.  13.  Gwêl  pen.  iii.  27.  Yr  oeddrhandir  fynjddigEphrsim 
yn  gorwedd  yn  union  ar  Iwybr  y  Daniaid  i  fyny  i'r  gcgledd,  gan  eu  1  od, 
yn  ddiau,  yn  osgoi  y  llwjbr  drwy  ddyfíryn  Sarcn  a'r  gwastadedd,  gan  ofn 
yr  Amoriaid.  I  dy  Micah. — Yn  ol  y  cyfeiriadau  a  geir  yn  y  benod 
hon,  ymddengys  fod  yr  hyn  a  elwir  yma  "  tf  Micah,"  fel  y  tabirnacl  yn 
Siloh,  yn  cael  ei  amgjlchynu  gan  gyntedd,  a'r  tỳ  ei  hunan  yn  íath  o  gyf- 
uniad  o  deml  a  chastell,  oblegid  ni  arferir  y  gair  "porth"  (adn,  16)  Ljth 
am  ddrws  tỳ,  eithr  bob  amser  am  borth  dinas  gaerog,  neu  amddiíÎArfa. 


150  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.   XVIII. 

3  hwy  a  letyasant  yno.  Pan  oeddynt  hwy  wrth  dŷ  Micah, 
hwy  a  adnabuant  lais  y  gwr  ieuanc  y  Lefiad  :  ac  a  droisant 
yno,  ac  a  ddywedasant  wrtho,  Pwy  a'th  ddug-  di  yma?  a 
pheth  yr  ydwyt  ti  yn  ei  wneuthur  yma  ?  a  pheth  sydd  i  ti 

4  yma  ?  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Fel  hyn  ac  fel  hyn  y 
gwnaeth  Micah  i  mi  ;  ac  efe  a'm  cyflogodd  i,  a'i  oífeiriad 

5  ef  ydwyf  fi.  A  hwy  a  ddywedasant  wrtho  ef,  Ymgyng"- 
hora,  atolwg,  â  Duw,  fel  y  gwypom  a  Iwydda  ein  ff"ordd 

6  yr  3^dym  ni  yn   rhodio  arni.     Á'r  ofFeiriad   a   ddywedodd 

Oddiamgylch  i  dŷ  Micah  ymgasgaslasai  ereill  i  fyw,  y  rhai  yr  oedd  iddynt 
ran  yn  nygiad  yn  mlaen  yr  addoliad  a  gerid  yn  mlaen  yn  y  deml ;  a  diau 
fod  tŷ  y  Lefiad  (adn.  15)  yn  agos  i  borth  y  cyntedd,  gyda  Uety  íForddolion 
yn  rhywle  heb  fod  yn  mhell  o'r  fan.  Tebyg  fod  yma  fath  o  sefydliad — 
pentref  bychan,  wedi  ymgasglu  yn  nghyd,  cyfFelyb  i'r  modd  yr  adeiladir 
preswylfeydd  yn  fynj'ch  o  amgylch  tai  addoliad,  ac  y  gelwid  y  cwbl  Beth- 
Micah— Tỳ  Micah. 

3 — 6.  A  adnabuasant  lais  y  gwr  ieuanc— Tybiarhai  (1) 
nad  ydyw  hyn  yn  golygu  ond  eu  bod,  pan  ar  gychwyn  i'w  taith,  o  dŷ 
Micah,  wedi  digwydd  clywed  llais  ofifeiriad  mewn  defosiwn,  yn  canu  neu 
yn  adrodd  Sahnau  neu  weddiau  yn  uchel ;  (2)  ereill  iddynt  adnabod,  oddi- 
wrth  ei  lediaith,  nad  ydoedd  yn  perthyn  i'r  parthau  hyny ;  (3)  ond  mwy 
tebyg,  gan  fod  rhandir  Dan  yn  terfynu  ar  randir  Judah,  a  iDod  y  Lefiad 
hwn,  dybygid,  o  duedd  grwydraidd,  ac,  yn  neillduol,  os  ydoedd  o  deulu 
enwog  Moses  (adn.  30),  eu  bod  yn  gydnabyddus  â'u  gilydd  yn  flaenorol. 
Ymddengys  na  fynegasai  Micah  iddynt  am  ei  deml,  oblegid  y  mae  cwest- 
íynau  y  Daniaid  yn  amlygu  syndod.  Fel  hyn  ac  fel  hyn.  —  Gweler 
yr  un  ffurf  o  ymadroddi  yn  2  Sam.  xi.  25  ;  1  Bren.  xiv.  5.  Rhoes  iddynt 
grynodeb  o  hanes  ei  grwydriadau,  pa  fodd  y  bu  iddo  ddod  i  dŷ  y  Micah 
hwn,  yr  hwn,  fel  un  o  hen  bendefigion  y  Canoloesoedd,  oedd  mewn  angen 
oíi'eiriad,  ac  yntau,  fel  un  o'r  mynachod  crwydraidd,  am  ychydig  siclau, 
lluniaetli,  a  phâr  o  ddillad,  yn  ymsefydlu  i  lawr  i  fod  yn  oíTeiriad  iddo  ;  ac 
"  ofíeiriad  Micah  "  y  gelwir  ef  yn  yr  hanes.  Ymgynghora,  at- 
ol^A^g,  a  Du^A/". — Yr  oedd  golwg  ar  yr  ephod  a'rteraphim  yn  awgrymu 
iddynt  gyfleusdra  i  ymof}^  â  Duw.  Gwêl  pen.  i.  1.  Mae  yn  deihvng  o 
sylw  eu  bod  hwy,  pan  yn  ymofyn  am  gyfarwyddyd  yn  defnyddio  y  gair 
"Duw"  yn  ei  ystyrgN'ffrediiiol,  ond  fod  j^LeHad,  wrth  ynigymeryd  âg  ateb, 
yn  defnyddio  y  gair  yn  ei  ystyr  neilhhiol  fel  "  Jehofah."  Gydag  ychydig 
iawn  odraíferth  gallasai  y  rhai  hyn  fyned  i  Siloh  i  ymofyn  «â'r  Arglwyda 
yno,  yn  y  gwir  dabernacl.  Ond,  fel  y  dywed  yr  Esgol)Hall,  y  maodynion 
bydol  yn  fanwl  gyda'u  hymborth,  eu  bargeinion,  eu  cyfamodau,  &c.  ;  ond 
y  peth  penaf — pwnc  eu  duw,  os  cânt  ephod  ac  eilun,  ymtoddlonant  ar 
nyny.  Gwoll  ganddynt  gael  y  gau,  gyda  hawddfyd,  na  cheisio  y  gwir 
gydag  ychydig  drafforth.  Gerbron  yr  Arglwydd  y  mae  eich 
ffordrl  chwi.— Yn  llythyrenol,  yn  uniawn  gerbron  yr  Arglwydd  y 
mac  eich  ffordd  chwi,  //.y.,  yn  gymeradu y  yn  ngolwg  yr  Arglwydd  (gwêl 
K/r.ih  viii.  21,  22;  Diar.  v,  21;  Jor.  xvii.  16).  Cyfyd  y  cwestiwn  yn 
naturiol  ynia  (1)  A  oedd  yr  ofleiria<l  hwu  yn  ateb  ohono  ei  hunan  ;  (2)  ai 


Pen.    XVIII. j      YR    YSBIWYR    YN    DYFOD    I    LAIS.  I5I 

wrthynt,  Ewch  mewn  heddwch  :  gerbron  yr  Arglwyddj/ 
rìuie  eich  fFordd  chwi,  yr  hon  a  gerddwch. 

Yna  a  pûmwr  a  aethant  ymaith,  ac  a  ddaethant  i  Laís  ;     7 
ac  a  welsant  y  bobl  oedd  ynddi  yn  trigo  mewn  dyogelwch, 
3'n  ol  arfer  y  Sidoniaid,  yn  llonydd  ac  yn  ddiofal  ;  ac  nid 
ûedd  swyddwr  yn  y  wlad,  yr  hwn  a  allai  eu  gyru  hwynt  i 

3'nte  dros  Dduw  fel  yr  honai  fod  ;  (3)  neu  drwy  gynhyrfiad  rhyw  yspryd 
drwg,  fel  y  gau-brophwydi  yn  nyddiau  Ahab?  (1  Bren.  xxii.  22).  Y  mae 
yr  ail  yn  angliredadwy,  a'r  trydydd  yn  anhebyg,  felly  y  cyntaf  ydyw  y 
teb^'caf  ;  ac  y  mae  yr  atebiad,  fel  yr  oraclau  paganaidd,  mor  benagored  fel 
y  gall  fod  yn  wir  neu  yn  anwir,  ac  mor  debyg  o  droi  allan  yn  wirionedd  a 
dim  arall. 

7.  Lais. — Dinas  yn  ngogledd  Canaan  a  adnabyddid  ar  y  cyntaf  dan 
yr  enw  Laîs,  neu  Lesem  (Jos.  xix.  47),  ond  a  ddaeth,  wedi  hyny,  o  dan  yr 
enw  Dan,  3'n  adnabyddus  fel  pwynt  eithaf  y  wlad  ar  du  y  gogledd.  Y 
crybwylliad  cyntaf  am  dani,  a  hyny  dan  yr  enw  Dan,  sydd  yn  Gen.  xiv. 
14,  pan  oedd  Abraham  yn  erlyn  y  brenhinoedd,  a'r  diweddaf  sydd  yn  1 
Bren.  xv.  20  ;  2  Cron.  xvi.  4.,  pryd  y  dinystriwyd  hi,  a  dinasoedd  gogleddol 
ereiU,  gan  Benhadad,  brenin  Syria.  Ystyr  y  gair  Dan  ydy w  hariLwr  ;  a 
thua  phedair  milldir  i'r  gorllewin  o  Cesarea-Philipi  (BaniasJ,  yn  ymyl  un 
o  darddleoedd  yr  lorddonen,  y  mae  bryncyn  bychan,  o'r  enw  Tell  el-Kadi 
— Bryn  neu  Caer  y  Barnwr,  ac  yno  y  tybir,  gyda  mesur  helaeth  o  sicrwydd, 
fod  safle  heu  d'linas  Dan.  Mae  yr  enw  yn  dra  arwyddocaol,  yn  gymaint 
ag  mai  yr  un  ystj^r  sydd  i'r  gair  Arabaeg  Kadi  ag  sydd  i'r  gair  Hebraeg 
Dan.  Yn  ymjd  troed  y  bryn,  ar  du  y  gorllewin  iddo,  tardd  tfynon  gref — 
\  gryfaf  yn  Syria,  os  nad,  yn  wir,  un  o'r  rhai  cryfaf  yn  y  byd.  AUan 
olioni  y  rhêd  afon,  o  dan  yr  enw  Nahr  el-Leddân — y  gair  diweddaf,  fel  y 
tybir,  yn  llygriad  o'r  gair  "Dan,"  a  rhêd  i  lawr  i  gyfeiriad  dyfroedd 
Merom,  yn  afon  lifeiriol,  hyd  yn  nod  ar  ei  tharddiad  cyntaf,  a  hi  ydyw 
un  o  wreiddiau  yr  lorddonen.  Ar  du  deheuol  y  bryn,  ac  o'i  amgylch,  ceir 
adfeilion  lawer,  ac  yno  y  dyry  traddodiad  safle  tabernacl  y  llo  aur,  yn 
nyddiau  Jeroboam,  a  thybir  y  gallai  fod  hwnw  ar  yr  un  safle  a  thabernacl 
y  Daniaid.  Ar  ol  sefydliad  y  Daniaid  yn  y  Ue,  daeth  yn  bwynt  eithaf 
Gwlad  Canaan  yn  nghyfeiriad  y  gogledd,  a  daeth  yr  ymadrodd  "o  Dan  i 
Beerseba"  yn  ymadrodd  cyfíredin  (Barn.  xx.  1  ;  1  Sam.  iii.  20  ;  2  Sam.  iii. 
10 ;  xvii.  1 1 ;  xxiv.  2,15;  1  Bren.  iv.  25 1 ;  ond  yn  rhai  o  lyfrau  hanesiol  diwedd- 
araf  yv  Hen  Destament,  gwrthdroir  y  dywediad  yn  "o  Beerseba  hyd  Dan" 
<1  Cron.  xxi.  2;  2  Cron.  xxx.  5).  Yn  ol  arfer  y  Sidoniaid.  — Er 
fod  Sidon  ei  hunan  yn  dref  fawr  borthladdol,  ar  yr  arfordir,  ac  wedi  ei 
hamgylchynu  â  chaerau  ;  eto,  yn  gymaint  a  bod  athrylith  y  Sidoniaid  yn 
rhedeg  yn  benaf,  nid  i  gyfeiriad  milwrol,  eithr  celfyddydol  a  masnachol, 
yr  oedd  yr  ymfudwyr  hyn  o  Sidon  yn  byw  yn  ddiofal,  gan  esgeuluso  yn 
hoUol  bob  math  o  hunan-amddifFyniad.  Oddiwrth  yr  ymadrodd,  "pell 
oeddynt  oddiwrth  Sidon,"  gellir  casglu  mai  wedi  ymsefydlu  yn  fath  o 
drefedigaeth  yr  oeddynt,  a  chan  fod  y  Sidoniaid  yn  enwog  am  eu  celfydd- 
garwch  mewn  cymynu  coed  (1  Bren.  v.  6 ;  1  Cron.  xxii.  4),  a  chan  fod 
Libanus  a'i  goedwigoedd  mor  agos  ( Jos.  xiii.  6)  tebyg  mai  dyma  alwed- 
igaeth  pobl  Laís.    Ac  nid   oedd  swyddwr  yn    y    wlad  a 


/î 


152  LLYFR   Y   BARNWYR.  [Pen.   XVIII. 

gywilydd  mewn  dim  :  a  phell  oeddynt  oddiwrth  y  Sidoniaid, 

8  ac  heb  negesau  rhyngddynt  â  neb.  A  hwy  a  ddaethant  at 
eu  brodyr  i  Sorah  ac  Estaol.     A'u  brodyr  a  ddywedasant 

9  wrthynt,  Beth  a  ddywedwch  chwi  ?  Hwythau  a  ddywed- 
asant,  Cyfodwch,  ac  awn  i  fyny  arnynt :  canys  gwelsom  y 
wlad  ;  ac  wele,  da  iawn  yw  hi.  Ai  tewi  yr  ydych  chwi  ? 
na  ddiogwch   fyned,  i  ddyfod  i  mewn  i  feddianu   y  wlad. 

10  Pan  eloch,  chwi  a  ddeuwch  at  bobl  ddiofal,  a  gwlad  eang  : 

allai  eu  gyru  i  gyw^ilydd  mewn  dim. — Y  mae  y  darllen- 
iadau,  ar  y  trawddeg  hon,  yn  neillduol  o  amheus,  a'r  cyíieithiadau  yn  dra 
amrywiol.  Ni  phetrusa  rhai  o'r  beirniaid  goreu  i  ddyw  eyd  fod  y  testyn 
yn  anghyflawn,  os  nad  yn  anghywir  yma.  Cydsynir  yn  lled  gj^ífredirjol 
mai  ystyr  y  gair  a  gyfieithir  genym  ni  3'n  "  swyddwr  "  ydyw  un  yn  rrndd- 
ianii  cy/oeth  neu  lywodraeth,  ac  mai  ystyr  yr  ymadrodd  '*  g^'ru  hwynt  i 
gywilydd  "  ydyw  peri  niwed,  fel  yn  1  Sam.  xx.  34  ;  xxv.  7  ;  Diar.  xxv.  9. 
Golyga  rhai  fod  yr  ysgrifenydd  yn  dyfynu  y  geiriau  hj'n  o  ryw  ysgrif 
adnabyddus  flaenorol,  gan  eu  cymhwyso  yma  at  y  Sidoniaid  ;  felly  dar- 
llenant  yr  holl  frawddeg  fel  desgrifiad  ohonynt  hwy,  ei;  hod  yn  Uonydd  ar 
yn  ddiofal,  heb  wneyd  niwed  i  neb,  gan  /eddianu  cy/oeth,  tfcc.  Y  meddwl 
felly  fyddai  fod  y  Öidoniaid  a'u  bryd  ar  ymgyfoethogi,  ac  ar  anturiaethau 
masnachol,  yn  gymaint  fel  nad  oeddynt  yn  ceisio  niweidio  neb,  ond  yn 
dilyn  eu  gorchwylion  yn  dawel  a  diofal.  Ond  yr  ystyr  yn  ddiamheu  ydyw 
— ac  y  mae  hon  yn  un  o'r  engreifftiau  hyny  ag  y  mae  yr  ystyr  yn  eghirach 
na'r  darlleniadau—na,d  oedd  na  brenin  na  chymydog  galhiog,  o  fath  yn  y 
byd,  yn  agos  atynt  i  beri  iddynt  unrhyw  flinder  mewn  dim.  Dylid  dyweyd, 
ar  yr  un  pryd,  fod  brawddegau  diweddaf  yr  adnod  yn  tfafrio  y  golygiad 
cyntaf,  oblegid  y  mae  yn  amlwg  eu  bod  wedi  eu  rhoddi  i  mewn  er  dai  gos 
agwedd  ddiofal  a  diamddiff"yn  y  Sidoniaid,  er  eu  bod  yn  bell  o  Sidor,  ac 
heb  gyfathrach  rhyngddynt  â  neb.  Felly  fe  fyddai  yr  holl  adnod  yn  ddes- 
grifiad  o'r  Sidoniaid,  yn  eu  diofalwch,  heb  ddyweyd  yr  un  gair  am  eu 
gelynion,  yr  hyn  nid  oedd  yn  amcan  gan  yr  ysgrifenj'dd  o  gwbl.  Modd 
Dynag,  tra  y  mae  y  testyn  gwreiddiol  mor  amheus,  nis  gellir  penderfyuu 
yn  sicr  aryr  ystyr.  A  phelloeddynt  oddiwrth  y  Sidon- 
iaid. — Diamheu  yr  edrychai  preswylwyr  Laís  ar  Sidon  fel  eu  cartrefle 
gwreiddiol ;  ond  yr  oedd  holl  drwch  cadwen  mynyddoedd  Li))anus  a  rlian 
o  Anti-Libanus  rhyngddynt  â'u  mamddinas  ;  ac  felly,  pan  ddaeth  y  Dan- 
iaid  yn  ddisymwth  arnynt  (adn.  27),  nid  "  oedd  waredydd."  Gwir  nad 
ydoedd  Tyrus  ond  rh^'W  ugain  milldir  o  bellder  oddiwrthynt,  ond  nid 
ydoedd  Tyrus  wedi  dyfod  i  ddim  bri  na  nerth  y  pryd  hyn. 

8 — 10.  Brysiodd  y  pum'  ŵr  o  feibion  Dan  i  lawr  i'r  deheu  i  hysbysu 
eu  brodyr  ddarfod  iddynt  (hlarganfod  paradwys  o  le  yn  y  gogledd,  a  bod 
yn  hawdd  ei  meddianu.  Ai  tewi  yr  .ydych  chwi  ? Dyry  Keil 
ddarlleniad  hel)  fod  yn  y  íl'urf  o  gwestiwn,  ac  mewn  c^sylltiad  â'r  frawddeg 
flaenorol,  fel  y  canlyn  •.  —  canys  (/ivc/fiom  y  tir,  ac  yr  y<ly<h  chwi  yn  ddistavK 
Gweler  yr  un  ymadrodd  yn  1  liren.  xxii.  3 ;  2  Jiren.  vii.  9.  Ystyr  y 
frawddeg  ydyw  eu  bod  yn  sefyll  yn  (hhegni  heb  wneyd  dim.  Cymharer 
adroddiad  yr  yHbíwyr  yn  Nuin.  xiv.  7  gyda  r  holl  hancs  hwn.  A  g^A^lod 
eang,  —  Yn  llythyrenol,  tir   llydan   ar   bob  llaw,  h.y.,  tir  lieb  fod  yn 


Pen.    XVIII.]    Y    DANIAID    YN    YMFUDO    i'R    GOGLEDD.  153 

canys  Duw  a'i  rhoddodd  hi  yn  eich  llaw  chwi  :  se/We  nid 
oes  ynddo  eisieu  dim  a'r  j'  s}'dä  ar  y  ddaear. 

Ac  fe  aeth  oddiyno,  o  dylwyth  y  Daniaid,  o  Sorah  ac  o   11 
Estaol,  chwe  channwr,  wedi  ymwregysu  âg  arfau  rhyfel. 
A  hwy  a   aethant   i   fyny,  ac  a   wersyllasant   yn   Ciriath-   12 
jearim,    yn   Judah  :    am   hyny    y   galwasant    y  fan    hono 
Mahaneh-Dan,  hyd  y  dydd  hwn  :  wele,  y  mae  o'r  tu  ol  i 
Ciriath-jearim.       A    hwy    a    aethant    oddiyno    i    fynydd   13 
Ephraim,  ac  a  ddaethant  hyd  dŷ  Micah. 

gyfyng,  fel  y  lle  yr  oeddynt  yn  trigo  ynddo  o'r  blaen,  ac  yn  cael  eu  gyru 
ohono  i'r  mynyddoedd  gan  eu  gelynion  (pen.  i.  34).  Ceir  yr  un  ymadrodd 
yn  Gen.  xxxiv.  21  ;  1  Cron.  iv.  40 ;  a  gellir  gweled  yr  un  gair  yn  cael  ei 
gymhwj'so  at  "  afonydd  "  a  "  môr  "  yn  Sahn  civ.  25  ;  Es.  xxxiii.  21.  Mae 
y  crybwylliad  fod  Duw  yn  rhoddi  trigolion  Laís  yn  eu  llaw,  yn  dangos  eu 
Dod  yn  cj'feirio  at  ateb  oracl  y  Lefìad  3^  nhŷ  Micah.  Lle  nid  oes 
eisieu  dim  ar  y  sydd  ar  y  ddaear. — Etyb  y  wlad  i'r  des- 
grifiad  hwn  heddyw.  Ceir  rhoddion  natur  yno  yn  yr  helaethrwydd  mwyaf 
— hinsawdd  dymherus,  golygfeydd  prydferth,  tir  ífrwythlawn,  yn  cael  ei 
ddyfrhau  gan  aberoedd  lawer,  ac  yn  cynyrchu,  heb  lawer  o  lafur,  gnydau 
trymion  o  wenith,  haidd,  a  phlanhigion  íFrwythlawn  ereill.  Ceir  yno 
hefyd  anifeiliaid  yn  finteioedd  lluosog  yn  ymbesgi  ar  borfeydd  gwelltog  ; 
mewn  gair,  y  mae  yn  un  o'r  llenyrch  prydferthaf  a  íFrwythlonaf  yn  y  wlad 
i  gyd.  Gorwedd  y  lle  yn  nghẁr  uchaf  y  gwastadedd  lle  y  mae  Dyfroedd 
Merom,  yn  ymyl  íFynonellau  yr  lorddonen,  a  than  gysgod  mynydd  Hermon. 

11 — 13.  O  dylwyth  y  Daniaid. — Arferir  y  gair  "tylwyth" 
yn  y  fan  hon  yn  yr  ystj'r  o  Iwyth.  Gwêl  pen.  xiii.  2.  Ymddengys  fod  y 
Daniaid  hyn  yn  gweithredu,  yn  yr  ymfudiad  hwn,  yn  enw  a  than  gyfar- 
wyddyd  y  llwyth  (adn.  19)  ;  a  gellir  casglu  fod  y  symudiad  hefyd  yn  un 
llwyr — fod  y  chwe'  chant  arfogion,  gyda'u  teuluoedd,  eu  meddianau,  a'u 
hanifeiliaid,  &c.  (adn.  21)  oU  yn  symud  gyda'u  gilydd.  Cymharer  yr 
yrafudiad  âg  un  arall  o  eiddo  y  Simeoniaid  yn  nyddiau  Hezeciah  (1  Cron. 
iv.  39-43).  Mahane-Dan. — Gwel  pen.  xiii.  25.  Enw  ar  le  neillduol 
ydoedd  hwn,  a  lle  a  gafodd  yr  enw  oddiwrth  yr  amgylchiad  a  gofnodir 
yma.  Efallai  mai  yno  yr  ymgyfarfj^ddai  yr  holl  fintai  er  ymbarotoi  ar  gyfer 
y  daith.  O'r  tu  oi  i  Ciriath-jearim. — Dinas  sydd,  er  nad 
ydyw  ond  bechan,  yn  meddu  rhan  bwysig  yn  hanesiaeth  y  Beibl.  Cry- 
bwyllir  hi  gyntaf  fel  un  o  bedair  dinas  y  Gibeoniaid  (Jos.  ix.  17).  Nodir 
hi  dracliefn  fel  un  o  bwyntiau  terfyn  gogleddol  Judah  (Jos.  xv.  9),  ac  fel 
y  pwynt  y  cyfarfyddai  terfynau  gorllewinol  a  deheuol  llwyth  Benjamin 
(J08.  xviii.  14,  15),  ac  yn  y  manau  hyn  ceir  ei  bod  yn  adnabyddus  dan  enw 
arall — feallai  enw  boreuach,  sef  hen  enw  y  duw  Canaaneaidd  Ciriath-baal. 
Yn  achau  llwyth  Judah,  yn  1  Cron.  ii.  50 — 52,  dywedir  ei  sylfaenu  gan 
Sobal,  mab  Caleb,  mab  Hur.  Darfu  i'r  syniad  am  gysegredigrwydd  y  lle 
beri  i  wyr  Bethsemes  ddanfon  at  wyr  Ciriath-jearim  i  ddyíod  i  gyrchu  yr 
arch  (1  Sam.  vi.  20,  21);  a  bu  yr  arch  yno,  yn  nhŷ  Abinadab,  am  ugaii^ 
mlynedd  (1  Sam.  vii.  2),  hyd  nes  y  symudwyd  hi  i  dÿ  Obed-edom  (1  Cron. 
xiii.  5,  6  ;  2  Cron.  i.  4  ;    2  Sam.  xi.  3).     Mynegir  ddarfod  i  bobl  Ciriath- 


154  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pcn.  XVIII. 

14  A'r  pumwr,  y  rhai  a  aethant  i  chwilio  gwlad  Laís,  a 
lefarasant,  ac  a  ddywedasant  wrth  eu  brodyr,  Oni  wyddoch 
chwi  fod  yn  y  tai  hyn  ephod  a  theraphim,  a  delw  geríìedig-, 
a  thoddedig?  g-an  hyny  ystyriwch  yn  awr  beth  a  wneloch. 

15  A  hwy  a  droisant  tuag  yno  ;  ac  a  ddaethant  hyd  dŷ  y  gwr 
ieuanc  y  Lefiad,  i  dŷ  Micah  ;  ac  a  gyfarchasant  well  iddo. 

16  A'r  chwe  channwr,  y  rhai  oedd  wedi  eu  gwregysu  âg 
arfau  rhyfel,  oedd  yn  sefyll  wrth  ddrws  y  porth,  sef  y  rhai 

jearim  ddychwelyd  o'r  gaethglud  yn  Nehem.  vii.  29  ;  Ezrah  ii.  25,  lle  y 
gelwir  hi  Ciriatharim.  Yno  hefyd  yr  oedd  cartref  y  prophwyd  Uriah  mab 
íSemaiah,  yr  hwn  a  roddwyd  i  farwolaeth  gan  Jehoiacim  brenin  Judah 
{Jer.  xxvi.  20).  Cytunir  yn  Ued  gyffredinol  mai  pentref  ar  y  brif-ífordd 
sydd  yn  arwain  drwy  fynydd-dir  Judeah,  o  Joppa  i  Jerusalem,  rhyw  saith 
milldir  i'r  gorllewin-ogledd-orllewin  o  Jerusalem,  o'r  enw  Kuriet-el-enab 
ydyw  ei  hen  safle.  Ystyr  yr  enw  Ciriath-jearim  ydyw  dÌ7ias-y-coed,  ac 
ystyr  Knritt-tl-enah  ydy w  dinas  y  gwinwydd  ;  a  cherllaw  i'r  pentref  hwn  y 
dywed  Tristram  ddarfod  iddo  weled  yr  unig  goedwig,  deilwng  o'r  enw,  a 
welodd  yn  yr  oU  o  Ddeheudir  Palestina.  Adnabyddir  y  pentref  yn  awr, 
weithiau,  o  dan  yr  enw  Abii  Gosh,  oherwydd  fod  penaeth  yspeilgar  o'r 
enw  hwnw  wedi  bod  yn  byw  ynddo.  Gwahaniaetha  Conder  oddiwrth  y 
lleoliad  uehod  gan  roddi  Ciriath-jearim  yr  un  a  Ue  o'r  enw  Arma  (oherwydd, 
yn  un  peth,  y  tebygolrwydd  i'r  terfyniad  arim  sydd  i'r  gair  yn  Ezrah  ii. 
25),  tua  phum'  milldir  i'r  de-orllewin  o  Kuriet-el-enab,  a  phedair  miUdir  i'r 
dwyrain  o  Bethsemes.  Ond  y  mae  Robinson,  Tristram,  &c.,  yn  bendant 
o  blaid  y  lleoliad  yn  Kuriet-el-enah.  Golyga  y  geiriau  "  tu  ol  i  Ciriath- 
jearim  "  i'r  de-orllewin  iddi.     Ty  Micah.— Gwel  adn.  2. 

14 — 15.  Oni  wyddoch. — Yr  un  teimlad  ag  a  barodd  i  Micah 
sicrhau  yr  offeiriad — y  trysor  crw^'drol  hwn — a  feddianai  hefyd  fynwesau 
arfügion  llwyth  Dan,  y  rhai  a  ganfyddasant  yn  y  Lefiad  hen  gydnabod 
iddynt.  Wrth  fyned  heibio,  y  tro  o'r  blaen,  cawsant  ei  fendith  ar  eu 
hanturiaeth  ;  ac  hyd  yn  hyn  fe  droes  yr  anturiaeth  allan  yn  llwyddianus. 
Awgjryinasant  i'w  cyd-deithwyr  fod  yma  gyfleustra  rhagorol  iddynt  i 
ddyfod  i  feddiant  o'r  hyn  oedd  eisieu  er  rhoddi  gwedd  grefyddol,  a  nodded 
ddwyfol  dros  eu  hanturiaeth.  Dyna  feddwl  yr  ymadrodd,  "  gan  hyny, 
ystyriwch  yn  awr  l>eth  a  wneloch."  Y  tai  hyn. — Y  mae  yn  amlwg, 
yn  ol  adn.  2,  3,  82,  fod  yno  amryw  dai  hel^law  yr  eiddo  Micah,  a  bod  *'  tŷ 
y  Leliad  "  a  "  thŷ  Dduw  "  ar  wahan  i  dŷ  Micah,  ond  o  fewn  yr  un  cyntedd. 
A  hwy  a  droisant  tuag  yno.  — Golyga  yr  ymadrodd,  yn  ol  yr 
Hebracg,  droi  ó'r  brif-jjordd;  ac  yn  pen.  iv.  18;  xix.  12,  ceir  yr  un  ym- 
adrodd  gyda'r  un  ystyr.  Yn  nghanol  y  sefydliad  yr  oedd  tŷ  Micah,  ae  yn 
ymyl  y  porth  yr  oedd  tŷ  y  Lcfíad  ;  ac  aethant  i  mewn  yno  gan  gyfarch 
gwell  iddo,  h.y.,  ymofynam  ei  iechyd,  mewn  dull  cyfeillgar  (Gen.  xliii.  27  ; 
Exod.  xviii.  7). 

16 — 21.  Oedd  yn  sefyll  wrth  ddrws  y  porth. — Mae  trefn 
yr  amgylchiadau  a  gofnodir  yn  yr  adnodau  liyn  fel  y  canlyn: — Pan  oedd  yr 
holl  lintai  yn  y  ffordd,  gyferbyn  a  thŷ  y  Letìad,  aeth  y  j)um'  wr  i  mown  gan 
ei  longyfarch,  daoth  yntau  allan  atyrit,  ac  a  ddaeth  gyda  hwynt  at  y  porth, 


Pen.    XVIII.J       Y    DANIAID    YN    LLADRATA    DUWIAU.  155 

ocdd  o  feibion  Dan.      A'r  pumwr,  y  rhai  a  aethent  i  chwilio   17 
y  wlad,   a  esg-ynasant,  ac  a  aethant  i  mewn   yno  ;  ac  a 
ddygasant  ymaith  y  ddelw  gerfiedig,   a'r  ephod,  a'r  ter- 
aphim,   a'r  ddelw  doddedig  :   a'r  offeiriad  oedd  yn  sefyll 
wrth   ddrws   y   porth,    gyda'r    chwe   channwr  oedd  wedi 
ymwregysu  âg  arfau  rhyfel.      A'r  rhai  hyn  a  aethant  i  dŷ   18 
Micah,    ac    a    ddygasant   ymaith    y    ddelw    gerfiedig,    yr 
ephod.  a'r  teraphim,  a'r  ddelw  doddedig.     Yna  yr  offeiriad 
a  ddywedodd  wrthynt,  Beth  yr  ydych  chwi  yn  ei  wneuthur  ? 
Hwythau  a  ddywedasant  wrtho,  Taw  sôn  ;  gosod  dy  law   19 
ar  dy  safn,  a  thyred  gyda  ni,  a  bydd  i  ni  yn  dad  ac  yn 
offeiriad  :  ai  gwell  i  ti  fod  yn  offeiriad  i  dŷ  un  gwr,  na'th 
fod  yn  offeiriad  i  Iwyth  ac  i  deulu  yn  Israel  ?     A  da  fu  gan  20 
galon  yr  offeiriad  ;    ac  efe  a  gymerth  yr  ephod,  a'r  ter- 
aphim,   a'r  ddelw  gerfiedig,   ac  a  aeth  yn  mysg"  y  bobl. 

Ue  yr  oedd  y  chwe'  chanwr  jm  sefyll  i  ddisgwyl.  Tra  yr  oedd  y  Lefiad  yn 
ymddiddan  â'r  holl  fintai  aeth  y  pum'  wr  yn  ol  i  dŷ  y  duwiau  (a  elwir  yn 
adn.  8  3'n  "  dŷ  Micah  "),  yr  hwn,  feallai,  oedd  yr  un  a  thŷ  y  Lefiad — yn 
rhan  ohono,  o  bosibl,  mewn  goruwchystafell  ynddo  ( " esgy nasant "  adn.  17), 
ac  a  ladratasant  y  delwau  a'r  ephod,  ac  a'u  dygasant  allan  at  y  porth,  lle 
yr  oedd  3'  Lefiad  wedi  aros  i  ymgomio  â'r  fintai.  Ar  y  foment,  pan  ddar- 
ganfu  yr  oífeiriad  y  lladrad,  efe  a  ddyrchafodd  ei  lef  (adn.  18) ;  ond  dystawyd 
ef  yn  ebrwydd  â  gwobr.  "  Taw  son,  gosod  dy  law  ar  dy  safn,"  ac  efe  a 
ymfoddlonodd  ;  canys  gwell  ganddo  ydoedd  bod  yn  ofíeiriad  i  Iwyth  yn 
Israel  nag  i  un  gŵr.  Y  fath  gymysgedd  o  ynfydrwydd  ac  ofergoeledd  a 
geir  yn  yr  hanes  hwn  !  Os  nad  allai  y  delwau  hyn  amddifíyn  eu  perchen 
a'u  gwneuthurwr  rhag  cael  ei  yspeilio,  pa  fodd  y  gallent  amddiffyn  y  lladron? 
Y  fath  gip  ar  eilunod,  a'r  fath  werth  ar  offeiriad  !  Ac  eto  yr  offeiriad  a 
gyüogir  am  ddeg  sicl,  odid  nas  gellir  ei  Iwgr-wobrwyo  âg  un  ar  ddeg.  Y 
mae  yr  hawsder  gj'da  pha  un  ^  Hwyddasant  i  berswadio  y  Lefiad  hwn  i 
werthu  ei  gj-mwynaswr,  yn  berffaith  gyson  â'r  cymeriad  a  roddir  iddo 
drwy  3'r  holl  hanes.  Eglura  adn.  18,  19,  y  manylion  yn  llawnach,  gan 
roddi  cyfrif  pa  fodd  yr  oedd  yr  offeiriad  yn  gallu  sefyll  wrth  y  porth,  tra 
yr  oedd  ei  gysegr  yn  cael  ei  yspeilio.  Ac  a  ddygasant  ymaitli  y 
ddelw  gerfiedig,  yr  ephod,  &c.  —  Yn  ol  yr  Hebraeg  dylid 
darllen,  a  ddygasant  ymaith  ddelw  gerfiedig  yr  ephod  ;  ac  felly  y  mae  yr 
ymadrodd  \'n  wahanoî  i'r  hyn  a  geir  yn  adn.  14,  17,  lle  y  mae  y  darlleniad 
arferol  yn  gywir.  Yr  un  gair  am  ddelw  gerfiedig,  sef  y  gair  pesel,  a  geir 
yno  ag  yma  ;  ond  yn  unig  y  cysylltir  y  gair  ephod  âg  ef  yn  wahanol — 
ephod-pesel,  i  olygu,  dybygid,  nid  yr  ephod  yn  wisg  ani  y  ddelw,  fel  y  tybia 
rhai  esbonwyr,  eithr  i  ddangos  f od  yr  ephod,  fel  moddion  i  gael  allan  ewyllys 
yr  Arglwydd,  yn  rhagdybied  bodolaeth  delw  o'r  Jehofah,  a  bod  yr  offeiriad, 
pan  yn  ymofyn  â  Duw,  yn  wastad  yn  rhoddi  yr  ephod  am  dano.  E  f e  a. 
gymerth  yr  ephod. — Gan  fod  y  Daniaid  wedi  ei  chymeryd  o  gysegr 
Micah,  yr  oedd  raid  iddo  yntau  ei  derbyn  i'w  siars  o'u  dwylaw  hwynt.  Ac 
a  aeth  yn  mysg  y  bobl. — Golyga  yr  ymadrodd  ei  fod  yn  ymdaith 


156  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.   XVIII. 

21  A  hwy  a  droisant,  ac  a  aethant  ymaith  ;  ac  a  osodasant  y 
plant,  a'r  anifeiliaid,  a'r  clud,  o'u  blaen. 

22  A  phan  oeddynt  hwy  enyd  oddiwrth  dŷ  Micah,  3^  gwŷr 
oedd  yn  y  tai  wrth  dŷ  Micah  a  ymgasglasant,  ac  a  erlidias- 

23  ant  feibion  Dan.  A  hwy  a  waeddasant  ar  feibion  Dan. 
Hwythau  a  droisant  eu  hwynebau,  ac  a  ddywedasant  wrth 
Micah,  Beth  a  ddarfu  i  ti,  pan  wyt  yn  dyfod  â'r  fath  fintai  ? 

24  Yntau  a  ddywedodd,  Fy  nuwiau,  y  rhai  a  wneuthum  i,  a 
ddygasoch  chwi  ymaith,  a'r  offeiriad,  ac  a  aethoch  i  ffordd  : 
a  pheth   sydd  genyf  fi   mwyach  ?    a   pha   beth  yw  hyn    a 

25  ddywedwch  wrthyf,  Beth  a  ddarfu  i  ti  ?  A  meibion  Dan 
a  ddywedasant  wrtho,  Na  âd  glywed  dy  lef  yn  ein  mysg 
ni  ;   rhag  i  wŷr  digllawn  ruthro  arnat  ti,  a  cholli  ohonot 

26  dy  einioes,  ac  einioes  dy  deulu.  A  meibion  Dan  a  aethant 
i'w  ffordd.     A  phan  welodd  Micah  eu  hod  hwy  yn  gryfach 

yn  nghanol  y  fintai,  (1)  un  ai  er  diogelwch  personol  rhag  ymosotliadau 
Micah ;  (2)  neu  rhag  iddo  ddianc  ei  hunan ;  (3)  neu  er  dj^nwai'ed  y  lle  canolog 
a  roddid  i'r  offeiriad  a'r  archoffeiriad  yn  nghynulleidfa  meibion  Israel,  pan 
ar  eu  hymdaith  drwy  yr  anialwch.  A'r  clud  o'u  blaen. — Defn^aidir 
y  gair  a  gyfieithir  yma  "  clud,"  yn  gyffredin,  fel  ansoddair  i  olygu  ìiardd, 
ysplenydd  ;  ond  yma  defnyddir  ef  fel  enw  i  ddynodi  pethau  gwerthfawr  ; 
nid  y  pethau  trymion,  eithr  eu  trysorau  mwyaf  dymunol.  Y  mae  y  "ihai 
bach  "  yn  cynwys  y  gwragedd  a'r  plant,  fel  y  rhai  diamddiflyn,  ag  yr  oedd 
eisiau  eu  diogelu  (Exod.  xii.  37).  Disgwyhent  ymosodiad  gan  Micah;  felly 
trefnent  eu  mintai  yn  y  fath  fodd  fel  ag  i  fod  yn  fwyaf  cytìeus  mewn  ym- 
osodiad.  Cymharer  Gen.  xxxiii.  2,  3.  Y  gwahaniaeth  ydyw  fod  Jacob  yno 
yn  myned  i  gyfarfod  Esau,  a'r  Daniaid  j^ma  yn  disgwyl  Micah  ar  eu  hol. 

22—26.  Cynlluniwyd  y  lladrad  hwn  y  fath  fel  yr  oedd  y  Daniaid  yn 
mhell  ar  eu  ffordd  cyn  i  Micah  eu  goddiweddyd.  Mae  y  brawddegau  sydd 
yn  adn.  22  yn  frawddegau  eglurhaol  a  dibynol  ar  y  ferf  "  gwaeddasant," 
yn  adn.  23,  a  gelhr  eu  darllen  fel  y  canlyn  : — Ac  wedi  iddynt  (y  chwe'  chan' 
ẁr)  fyned  enyd  oddiwrth  dŷ  Micah,  ac  wedi  i'r  gtuyr  oeddynt  yn  y  tai,  icrth 
dŷ  Micah,  <jael  eu  ca.'iylu  yn  ìighyd,  a  goddiweddyd  meibiou  JJan,  hwy  (sef 
Micah  a'r  rhai  oedd  gydag  ef)  a  waeddamnt,  d-c.  Y  tai  ^ATth  dy 
Micah.— Yn  hytracli,  darllener  y  tai  yn  nhy  Micah,  gan  olygu  tỳ  Micah 
—  Beth-Micah,  fel  yn  adn.  3,  yn  enw  ar  yr  hoU  bentref,  yr  hwn  bontrcf  a 
gynwysid  i  gyd,  o  bosibl,  mewn  un  cyntedd,  a'r  myne(Had  iddo  drwy  un 
porth.  Dyma  y  rhai  y  cyfeirir  atynt  dan  yr  enw  "  y  tai  hyn  "  yn  adn.  14. 
Ymgasglasant.— Yn  llythyrenol,  a  alwyd  yn  nghyd.  Tcbyg  fod 
Micah  a'r  dynion  allau  yn  y  meusydd  pan  gymcrlh  y  llaíhad  k>,  a  plian 
ganfu  y  gwragedd  y  peth,  yiiuhlengys  iddyiit  godi  llcf,  a  galw  y  dynioii  yn 
nghyd  mor  gynted  ag  yr  oedd  bo.sil)!,  er  erhd  ar  ol  y  Daniaid.  Yn 
dyfod  a*r  fath  fintai.  — Yn  llythyrenol,  wedi  cynull  yn  nghyd  y 
fath  firitai.  Yr  un  ymadrodd  sydd  yma  ag  yn  pen.  iv.  13  am  Siscra  yn 
cynull  ei  luoedd  yn  nghyd.  Prawf  aiddgarwch  Micali  yn  erlid  ar  ol  nieibion 
Dan  ei   fod,   fel   Laban  gynt,   yn   cyHylltu    rhyw   fanteision    mawrion   â'r 


Pen.   XVIII.]        Y   DANIAID    YN    GORCHFYGU    LAIS.  157 

nag-  ef,  efe  a  drodd,  ac  a  ddychwelodd  i'w  dŷ.  A  hwy  a  27 
gymercisant y  pe^/iau  a  wnaethai  Micah,  a'r  ofteiriad  oedd 
o^anddo  ef,  ac  a  ddaethant  i  Lais,  at  bobl  lonydd  a  diofal  ; 
ac  a'u  tarawsant  hwy  â  mîn  y  cleddyf,  ac  a  losgasant  y 
ddinas  â  thân.  Ac  nid  oedä  waredydd  ;  canys  pell  oedd  28 
hi  oddiwrth  Sidon,  ac  nid  oeää  negessLU  rhyngddynt  â  neb  ; 
hefyd  yr  oedd  hi  yn  y  dyífryn  oedd  wrth  Beth-rehob  :  a  hwy 
a  adeiladasant  ddinas,   ac  a  drigasant  ynddi.     A  hwy  a  29 


"duwiau"  (neu  y  "duw,"  oblegid  fe  ellir  ei  ddarllen  felly)  hyn,  ac  awgryma 
parodrw^-dd  ei  gym^^dogion  i  ymuno  âg  ef,  fod  iddynt  hwythau  ry w  fantais 
yn  deilliaw  oddiwrth  oífeiriad  a  chysegr  Micah.  Rhag  i  "wyr  dig- 
llawn. — Darllener,  gfNAryr  chwerw  eu  henaid.  Yr  un  ymadrodd  a 
gyfìeithir  "  creulawn  eu  meddwl"  yu  2  Sam.  xvii.  8.  Ruthro  arnat 
ti. — Yn  hytrach,  syrthio  arnat  ti.  Yr  ystyr  ydyw  gosod  eu  dwylaw  ar  un 
er  niwed.  Gwèl  nodiad,  pen.  xv.  12.  Ac  einioes  dy  deulu. — 
Golygir  y  gair  yraa  fel  desgrifiad  o  bobl  ^'■r  holl  sefydliad  ag  yr  oedd  Micah 
fel  math  o  benaeth  arno.  Dengys  y  geiriau  yn  amlwg  eu  bod  yn  pender- 
fynu  dal  gafael  yn  yr  yspail  drwy  rym  ;  a  phan  ganfu  Micah  eu  bod  felly, 
a'u  bod  yn  grj'fach  nag  ef,  efe  a  droes  yn  ol,  a  hwythau — y  Daniaid — a 
3'mdeithiasant  yn  mlaen  tua'r  cartref  newydd  a  feddianwyd  mor  rwydd 
ganddynt. 

27—29.  A  gymerasant  y  pethau  a  wnaethai  Micah. 
— Yn  hytrach  darllener,  y  duwiau  a  wnaethai  Micah.  Gwêl  adn.  24,  31 ; 
Exod  XX.  4  ;  Deut.  xxvii.  15.  A  ddaethant  i  Lais. — Golyga  yr  ym- 
adrodd  ddyfod  ar  warthaf  person  neu  dref  yn  ddirybudd.  Cymharer  Gen. 
xxxiv.  25.  Am  safle  Laís  gwel  adn.  7.  Nid  oes  yr  awgrym  lleiaf  yn  yv 
hanes  fod  meibion  Dan  yn  gweithredu  o  dan  gyfarwyddyd  gwirioneddol  yr 
Arglwydd  yn  }t  ymgyrch  hwn,  na  bod  y  Beibl  yn  rhoi  un  math  o  nodded 
dros  y  drafodaeth  o  gwbl.  Yn  hytrach  ymddengys  eu  bod  yn  gweithredu 
yn  fympwyol  a  chreulawn.  Nid  ydyw  moesoldeb  y  weithred  o  gymeryd 
Laîs  yn  gorwedd  yn  hollol  ar  yr  un  tir  a  moesoldeb  gwaith  Israel  yn  gorch- 
fygu  y  Canaaneaid.  Ond  dylid  cofio  mai  cael  eu  gyru  i'r  mynyddoedd  gan 
yr  Amoriaid  (pen.  i.  34),  ac,  feallai,  gan  y  Philistiaid,  yr  oedd  y  Daniaid  ; 
ac  felly  os  oedd  rhan  o'r  Ilwyth  yn  meddianu  lle  drwy  drais  yn  ngogledd  y 
wlad,  yv  oedd  hyny  oherwydd  fod  y  rhan  arall  o'r  llwyth,  o  ddifíyg  ffydd 
yn  benaf,  yn  methu  meddianu  ei  randir  jm  gyflawn  yn  neheudir  y  wlad. 
Yn  y  dyffryn  oedd  wrth  Beth-rehob. — Darllener,  Yn  y 
dyffryn  a  ymestyn  hyd  Beth-rehob.  Ystyr  y  gair  a  gyfieithir  yma 
"  dyffryn  "  ydyw  d^^ffryn  eang  a  amgylchynir  gan  fynyddau ;  yn  ol  yr 
Hebraeg,  Emeh — dyffryn,  ac  nid  Bihaiah — gwastadedd.  Y  gair  diweddaf 
hwn  ydyw  y  gair  arferol  yn  y  Beibl  yn  wastad  i  ddynodi  dyffryn  mawr 
Coele-Syria  (gwêl  nodiad  pen.  iii.  3) ;  a  chan  mai  gair  gwahanol  sydd  yma, 
aiff  hyn  yn  mhell  i  brofi  nad  ydoedd  Beth-rehob  na  Dan  yn  y  dyfíryn  hwnw, 
fel  y  ceisia  rhai  esbonwyr  eu  rhoddi.  Yn  hytrach,  etyb  y  desgrifiad  hwn 
5'n  dda  i  ben  uchaf  dyffryn  yr  lorddonen,  i'r  gogledd  o  Ddyfroedd  Merom 
(Hvlth)  ;  ac  felly  ceir  Lais  a  Beth-rehob  yn  yr  un  dyfíryn.  Ystyr  yr  enw 
Rehob  ydyw  llydan  ;  f elly  cytuna  hyn  yn  dda  â  desgrifiad  yr  ysbîwyr  (adn. 


158  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XVIII. 

alwasant  enw  y  ddinas  Dan,  yn  ol  enw  Dan  eu  tad,  yr 
hwn  a  anesid  i  Israel  :  er  hyny  Laís  oedd  enw  y  ddinas  ar 
y  cyntaf. 


10),  fod  y  wlad  **yn  eang."  Crybwyllir  hi  gyntaf  dan  yr  enw  Rehob,  yn 
Num.  xiii.  21,  fel  y  pwynt  eithaf  yn  y  gogledd  yryaeth  yr  ysbiwyr  hyd  ato 
wrth  edrych  y  wlad  — "  o  anialwch  Sin  hyd  Rehob  ;"  yr  hyn  oedd  3'n  g^'f- 
ystyr,  y  pryd  hyny,  â'r  ymadrodd  "o  Dan  hyd  Beersebah,"  wedi  hyny. 
Soiiir  am  dani  drachefn,  lii  a  Zobah,  Maacah,  ac  Istob,  fel  teyrnasoedd 
Syriaidd  bj'chain,  a  gyílogasid  gan  yr  Ammoniaid  i  ryfela  yn  erbyn  Dafydd 
(2  Sam.  X.  6 — 8).  Yn  gymaint  a  bod  y  Beth-rehob  yma  yn  mhell  o  Sidon, 
rhaid  gwahaniaethu  rhyngddi  â  dwy  dref  o'r  enw  Rehob  oeddynt  yn  rhandir 
Aser  (Jos.  xix.  28,  30;  Barn.  i.  31).  Ond  pa  le  yr  oedd  Beth-rebob?  (1) 
Rhydd  Robinson,  Tristram,  &c.,  hi  yr  un  a  Hunin,  pentref  bychan  lle  y 
ceir  adfeilion  un  o'r  hen  amddiffynfëydd  cadarnaf  a  hynotaf  yn  y  wlad. 
Mae  saíie  y  lle  ychydig  i'r  de-orllewin  o,  ac  ar  ystlys  y  mynydd,  gyferbyn 
â  Lais  (7\ll-el-Kadi)y  a  thua  saith  milldir  i'r  gogledd  o  Cedes-Naphtali 
(gwêl  pen.  iv.  6),  ac  y  mae  yn  amlwg  iddi  fod  unwaith  yn  un  o  brif  am- 
ddiffynfëydd  y  wlad,  yn  y  parthau  \\yn,  gan  ei  bod  uwchben  cyrion  uchaf 
dyffryn  yr  lorddonen.  Ni  fedd  Hunin  unrhyw  hanes  cofnodedig,  os  nad 
Beth-rehob  ydyw.  Naddwyd  y  ddyfr-ffos  sydd  o  amgylch  yr  amddiffynfa 
allan  o'r  graig  ;  ac  yn  ei  muriau  ceir  esiamplau  o  bob  math  o  adeiladwaith, 
ar  hyd  3'r  oesoedd,  o  hen  feini  naddedig  y  Pheniciaid,  bwiiu  y  Rhufoiniaid, 
gwaith  y  Saraceniaid  a'r  Croesgadwyr,  hyd  y  meini  rhyddion  a  gyfodwyd, 
mcgis  er  doe,  gan  yr  Arabiaid  presenol  er  lloches  i'r  praidd.  (2)  Mae 
Conder,  yn  nghydag  amryw  ereill,  yn  rhoddi  Beth-rehob  yn  mysg  y  Ueoedd 
ag  y  mae  eu  lleoliad  yn  anhysbys.  Etyb  safle  Hunin,  fodd  bynag,  yn  dda 
i'r  desgrifiadau  Beiblaidd  o  Beth-rehob,  neu  Rehob  ;  ond  rhaid  gadael  ei 
lleoliad  yn  un  o'r  dosbarth  hwnw  o  gwestiynau  a  berthyn  i  ddaearyddiaeth 
Canaan  a  ystyrir  yn  gwestiynau  agored.  A  hwy  a  adeilaclasant 
ddinas.  -Darllener,  adeiladasant  y  ddinas,  sef  y  ddinas  a  adeiladwyd 
gatiddynt  ar  safle  y  ddinas  a  losgwyd.  A  hwy  a  alwasant  enw 
y  ddinas  Dan. — Y  prif  anhawsder  yn  nglyn  à'r  enw  Dan  ydyw,  Pa 
fodd  y  gelwid  hi  ar  yr  enw  hwnw  yn  amser  Abraham,  gannoe(hl  o  üynydd- 
oedd  cyn  hyny  ?  (Gen.  xiv.  14).  Gwêl  adn.  7.  Ceisir  cyfarfod  yr  anhaws- 
der  mewn  amryw  ffyrdd.  (1)  Fod  dau  le  o'r  enw  Dan,  ac  mai  nid  y  Dan 
yn  yr  adnod  hon  ydyw  yr  un  yn  Gen.  xiv.  14.  Golygir  gaii  yr  esbonwyr 
sytld  yn  coledd  y  syniad  yma,  fod  y  Dan  hon  lawer  yn  uwch  i  fyny  y 
gogledd  na'r  safle  a  roddir  iddi  yn  Tell-d-Kadi,  wrth  wreicUliau  yr  lor- 
ddonen.  Ond  y  mae  hyn  yn  dra  anhebygol,  tra  y  mae  Josephus  (Hynaf.  i. 
10  ;  viii.  8,  4  ;  V.  3),  yn  cysylltu  y  Dan  hon  yn  uniongyrchol  â  tharddleoedd 
yr  lorddonen  ;  a  Josephus  a  Jerome  yn  bendant  mai  yr  un  ydyw  Dan  y 
Daniaid  a  Dan  Abraham.  Hefyd  yn  mendith  Moses  ar  y  Uwythaii  (Deut. 
xxxiii.  22)  desgrifia  Dan  fel  conaw  llew  yn  neidio  o  Basan,  yr  hyn  sydd  yn 
dra  cliywir  fel  desgriíìad  o'r  rhandir  yma,  a  eniUasant  (h'wy  eu  cleddyf  a'u 
])\v.i,  yn  mhen  uchaf  dyffryn  yr  lorddonen  ;  oblogid  yr  oc(hl  Basan 
( lídìiran)  ar  eu  terfyn  megis,  mewn  gair  yr  oeddynt  "  yn  ystlys  Hasan." 
(2)  liarna  eríiill  fod  yr  ysgrifenydd  yn  ( íencHÌs  mewn  niath  o  rag-(hlisgwyliad 
príjphwydoliaethol  yn  rhoddi  yr  enw  Dan  ar  y  lle  ganrifoedd  cyn  i'r  ani- 
i{vh;hiad  a  roddes  lod  i'r  enw  gymeryd  Uo.     Mae  hyn  yn  dra  annaturiol. 


Pen.  XVIII.]  GOSOD  i  fyny  y  ddelw  gerfiedig  yn  dan.      159 

A  meibion  Dan  a  osodasant  i  fyny  iddynt  y  ddelw  gerf-  30 
leá'ig  :    a   Jonathan  mab   Gerson,   mab  Manasseh,  efe  a'i 
feibion,  fuant  oíîeiriaid  i  IwythDan  hyd  ddydd  caethgludiad 

(3)  Y  dybiaeth  arall,  a'r  fwyaf  naturiol  yn  ddiau,  ydyw,  mai  yr  hen  enw, 
Lesem  neu  Laís,  oedd  yn  yr  ysgrif  wreiddiol  o'r  hanes  yn  Gen.  xiv.  14 ; 
ond  pan  y  daeth  yr  enw  newydd  i  fod,  iddo  gael  ei  newid  gan  yr  adysgrif- 
w}T  i  fod  yn  Dan. 

30,  3L  A  osodasant  i  fyny.  — Mor  fuan  ag  yr  adeiladwyd  y 
ddinas,  darfu  i  feibion  Dan  osod  i  fyny  y  ddelw  gerfìedig — y  pesel  a  ladrata- 
wyd  ganddynt  oddiar  Micah.  Jonathan  (Rhodd  Duw)  mab 
Gersom,  mab  Manasseh. — Cytunir  braidd  yn  unfryd,  bellach, 
mai  Moses  s^-dd  i'w  ddarllen  yn  y  fan  hon,  yn  lle  "  Manasseh,"  Yn  ol  yr 
Hebraeg,  ychwanegiad  o  un  lythyren — y  llythyren  N,  sydd  yn  troi  y  gair 
Moses  i  fod  yn  Manasseh  ;  ac  yn  ol  yr  holl  gopiau  braidd,  gosodir  y 
llythyren  x  uwchben  y  llythyrenau  ereill,  fel  hyn  :  — M.  n  S.H.,  yr  hyn 
a  awgryma  mai  ychwanegiad  llaw  ddiweddarach  ydyw.  Newidiwyd  y  gair, 
yn  ddiamheu,  er  osgoi  y  gwaradwydd  o  fod  ŵyr  Moses  y  Deddfroddwr  yn 
eilunaddolwr.  Darlleniad  y  Yulgate  ydy  w  Moses  ;  ond  y  mae  cyfieithiad  y 
LXX.,  am  fod  ei  awdwyr  yn  luddewon,  yn  darllen  Manasseh.  Cyfaddefa 
yr  hen  Rabiniaid  mai  mab  Moses  ydoedd  o  ran  llinach,  ond  ei  fod  yn  fab 
Manasseh  o  ran  ei  annuwioldeb.  Profir  anewyllysgarwch  boreu  i  gydnabod 
y  fath  wrthgiliad  yn  nheulu  Moses  gan  y  fifaith  fod  y  copîau  boreuaf  o'r 
LXX.  yn  cynwys  y  cyfnewidiad.  Ond  y  mae  y  ffaith  yn  aros  fod  gan 
Moses  fab  yn  Gersom  (Exod.  ii.  22  ;  xviii.  3,  4 ;  1  Cron.  xxiii.  15,  16  ;  xxvi. 
24),  ac  y  mae  bron  yn  sicr  mai  mab  y  Gersom  hwnw  yw  yr  offeiriad  diryw- 
iedig  hwn.  Llawer  gwaith  y  ceisiwyd  cuddio  beiau  olynwyr  dinod  rhag 
cymylu  enwogrwydd  eu  henafiaid  ;  a'r  un  egwyddor  a  ddaw  i'r  golwg  yma. 
Hyd  ddydd  caethgludiad  y  wlad. — Coleddir  amryw  olyg- 
iadau  gan  esbonwyr  ar  yr  adeg  y  cyfeirir  ati  yma.  (1)  Golyga  rhai  fod  yr 
hanesydd  yn  cyfeirio  yma  at  y  caethgludiad  i  wlad  Assyria,  yn  neillduol  at 
gaethgludiad  y  llwythau  gogleddol  gan  Tiglath  Pileser  (2  Bren.  xv.  29  ; 
xvii.  6),  ac  felly  rhoddant  awduriaeth  cymhariaethol  ddiweddar — mor 
ddiweddar  a  dyddiau  Ezrah — 1  Lyfr  y  Barnwyr  ;  (2)  Tybia  ereill  fod  y 
geiriau  yn  ychwanegiad  llaw  ddiweddarach  at  yr  hanes  ;  (3)  ereiU,  gyda 
llawer  mwy  o  debygolrwydd,  a  gymerant  y  geiriau  yn  adn.  31 — "  yr  hoU 
ddyddiau  y  bu  tŷ  Dduw  yn  Siloh,"  fel  eglurhad  ar  eiriau  yr  adnod  hon,  a 
deall  felly  ei  bod  yn  cyfeirio  at  orchfygiad  y  wlad  gan  y  Philistiaid,  a 
chaethgludiad  yr  arch  ymaith  o  dir  Israel  (1  Sam.  iv).  Y  mae  yn  amlwg 
fod  y  ddw}'  adnod  yn  cyfeirio  at  yr  un  adeg,  a  bod  y  fíìeidd-dra  hwn  wedi 
aros  yn  Dan  hyd  nes  y  syrthiodd  yspryd  edifeirwch  ac  ymostyngiad  ar  y 
genedl,  ar  ol  y  trychineb  mawr  a  gymerth  le,  yr  hwn  a  roddes  derfyn  ar 
addoliad  Duw  yn  Siloh  (1  Sam.  v.  1  ;  vii.  2).  Yn  nyddiau  Josua,  EIi  a 
Samuel,  yr  oedd  y  tabernacl  yn  Siloh  (Jos.  xviii.  1  ;  1  Sam.  i.  3  ;  iii.  21  ; 
iv.  3) ;  ond  yn  nyddiau  Saul  yr  ydoedd  yn  Nob  (1  Sam.  xxi.),  ac  yn  amser 
Dafydd  yn  Gibeon  (1  Cron.  xvi.  39  ;  xxi.  29  ì ;  felly  bu  "tỳ  Dduw  yn  Siloh  " 
hyd  ddyddiau  Samuel,  a  rhan  o  ddyddiau  Saul ;  ac  wedi  ei  symud  oddiyno 
ni  ddychwelwyd  ef  yno  mwy.  Y  mae  un  ysgrif  henafol  yn  St.  Petershnrgh 
yn  darllen,  yn  Ilç  "  caethgludiad  y  wlad,"  caethgludiad  yr  arch.  Ohd  nid 
ydyw  yr  ymadrodd  yma,  yn  yr  adnod  hon,  i  Israeliad  didwyll,  yn  golygu- 


j6o  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XIX. 

3 1   y  wlad.    A  hwy  a  osodasant  i  fyny  iddynt  y  ddelw  gerfiedig 
a  wnaethai  Micah,  yr  hoU  ddyddiau  y  bu  tŷ  Dduw  yn  Siloh. 

ond  fod  gogoniant  y  tir  wedi  rayned  ymaith  pan  goUwyd  yr  arch  (1  Sam. 
iv.  2*2),  A  hwy  a  osodasant  i  fyny  iddynt  y  ddelw 
gerfiedig.  — Mae  y  gair  "gosod  i  fyny  "  yn  adn.  31,  yn  hollol  wahanol 
i'r  j'^madrodd  "  gosod  i  fyny "  yn  adn.  .30.  Ystyr  lythyrenol  y  geiriau 
ydyw,  a  hwy  (y  Daniaid)  a  roddasant  yn  eu  gofsd  (sef  yn  ngofal  meibion 
Jonathan,  yr  offeiriad)  y  ddelw  gerfiedig  a  wnaethai  Micah,  yr  hoU 
ddyddiau  y  bu  ty  Dduw  yn  Siloh. 

(2)  Y  Trosedd  Ffiaidd  yn  Gibeah  ;  y  Rhyfel  yn  erbyn  Llwyth  Ben- 

JAMIN    FEL   COSP    AM    Y   TrOSEDD  ;     Y    CvNLLÜNIAU    ER   CADW    Y    LlWYTH 
RHAG   DlFODIANT   HOLLOL    (pen.    XÌX.— XXÌ.). 

Y  mae  y  nodiad  amseryddol  a  geir  yn  yr  adran  hon  (pen.  xx.  28)  yn  proö 
i'r  amgylchiadau  hyn  gymeryd  lle  yn  fuan  ar  ol  marwolaeth  Josua,  pryd 
yr  oedd  cyflwr  y  wlad  yn  neillduol  o  annyogel,  a'r  genedl  heb  na  brenin  na 
barnwr  ;  a'r  unig  rwj^myn  o  undeb,  yn  mysg  y  llwythau,  oedd  presenoldeb 
Phiriees,  yr  hwn  oedd  yn  gwasanaethu  o  flaen  yr  arch  ac  yn  gofalu  am  yr 
ŵraclau  Dwyfol. 

Yn  pen.  xix.  ceir  hanes  yr  anfadwaith  a  gyflawnwyd  gan  breswylwyr 
Gilieah,  yr  hyn  a  achlysurodd  ryfel  cartrefol  arswydlawn  yn  mysg  y 
Uwythau  ;  yn  pen.  xx.  ceir  hanes  y  rhyfel  ei  hunan  ;  ac  yn  pen.  xxi.  ceir 
hanes  y  cynUuniau  a  fabwysiadwyd  er  cadw  llwyth  Benjamin  rhag  cael  ei 
Iwyr  ddifodi. 


PENOD    XIX. 

1  4  C  yn  y  dyddiau  hyny,  pan  nad  oedd  frenin  yn  Israel, 
/V  yr  oedd  rhyw  Lefiad  yn  aros  yn  ystlysau  mynydd 
Ephraim,  ac  efe  a  gymerodd  iddo  ordderch-wraig*  o  Beth- 

2  lehem  Judah.  A'i  ordderch-wraig  a  buteiniodd  yn  ei 
erbyn  ef,  ac  a  aeth  ymaith  oddi  wrtho  ef  i  dŷ  ei  thad  i 
Bethlehem  Judah;  ac  yno  y  bu  hi  bedwar  mis  o  ddyddiau. 

(a)  Yr  Ysgelerder  a  Gyjlawnwyd  yn  Oibeah  (pen.  xix.  1 — 30). 

Pen.  xix. — 1 — 4. — Lefiad  o  fynijdd  Ephraim  yn  myned  i  Bethlehem  i 
gyrchu  ei  ordderch-wraig .  5 — .9. — Yn  cychwyn  adref  nawn  y 
pumcd  dydd.  10 — 15. — Yn  cyrhoMidd  Oibeah  lle  nad  ocs  neb  yn 
ei  groesawu.  10 — 21. — Hen  lur  o  fynydd  Ephraim  yn  cynyg 
llety  iddo.  22 — 28. — Y  Gibeoniaid  yn  gwneuthur  cam  a'i 
ordderch  fel  y  bu  hi  fajrw.  29 — 30. — Yntau  yn  danfon  rhanüAi 
oH  chorjjh  i'r  llwythau  er  eu  cynhyrfu  i  ddial  ei  gam 

1 — 4.  Pan   nad    oedd   brenin   yn    Israel,— Gwêl  noíhad, 
pen.  xvii.  6.     Yn  aros  yn  ystlysau  mynydd  Ephraim.— 


Pen.    XIX.]      Y    LEFIAD    YN    CYCHWYN    O    BETHLEHEM.  l6l 

A'i  gwr  hi  a  gyfododd,  ac  a  aeth  ar  ei  hol,  i  ddywedyd  yn     3 
yn  áeg  wrthi  hi,  ac  i'w  throi  adref ;  a'i  lanc  oedd  gydag" 
ef,  a  chwpl  o  asynod.     A   hi   a'u   áug  ef  i   mewn  i  dŷ  ei 
thad  :  a  phan  welodd  tad  y  llances  ef,  bu  lawen  ganddo 
gyfarfod    àg    ef.      A'i    chwegrwn   ef,    tad    y    llances,    a'i     4 
daliodd    ef  yno ;    ac    efe    a    dariodd    g"ydag    ef    dridiau. 
Felly  bwytasant  ac  yfasant,  a  lletyasant  yno.     A'r  ped-     5 
werydd  dydd  y  cyfodasant  yn  foreu  ;  yntau  a  gyfododd  i 
fyned    ymaith.      A  thad   y  llances  a  ddywedodd  wrth  ei 
ddaw,   Nertha  dy  galon  â  thamaid  o  fara,  ac  wedi  hyny 
ewch  ymaith.      A  hwy  a  eisteddasant,  ac  a  fwytasant  ill     6 
dau  yn  nghyd,  ac  a  yfasant.      A  thad  y  llances  a  ddywed- 
odd  wrth  y  gwr,   Bydd  foddlawn,   atolwg,   ac   aros  dros 
nos,  a  llawenyched  dy  galon.     A  phan  gyfododd  y  gwr  i     7 
fyned  ymaith,  ei  chwegrwn  a  fu  daer  arno  :  am  hyny  efe 
a  drodd  ac  a  letyodd  yno.     Ac  efe  a  gyfododd  yn  foreu  y     8 
pumed  dydd  i  fyned  ymaith.     A  thad  y  Uances  a  ddywed- 
odd,  Cysura  dy  galon,   atolwg.     A  hwy  a  drigasant  hyd 

Darllen  y  C.D. ,  Yr  ochr  bellaf  i  fynydd-dir  Ephraim.  Mae  y  gair  "  aros '' 
yn  golj^gu  byw  y  tuallan  i  ddinas  Lefiaidd.  Golyga  "  ystlysau  "  y  parthau 
pellaf  i  gyfeiriad  y  gogledd,  a'r  parthau  mwyaf  neillduedig,  o  fynydd-dir 
Ephraim,  efallai,  yn  nghymydogaethau  Siloh.  A  gymerodd  iddo 
ordderch-wraig. — Gwraig  îs-raddol,  ac  er  bod  darpariaeth  yn  y 
^yfraith  i  oddef  y  fath  briodasau,  eto  nid  ydoedd  iddi  ragorfreintiau  ond 
rhai  îs-raddol.  A  aeth  ymaith  .  .  .  i  dy  ei  thad. — Nid 
ydyw  hyn  yn  llefaru  yn  uchel  iawn  am  foesoldeb  y  Lefiad  hwn,  na'i 
chwegrwn  ;  canys  yn  ol  y  gyfraith  yr  oedd  achos  ei  mynediad  ymaith  yn 
peri  ei  bod  yn  anghyfreithlon  iddo  ef  ei  derbyn  yn  ol  (Deut,  xxiv.  4). 
Hef^'d,  yn  ol  arferion  cyffredin  y  Dwyrain,  dylasai  ei  thad  ei  rhoddi  hi  i 
farwolaeth  am  ei  phuteindra.  Bedwar  mis  o  ddyddiau. — 
Yn  llytherenol,  dyddiau,  pedwar  mis  ;  yr  ymadrodd  cyntaf — dyddiau,  yn 
air  cyfiEredinol  i  ddesgrifio  yr  holl  gyfnod  ;  a'r  ail  yn  cyfyngu  y  tymhor  i 
bedwar  mis  o  ddyddiau.  Priod-ddull  Hebreaidd  ydyw  o  lefaru  am  amser 
anmhenodol.  Mae  yr  hyn  a  ddywedir  yma  yn  profi  yn  (1)  fod  y  cysylltiad 
rhwng  y  Lefiad  a'i  ordderch-wraig  yn  un  a  gydnabyddid  gan  ei  thad,  ac 
yn  un  a  oddefid  gan  y  gyfraith  ;  (2)  a  bod  ymheddychiad  wedi  cymeryd  Ue 
rhwng  y  dyn  a'i  ordderch. 

5  — 9 .  Er  f od  y  lletygarwch  a  ddangosir  yma  yn  hoUol  gydweddol  âg 
arferion  Dwyreiniol,  eto  y  mae  mor  neillduol  fel  ag  i  ddangos  awyddfryd 
y  chwegrwn  hwn  i  sicrhau  ewyllys  da  ei  fab-yn-nghyfraith,  a  thrwy  hyny 
i  sicrhau  i'w  ferch  garedigrwydd  oddiar  ei  law,  Lleferir  am  eu  harosiad 
yn  y  rhif  lluosog  ;  ond  pan  y  mae  ei  chwegrwn  yn  ei  gyfarch,  gwna  hyny 
yn  y  rhif  unigol,  i  ddangos  fod  eu  harosiad  neu  eu  hymadawiad  i  gael  ei 
benderfynu  gan  y  Lefiad  ei  hunan.  Eithr  nid  oedd  perswadio  arno  yn 
hwy  na'r  pumed  dydd.     A  hwy  a  drigasant  hyd  brydnawn. 

L 


l62  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XIX. 

9  brydnawn,  ac  a  fwytasant  iU  dau.  A  phan  g-yfododd  y 
gwr  i  fyned  ymaith,  efe  a'i  ordderch,  a'i  lanc  ;  ei 
chwegrwn,  tad  y  llances,  a  ddywedodd  wrtho,  Wele,  yn 
awr,  y  dydd  a  laesodd  i  hwyrhau  ;  arhoswch  dros  nos, 
atolwg  :  wele  yr  haul  yn  machludo  ;  trig-  yma,  fel  y 
llawenycho  dy  galon  :  a  chodwch  yn  foreu  yfory  i'ch  taith, 

10  fel  yr  elych  i'th  babell.  A'r  gwr  ni  fynai  aros  dros  nos  ; 
eithr  cyfododd,  ac  a  aeth  ymaith  :  a  daeth  hyd  ar  gyfer 
Jebus,    hon  y7v  Jerusalem,    a  chydag  ef  gwpl  o   asynod 

1 1  llwythog,  a'i  ordderch-wraig  gydag  ef.  A  phan  oeddynt 
hwy  wrth  Jebus,  yr  oedd  y  dydd  ar  ddarfod  ;  a'r  llanc  a 
ddywedodd  wrth  ei  feistr,  Tyred,   atolwg,  trown  i  ddinas 

12  hon  y  Jebusiaid,  a  lletywn  ynddi.  A'i  feistr  a  ddywedodd 
wrtho,  Ni  thrown  ni  i  ddinas  estron  nidj^'^üo  feibion  Israel ; 

13  eithr  nyni  a  awn  hyd  Gibeah.      Ac  efe  a  ddywedodd  wrth 


Y  mae  y  gair  trigo,  yn  y  frawddeg  hon,  yn  air  gwahanol  i'r  gair  a  ddar- 

llenir  "aros"  yn  adn.  6,  a  "  thrigo  "  yn  adn.  9,  ac  "aros"  yn  adn.  10,  ac 
yn  golygu  aron  rhwmj  hodd  ac  anjodd.  Ceir  yr  un  gair  yn  2  Sam.  xv.  28. 
Ac  a  fwytasant  111  dau.— Yn  y  Dwyrain,  yn  gyffredin,  ni 
fwyteir  ond  dau  bryd  rheolaidd  yn  y  dydd  ;  un  o  10  i  12  yn  y  boreu,  a'r 
Uall  tua  7  yn  yr  hwyr,  ac  ymddengys  fod  chwegrwn  y  Lefiad  wedi  gohirio 
y  cyntaf  hyd  y  prj'dnawn,  gyda'r  amcan  o  geisio  perswadio  ei  fab-yn- 
nghyfraith  i  aros  yn  hwy.  Y  dydd  a  laesodd  i  hwyrhau.— 
Mae  y  geiriau  hyn  yn  cyÜeu  yr  ystyr  yn  rhagorol.  Golygir  fod  nerth  y 
dydd  ar  haner  dydd  ;  yna,  fel  y  mae  y  goleuui  a'r  gwres  yn  dyfod  yn  llai, 
y  mae  y  dydd  yn  gwanhau,  neu  yn  llaesu  "  hyd  yr  hwyr,"  pryd  y  mae 
yn  trengu.  Wele  yr  haul  yn  machludo.  — Golyga  y 
geiriau  ddisgyniad  nen  blyyiad  y  dydd,  h.y.,  canol  y  prydnawn,  yr  adeg  y 
byddai  teithwyr,  wedi  teithio  er  toriad  y  dydd,  yn  pabellu,  ac  ni  byddent, 
un  amser,  yn  meddwl  ail  gychwyn  i'w  taith  \\yà  dranoeth.  Cofnodir  y 
manylion  hyn  er  dangos  pa  fodd  y  bu  iddynt  gychwyn  i'w  taith  mor 
d<liweddar  ar  y  dydd,  yr  hyn  a  fu  yn  achlysur  y  gyÜafan  ddilynol  yn 
Gil^eah. 

10 14.    Ar   gyfer  Jebus    (hon    yw    Jerusalem). — Yr 

oedd  Jebus  tua  chwe'  milldir  i'r  gogledd  o  Bethlehem,  a'r  Uwybr,  tua 
Gibeah,  yn  pasio  yr  ochr  orllewinol  i'r  ddinas  ;  felly,  priodol  dyweyd  "  ar 
gyfer  Jebus."  Dyma  hen  enw  Jerusalem  ;  ond  ni  clieir  ef,  yn  yr  hoU  Feibl, 
ond  yma  ac  yn  1  Cron.  xi.  4,  5.     Yr  ymadrodd  a  ddefnyddir  yma — "  hon 

y Yv  " a  geir,  bob  amser,  })an  ychwanegir  enw  diweddar  unrhyw  le  at  ei 

hen  enw  adnabyddus.  Gwêl  Gen.  xxiii.  2  ;  xxxv.  (i ;  Jos.  xv.  9,  00  ;  1 
Satn.  V.  7;  Ksth.  ii.  7,  &e.  Deonglir  y  gair  "Jebus"  i  olygu  Ue  nych,. 
mrithredif/,  llawr  dyrnu,  ac  oddiwrth  hyn  deonglir  y  gair  "Jebusiaid"  i 
(,|ygu  y  (ìyrnìryr.  Nis  gellir  penderfynu  ai  y  lle  a  roddes  enw  ar  y  pros- 
w'ylwyr,  ai  y  preswylwyr  ar  y  lle.  Ni  thrown  ni  i  ddinas 
e^tron. — Ofnai  y  Lefiad  arferion  y  Canaaneaid  eilunaddolgar,  ac  ni 
f ynai  ymgymysgu  yn  ddiangenrhaid  â  hwynt.   Dangosir  yma  fod  Jerusaleni» 


í 


Pen.   XIX. J  Y    LEFIAD    YN    DYFOD    I    GIBEAH.  163 

ei  lanc,  Tyred,  a  nesawn  i  un  o'r  lleoedd  hyn,  i  letya  dros 
nos,   yn  Gibeah,   neu   Ramah.      Felly  y  cerddasant,  ac  yr   14 
aethant  :  a'r  haul  a  fachludodd  arnynt  wrth  Gibeah  eiddo 


wedi  ei  hail-feddianu  yn  foreu  gan  y  Canaaneaid.  Y  mae  Keil  yn  egluro 
ac  yn  cysoni  y  cyfeiriadau  a  geir  at  Jerusalem  yn  Jos.  xv.  63  ;  Barn.  i.  8, 
21  ;  1  Sam.  xvii.  54 ;  2  Sam.  v.  6 — 10,  fel  y  canlyn  : — Lladdodd  Josua 
frenin  Jerusalem,  yn  nghyda  phedwar  o'i  gyngrheiriaid,  ar  ol  brwydr 
Gibeon,  ond  ni  orchfygodd  Jerusalem,  ei  brif-ddinas  (Jos.  x.  3,  18 — 26). 
Cymerwyd  hi,  yn  mhen  rhyw  yspaid  ar  ol  hyny  gan  Iwyth  Simeon  a  Judali 
(Barn.  i.  8) ;  ond  er  ei  llosgi  hi  â  thân,  ni  ddaetli  yn  feddiant  hollol  i'r 
Israeliaid  ;  oblegid  tra  y  bu  meibion  Judah  a  Simeon  yn  gorchfygu  y 
Canaaneaid  a  breswylient  "y  mynydd,"  "ydeheu,"  a'r  "  gwastadedd " 
(Barn.  i.  9),  darfu  i'r  Jebusiaid  ei  hail-feddianu  a'i  hail-adeiladu,  fel,  yn  yr 
oes  ganlynol,  yr  ystj'rir  hi  "  yn  ddinas  estron  "  (Barn.  xix.  11,  12).  Dis- 
gynodd  Jerusalem,  fel  yr  ymddengys,  drwy  goelbren  i  feibion  Benjamin, 
oud  nid  oeddynt  hwythau,  mwy  na  meibion  Judah,  yn  abl  i  yru  y  Jebus- 
iaid  ymaith  ohoni ;  felly  buont  byw  yno,  gyda  meibion  Benjamin  (Barn.  i. 
21),  a  meibion  Judali  (Jos.  xv.  63),  y  rhai,  yn  nhreigliad  amser,  a  ymsef- 
ydlasant  yn  Jerusalem,  fel  un  o  ddinasoedd  terfyn  eu  hetifeddiaeth.  Ond 
j-r  oedd  y  Jebusiaid  wedi  ymsefydlu  mor  ddiysgog,  yn  enwedig  yn  rhanau 
uwchaf  y  ddinas,  ar  fynj^dd  Seion,  fel  nad  allwyd  eu  gyru  ymaith  hyd  nes 
y  darfu  i  Dafydd  gymeryd  yr  amddiífynfa  a  gwneyd  Seion  yn  brif-ddinas 
ei  dejrnas  (2  Sam.  v,  6).  Gwel  nodiad,  pen.  i.  8.  Gibeah. — Gelwir  hi 
yn  adn.  14  yn  "  Gibeah  eiddo  Benjamin,"  i'w  gwahaniaethu  oddiwrth 
Gibeah  yn  mynydd-dir  Judah  (Jos.  xv.  57).  Gelwir  hi  hefyd  yn  1  Sam. 
XV.  34,  yn  "  Gibeah  Saul ;"  ac  yno,  fel  yma,  cysylltir  hi  â  Ramah.  Gwêl 
1  Sam.  X.  26  ;  xi.  4 ;  xiii.  2,  15,  16  ;  2  Sam.  xxi.  16.  Ystyr  y  gair  ydyw 
tref  ar  fryn,  neu,  tref  fynyddig .  Yr  un  modd  ag  y  dengys  y  gair  bryn  neu 
fynydd,  fel  rhan  o  enwau  lleoedd  yn  Nghymru,  fod  Cymru  yn  wlad 
fynyddig  ;  felly  y  mae  mynychrwydd  yr  enwau  "Gibeon,"  "  Gibeah," 
"  Gibeath,"  a  "  Geba,"  yn  y  Beibl  yn  profì  fod  Canaan  yn  wlad  fryniog  a 
mynyddig.  Mae  amheuaeth  o  berthynas  i  leoliad  Gibeah.  (1)  Tybia 
Conder  mai  nid  enw  ar  dref  neillduol  ydoedd,  eithr  enw  ar  rarLbarth  o 
frj-niau  noethion  yn  rhandir  Benjamin,  i'r  gogledd  i  Jerusalem,  ac  mai 
trefi  yn  y  rhanbarth  hwnw,  drachefn,  ydoedd  Ramah  a  Gibeah,  y  ddi- 
weddaf  yma  yr  un  a  Geba  fJebaJ,  ac  mai  hono  ydoedd  Gibeah  Saul.  (2) 
Cymer  Robinson,  Tristram,  ac  ereill,  olygiad  gwahanol  ar  ei  saíie.  Lle- 
olant  Gibeah  yr  un  a  bryn  llawn  o  adfeilion,  tua  phedair  milldir  i'r  dwyrain 
o  Mizpah,  a  thua'r  un  pellder,  neu  ychydig  yn  ychwaneg,  yn  ol  Josephus 
(Hynaf.  v.  2),  i'r  gogledd  o  Jerusalem,  gerllaw  y  fifordd  sydd  yn  arwain  i 
Sichem,  o'r  enw  Tideil-el-FûL  Gellir  casglu,  modd  bynag,  oddiwrth  yr 
hanes  (1)  ei  bod  yn  ddinas  gaerog,  oblegid  y  mae  yn  anhawdd  esbonio  adn. 
15,  oddieithr  ar  y  dybiaeth  hono  ;  (2)  a'i  bod  yn  rhy  agos  i  Jerusalem  i  fod 
yr  un  a  Geba,  canys  y  mae  holl  dôn  yr  hanes  yn  ei  rhoddi  yn  agos  i  Jeru- 
salem  ;  (3)  a'i  bod  mewn  lle  nas  gallasai  ond  un  llwyth  wneyd  ymosodiad 
arni  ar  unwaith,  ac  ar  graig,  modd  y  gallai  y  meini  a  luchiai  y  Benjamin- 
iaid  wneuthur  dinystr  ar  ei  hymosodwyr,  ac  â  hyn  oU  y  mae  y  Ileoliad  yn 
Tnhil-el- Fûl  yn  cytnno.  Neu  Ramah.— Ychydig  filldiroedd  i  fyny 
i'r  gogledd-ddwyrain  o  Gibeah,  yn  ol  y  lleoliad  diweddaf  a  grybwyllasom, 


164  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XIX. 

15  Benjamin.  A  hwy  a  droisant  yno,  i  fyned  i  mewn  i  letya 
i  Gibeah.  Ac  efe  a  ddaeth  i  mewn,  ac  a  eisteddodd  yn 
heol  y  ddinas  :  canys  nid  oedd  neb  a'u  cymerai  hwynt  €10 
dỳ  i  letya. 

16  Ac  wele  wr  hen  yn  dyfod  o'i  waith  o'r  maes  yn 
yr  hwyr  ;  a'r  gwr  oedd  o  fynydd  Ephraim,  ond  ei  fod 
ef  yn  ymdaith  yn  Gibeah  ;  a  gwŷr  y  lle  hwnw  oedd  feibion 

17  Jemini.  Ac  efe  a  ddyrchafodd  ei  lygaid,  ac  a  ganfu  wr 
yn  ymdaith  yn  heol  y  ddinas  :   a'r  hen  wr  a  ddywedodd,  I 

18  ba  le  yr  äi  di  ?  ac  o  ba  le  y  daethost?  Yntau  a  ddywed- 
odd  wrtho,  ^r?i.ví\wyo yr ydyjn  ni  o  Bethlehem  Judah,  i  ystlys 
mynydd  Ephraim,  o'r  lle  y'm  henym  :  a  mi  a  euthum  hyd 
Bethlehem  Judah,  a  myned  yr  ydwyf  i  dŷ  yr  Arglwydd  ; 

ar  y  ffordd  sydd  yn  arwain  i  fyny  i  Sichem,  y  mae  pentref  presenol  Er- 
Ram,  ag  sydd  yn  ol  pob  tebyg  yn  gorwedd  ar  saíle  yr  hen  Ramah,  yr  hon 
ydoedd,  fel  amryw  ereiU  o  drefi  Benjamin,  ar  ben  bryn  uchel.  Hi  ydoedd 
Ramih  Benjamin  (Jos.  xviii.  25),  ac  y  mae  ei  phellder  o  Jerusalem  tua 
phum'  milldir  (gwel  nodiad,  pen.  iv.  5),  yn  cytuno  yn  dda  â'r  hyn  a 
ddy wed  Eusebius,  Jerome,  a  Josephus  am  saíie  Ramah  yn  eu  dyddiau  hwy, 
sef  tua  deugain  ystad.  A'r  haul  a  fachludodd  arnynt 
"wrth  Gibeah. — Dodir  ymdaith  y  Lefiad  yn  fanwl,  a  theifl  yr  hanes 
fesur  o  oleuni  ar  safle  y  lleoedd  a  grybwyllir  yn  y  daith.  Cychwynodd  y 
Lefiad,  a'i  fintai  fechan,  o  Bothlehem  yn  y  prydnawn,  o  cídau  i  dri  o'r 
gloch  ;  ac  yn  ol  fel  y  teithia  y  Dwyreinwyr,  gallasent  fod  wedi  cyrhaed  l 
"  ar  gyfer  Jebus  "  yn  mhen  tua  dwy  awr — erbyn  pump  o'r  gloch.  Yn  yr 
Tin  yspaid  o  amser  gallasent  deithio  yr  un  pellder  i  fyny  i'r  gogledd,  heibio 
y  ddinas,  erbyn  tua  saith  o'r  gloch,  a  dyfod,  erbyn  hyny,  i'r  ffordd  sydd 
yn  myned  o  Jerusalem  i  Sichem.  Gerllaw  y  ffordd  yr  oedd  Gibeah,  ac 
ychydig  yn  mhellach  yr  oedd  Ramah,  a  rhwng  y  ddau  íe  ymranai  y  ffordd, 
cainc  ohoni  yn  arwain  ar  y  dde  "  i  Gibeah  yn  y  maes  "  (pen.  xx.  31),  yr  un, 
fel  y  tybir,  a  Geba  (Jehri),  a'r  rhan  arall  ohoni — y  brif-ffordd  yn  arwain  i 
fyny  drwy  Bethel  fBtitin)  i  Sichem.  Yn  y  Dwyrain  machhida  yr  haul  i 
raddau  yn  sydyn,  a  chyda  chyfnos  byr  ;  felly,  erbyn  eu  bod  wrth  Gibeah 
troisant  i  fyned  i  lettya  yno. 

16 — 21.  Ac  efe  a  ddaeth  i  mewn. — Desgrifia  y  geiriau  hyn  ei 
fynediad  i  mewn  drwy  ])yrth  y  ddinas.  Yn  heol  y  ddinas.  —  Yn 
lly thyrenol,  yn  lle  llydan  y  ddinas.  Cyfeiria  at  y  lle  agored  — yr  ysgwâr  a 
geir  yn  mhoìj  dinas  Ddwyreiriiol,  lle  gynt  y  gweinyddid  barn,  a'r  lle  yn 
bresonol  y  gwneir  l)argeinion  ac  yr  ymgasgl  prif  ddynion  y  ddinas  i  gyfarch 
gwell  i  ddyeithriaid.  Weithiau  ceir  y  lleoedd  hyn  mor  fuan  ag  yr  eir  i 
mewn  drwy  borth  dinas  ;  bryd  arall,  ac  felly  yma,  dyl)ygid,  yn  ei  chanol. 
Pan  y  daeth  yr  aiigylion  i  Sodom  yr  oedd  Lot  yn  eistodtl  yn  mhorth  y 
ddinas,  a  darfu  iddo  gynyg  eu  lletya  ((ien.  xix.  7,  2).  Rhaid  fod  gwýr 
Gibeah  wedi  gweled  y  dyeithriaid  hyn  ;  ond  ni  chynygiodd  neb  garedig- 
rwydd  iddynt.  Nid  oedd  neb  a'i  cymerai  hwynt  i'wdy 
i    letya.  —  Ystyr  lythyrenol  y  gair    "cymeryd"   ydyw  ca,t(jiu,  felly  y 


l 


Pen.    XIX.]  YR    YSGELERDER    YN    GIBEAH.  165 

ac  nid  oes  neb  a'm  derbyn  i  dŷ.     Y  mae  ^enym  nt  weUt   19 
ac  ebran  hefyd  i'n  hasynod  ;  a  bara-hefyd  a  gwin  i  mi  ac 
i'th  law-forwyn,  ac  i'r  llanc  syää  gyda'th  weision  :  nid  oes 
eisieu  dim.     A'r  hen  wr  a  ddywedodd,  Tangnefedd  i  ti  :  20 
b  ydded  dy  holl  eisieu  arnaf  fi  ;  yn  unig  na  letya  yn  yr  heol. 
Felly   efe   a'i   dug  ef  i   mewn   i'w   dŷ,    ac  a  borthodd  yr  21 
asynod:  a  hwy  a  olchasant  eu  traed,  ac  a  fwytasant  ac  a 
yfasant. 

darllenir  ef  ar  ymyl  y  ddalen,  yn  adn.  18.     Cyfieithia  y  LXX.  yr  holl  ym- 
adrodd  bron  yn  yr  iin  geiriau  a'r  frawddeg  ddiweddaf  yn  Matth.  xxv.  35. 
Y  mae  yr  adnodau  o'r  16  hyd  y  21  yn  cyfleu  y  portreiad  mwyaf  tarawiadol 
o  olygfa  Ddwyreiniol ;    ae  eto  y  mae  y  cymysgedd  o  garedigrwydd  ac 
angharedigrwydd,  y  syndod  a'r  dyddordeb  a  deimlir  mewn  dyeithriaid,  gan 
rai  fyddo  yn  ddyeithriaid  eu  hunain,  ac  yn  neiUduol  felly  pan  y  trydd  allan, 
fel  yn  y  fan  hon,  fod  y  dyeithriaid  yn  dyfod  o'r  un  parth  o'r  wlad  a  hwy  eu 
huuain  ;  y  mae  y  pethau  hyn  mor  naturiol  fel  y  gallent  ddigwydd  unrhyw 
ddiwrnod,  mewn  unrhyw  barth  o'r  byd.     Yr  unig  gymwynaswr  i  ddyeithr- 
iaid  yn  Gibeah  ydoedd  ei  hunan  yn  ddyeithr-ddyn  ar  ymdaith  yn  y  lle. 
Oecîd  feibion  Jemini. — Darllener,  fely  Saesonaeg,  oeddynt  feibion 
Benjamin.     Rhoddir  hyn  i  mewn  gan  yr  hanesydd  er  arwain  i  mewn  yr 
amgylchiadau  dilynol.     Ystlys  mynydd  Ephraim.— Gwêl  y  dar- 
Ueniad  ar  adn.  1.     A  myned  yr  ydwyf  i  dy  yr  Arglwydd. — 
Mae    dau  olygiad  yn  bosibl.       (Ij   Y  golygiad  a  gyÜëir  gan  y  darlleniad 
arferol  ydyw,  ei  fod  yn  myned  yn  weithredol,  y  pryd  hwnw,  i  wasanaethu 
yr  Arglwydd  yn  ei  ddydd-gylch  yn  y  tabernacl  yn  8iloh,  yr  hwn  oedd  yn 
mynydd  Ephraim  (pen.  xviii.  31  ;  xxi.  19).     Ond  y  mae  awgrymiadau  yn 
yr  hanes  mai  myned  i'w  dŷ  ei  hun  yr  ydoedd  (adn.  '29j.     (2)  Darllena  rhai 
yr  ymadrodd  "  myned  i  dŷ  yr  Arglwydd  "  yn  yr  ystyr  o  rodio,  un  ai  drwy 
neu  yn  nhŷ  yr  Arglwydd,  gan  olygu  ei  waith  yn  gwasanaethu  yr  Argiwydd 
fel  Lefiad,  neu  rodio  gyda'r  Arglwydd,  gan  ddeall  y  gair  "  rhodio  "  1  olygu 
buchedd  yn  yr  un  ystyr  a  Job  xxxi.  5 ;  Salm  i.  1.      Os  mai  dyma  y  gwir 
ddarlleniad,    dyru   i'r   hoU   frawddeg   un   o'r   ddwy   ystyr   darawiadol   a 
ganlyn  : — íaj   Un  ai  am  ei   fod  yn  Lefiad,  yn  un  yn   "myned  i  dŷ  yr 
Arglwydd,"  ni  fynai  trigolion  Gibeah  ei  letya — meibion  Belial  yii  dirmygu 
gwasanaeth  yr  Arglwydd  drwy  ddiystyru  un  o'i  weision ;    (bj  neu  gall 
rhediad  y  geiriau  olygu,   "  er  íod  yr  Arglwydd  yn  fy  ystyried  yn  deilwng 
i'w  wasanaethu,  fel  Lefiad,  eto  nid  oes  neb  yn  Gibeah  a'm  derbyn  i  dỳ." 
Ac  ebran. — Mae  y  gair  Hebraeg  yn  golygu  porthiant  cymysgedig  o 
wahanol  fathau.     Cymharer  Gen.  xxiv.  25,  32  ;  xlii.  27  ;  xliii.  24.     Ystyr  y 
Cymraeg  ydyw   efe-rAaíi  — ymborth   meirch.      Gyda'th   weision. — 
Wrth  arfer  y  geiriau  hyn  am  dano  ei  hunan,  ac  am  ei  ordderch-wraig, 
dilyna  y  Lefiad  yr  arfer  Ddwyreiniol  pan  yn  llefaru  wrth  ddyeithriaid 
(Gen.  xviii.  3  ;  1  Sam.  i.  lü  ;  2  Bren.  iv.  16).     Dichon  fod  yr  hynafgwr  yn 
awyddus    am    eu    lletya   gan   ei   fod   yn   gwybod   cymeriad   pobl   y   lle. 
Olchasant    eu    traed.— Dyru    adn.    21    ddarlun  byw   o   groesaw 
Dwyreiniol,  ac  nid  rhan  ddibwys  ohono  ydoedd  golchi  y  traed.     Gwêl  Gen. 
xviii.  4  ;  xix.  2  ;  xxiv.  32  ;  xliii.  24  ;  Luc  vii.  44  ;  loan  xii.  3  ;  xiii.  5,  12,  14  ; 
1  Tim.  V.  10. 


l66  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XIX. 

22  A  phan  oeddynt  hwy  yn  llawenhau  eu  calon, 
wele,  gwŷr  y  ddinas,  rhai  o  feibion  Belial,  a  amgylchyn- 
asant  y  tŷ,  a  gurasant  y  drws,  ac  a  ddywedasant  wrth 
berchen  y  tŷ,  sefyr  hen  wr,  gan  ddywedyd,  Dwg  allan  y 

23  gwr  a  ddaeth  i  mewn  i'th  dŷ,  fel  yr  adnabyddom  ef.  A'r 
gwr,  perchen  y  tŷ,  a  aeth  allan  atynt,  ac  a  ddywedodd 
wrthynt,  Nage,  fy  mrodyr,  nage,  atolwg,  na  wnewch  mor 
ddrygionus  :  gan  i'r  gwr  hwn  ddyfod  i'm  tŷ  i,  na  wnewch 

24  yr  ysgelerder  hyn.  Wele  fy  merch,  yr  hon  syddíorwyn^  o'i 
ordderch  yntau  ;  dygaf  hwynt  allan  yn  awr,  a  darostyng- 
wch  hwynt,  a  gwnewch  iddynt  yr  hyn  fyddo  da  yn  eich 

22 — 28.  Gwyr  y  ddinas. — Y  mae  y  desgrifiad  bron  yn  llythyr- 
enol  yr  un  ag  3'n  Gen.  xix.  ;  ac  oherwydd  fod  ymddygiad  a  phechod  gwŷr 
Gibeah  yma  yr  un  a'r  eiddo  y  Sodomiaid  yno,  disgynodd  ar  y  Benjaminiaid 
gospedigaeth,  er  nad  o'r  un  natur,  eto  lawn  mor  arwyddocaol  ag  a  wein- 
yddwyd  ar  ddinasoedd  y  gwastadedd.  Yr  unig  ẅahaniaeth  ydoedd,  fod  yr 
holl  Sodomiaid  yn  cymeryd  rhan  yn  yr  ysgelerder ;  tra  mai  pechod  preswyl- 
wyr  Gibeah  ydoedd  peidio  atal  meibion  Belial  oeddynt  yn  eu  mysg. 
Portreiadir  yma  ddirywiad  Israel  yn  y  goleuni  cryfaf.  Meibion 
Belial, — Defnyddir  y  gair  Belial  yn  yr  Hen  Destament,  nid  yn  enw 
personol,  eithr  fei  math  o  air  yn  desgrifio  ansawdd,  megis  diwerth,  drygionuSy 
anfad  ;  ac  ar  yr  un  pryd,  yn  ymyl  bod  yn  air  yn  darlunio  yr  ansawdd  hono 
wedi  ei  phersonoli.  Ac  erbyn  cyrhaedd  y  Testament  Newydd  cymhwysir 
y  gair  at  Satan  fel  personoliad  o'r  hyn  oll  sydd  ddrygionus  (2  Cor.  vi.  15). 
Ystyr  y  gair  yn  y  fan  hon  ydyw  dynion  diwerth,  dynion  an/ad,  meibion  y/all 
(Dsut.  xiii.  13  ;  1  Sam.  i.  16  ;  ii.  12 ;  x.  27  ;  xxv.  17,  25 ;  xxx.  22  ;  2  Sam. 
xvi.  7;  XX.  1;  1  Bren.  xxi.  10;  2  Cron.  xiii.  7).  A  gurasant  y 
drws. — Mae  fîurf  yr  ymadrodd  yn  golygu  curo  parhaus  a  chynyddol. 
Ceisient  yr  un  cais  yn  hollol  a'r  Sodomiaid  (Gen.  xix.  6),  ac  y  mae  yr  un 
perswad  yn  cael  ei  arfer  yma  ag  a  arferir  gan  Lot,  sef  dadleu  cysegredig- 
rwydd  deddfau  lletygarwch — "gan  i'r  gŵr  hwn  ddyfod  i'm  tŷ  i,"  &c. 
Ysgelerder. — Yr  un  gair  a  geir  yn  niwedd  adn.  24,  "mor  ysgeler,"  ac 
a  ddarllenir  ar  ymyl  y  ddalen,  nior  yn/yd.  Defnyddir  ef  i  osod  allan  y 
drygioni  a'r  halogrwydd  iiiwyaf  ffiaidd  (Gcn.  xxxiv.  7 ;  Deut.  xxii.  21  ;  Jos. 
vii,  15;.  Wele  fy  mcrch  .  .  .  a'i  ordderch  yntau. — 
Dengys  lianes  Lot  (Gen.  xix.  8),  yn  nghyda'r  hanes  hwn,  mor  wahanol 
ydoedd  safle  benyw  yn  yr  hen  fyd  i'r  hyn  ydyw  yn  awr.  Buasai  y  dyn  a 
gynygiasai  ei  ferch,  a  gwraig  ei  gyfaill,  i  gael  eu  sarnu  gan  ddynion  ffiaidd, 
er  ar})()d  ei  hunan,  yn  cael  ei  warthnodi  gan  gymdeithas  yn  ngwledydd 
Cristionf)gol  y  byd  !  Yn  hytrach,  buasai  dyn  yn  coUi  y  dyferyn  diweddaf 
o'i  waed  er  amddiíî'yn  ei  ferch  neu  ei  wraig.  Cristionogaeth  sydd  wedi 
gwnoyd  yr  holl  wahaniaeth.  Ond  ni  wrandawai  y  gwyr 
arno, — Awgryma  Milton  eu  bod — 

"  0  win  a  thrahâ  yn  llawn  ;  yr  echrydus  nos 
Yn  (iibeah,  pan  y  gwnai  llettygar  <hh'ws 
Ddynoethi  gwraig,  er  gochel  trais  oodd  waeth." 

Coll  üwyn/a,  Llyfr  I.,  Llin.  605. 


Pen.    XIX.]     Y  LEFIAD  YN  DARNIO  CORPH  EI  ORDDERCH.  167 

golwg- :  ond  i'r  gwr  hwn  na  wnewch  mor  ysgeler.      Ond  25 
ni  wrandawai  y  gwŷr  arno  :   am  hyny  y  gwr  a  ymaflodd 
yn  ei  ordderch,  ac  a'i  dug  hi  allan  atynt  hwy.     A  hwy  a'i 
hadnabuant  hi,  ac  a  wnaethant  ^«w  â  hi  yr  holl  nos  hydy 
boreu  :  a  phan  gyfododd  y  wawr,  hwy  a'i  g-ollyngasant  hi 
ymaith.     Yna  y  wraig  a  ddaeth,   pan    ymddangosodd  y  26 
boreu,  ac  a  syrthiodd  wrth  ddrws  tŷ  y  gwr  yr  oedd  ei  har- 
glwydd  ynddo,  hyd  oleuni  y  dydd.     A'i  harglwydd  a  gy-  27 
fododd  y  boreu,  ac  a  agorodd  ddrysau  y  tŷ,  ac  a  aeth  allan 
i    fyned   i'w    daith  :    ac   wele   ei    ordderch-wraig    ef   wedi 
cwympo  wrth  ddrws  y  tŷ,  a'i  dwy  law  ar  y  trothwy.     Ac  28 
efe  a  ddywedodd  wrthi,  Cyfod,  fel  yr  elom  ymaith.      Ond 
nid  oedd  yn  ateb.     Yna  efe  a'i  cymerth  hi  ar  yr  asyn  ;  a'r 
gwr  a  gyfododd,   ac  a  aeth  ymaith  i'w  fangre. 

A  phan  ddaeth  i'w  dŷ,  efe  a  gymerth  gyllell,  ac  a  ymaflodd  29 
^•n  ei  ordderch,  ac  a'i  darniodd  \ú  yn  nghyd  êi'i  hesgyrn,  yn 
ddeuddeg  darn,  ac  a'i  hanfonodd  hi  i  holl  derfynau  Israel. 


^id  dychymyg  farddonol,  mae'n  debyg,  ydyw  eu  bod  yn  feddwon  ;  canys 
benthycir  meddwdod  i  gyflawni  y  troseddau  ffieiddiaf.  Y  gwr  a. 
ymaflodd  yn  ei  ordderch. — Rhaid,  yn  ol  adn.  24,  mai  gŵr  y  tŷ 
a  feddylir  3'ma,  yr  hwn  a  gymerodd  ordderch-wraig  ei  gyfaill,  drwy  ei 
^3'dsyniad  wrth  gwrs,  ac  a'i  harweiniodd  hi  allan  atynt  hwy.  Pan 
ymddangosodd  y  boreu.— Cyfeiria  yr  ymadrodd  hwn  at  doriad 
c^'ntaf  y  wawr,  a'r  ymadrodd  dilynol — "  hyd  oleuni  y  dydd,"  at  gyfodiad 
yr  haul.  Ac  a  aeth  allan  i  fyned  i'w  daith. — Nid  yw  hyn 
yn  golygu  ei  fod  yn  ddifater  am  dani,  na'i  fod  yn  bwriadu  myned  ymaith 
heb  wneyd  ymchwiliad  am  dani  ;  er,  digon  tebyg,  ei  fod  wedi  rhoddi  i  fyny 
feddwl  ei  chael  yn  ol  o  ddwylaw  y  fath  fileiniaid  aflan.  Wedi 
cwympo  w^rth  ddrws  y  ty,  a'i  dw^ylaw  ar  y  trothwy. 
— D^-ma  \\.n  o'r  cyfFyrddiadau  mwyaf  pruddaidd  yn  yr  hanes,  ac  yn  ofnadwy 

0  ddesgrifiadol.  Mae  yn  amlwg,  yn  ol  y  geiriau  hyn,  iddi  farw  mewn 
•canlyniad  i'r  driniaeth  warthus  a  gafodd  ;  ac  yn  pen.  xx.  4,  5,  mynegir  yn 
bendant  iddi  gael  ei  llofruddio.  Yna  efe  a'i  cymerth  hi  ar  yr 
asyn.  —  Y  mae,  ar  hyn  o  bryd,  yn  cadw  ei  deimladau  iddo  ei  hunan,  gan 
gladdu  ei  feddyliau  yn  ei  fynwes  hyd  nes  y  cyrhaeddodd  adref.  Gellir 
casglu  beth  oedd  ei  deimlad  oddiwrth  yr  hyn  sydd  yn  canlyn. 

29,  30.  Efe  a  gymerth  gyllell. — Darllener  y  gyllell ;  gan 
gyfeirio  at  yr  unig  ofFeryn  o'r  fath  yn  y  tŷ,  yr  hwn  a  ddefnyddid  yn  wastad 
i  dori  cyrph  anifeiliaid  a  fwyteid,  neu  a  aberthid,  ac  nid  at  gyllell  gyffredin 
— un  allan  o  lawer  o  rai  cyffelyb.  Yr  unig  fanau  ereill  yn  y  Beibl  Ile  y  ceir 
y  gair  ydynt,  Gen.  xxii.  6,  10;  Diar.  xxx.  14.  Ac  a'i  darniodd  hi 
yn  nghyda'i  hesgyrn. — Darllener  ats<jwrn  am  asgwrn,  neu  yn  ol  y 
LXX.,  yn  ol  yr  esgyrn.  Cyfeiria  y  gair  at  y  dull  y  torid  i  fyny  gyrph  y 
crearluriaid  a  offrymid  yn  ebyrth.     Gwêl  Exod.  xxix.  17;  Lef.  i.  6;  viii.  20; 

1  Sam.  xi.  7.     Yr  oedd  danfon  y  darnau  hyn,  y  rhai  a  ganlynid,  bid  sicr. 


l68  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XX. 

30  A  phawb  a'r  a  welodd  hy^iy,  a  ddywedodd,  Ni  wnaethpwyd 
ac  ni  welwyd  y  fath  beth,  er  y  dydd  y  daeth  meibion  Israel 
o  wlad  yr  Aipht,  hyd  y  dydd  hwn :  ystyriwch  ar  hyny, 
ymg-ynghorwch,  a  thraethwch  eich  meddwL 

gan  eglurhad  llawn  mewn  geiriau  ar  yr  holl  amgylchiad,  yn  dwyn  y  trosedd 
o  lofruddio  y  wraig  o  flaen  llygaid  yr  holl  genedl,  ac  yn  eu  gwysio  i  gospi 
y  troseddwyr.  Mae  yn  wir  fod  yma  rj'wbeth  ofnadM'y  yn  y  wys  waedlyd 
hon  ;  ond  dyhd  cofio  nad  oedd  na  brenin  na  barnwr  yn  Israel  ar  y  prj  d, 
neb  ond  Phinees,  yr  hwn  oedd  yn  sefyll  gerbron  yr  Arghvydd  ^-n  y  dyddiau 
hyny,  ac  yn  nifiyg  llywodraeth  ganolog,  yr  oedd  yn  angenrheidiol  cael 
rhyw  dduU  fel  hyn  i  gynhyrfu  y  genedl  drwyddi.  Ceir  peth  tebyg  yn 
nyddiau  Saul  (1  Sam.  xi.  7)  ;  ac  yn  mj-sg  amryw  genedloedd  cyfarfyddir 
âg  arferion  cyffelyb,  pan  na  bydd  gweinyddiad  rheolaidd  o  gyfiawnder,  ac 
eto  teimladau  gwlad  i  gael  eu  henyn  i  ddial  troseddau.  Yn  agos  i  Damascus, 
yn  ddiweddar,  darniwyd  corph  benyw,  a  danfonwyd  y  darnau  oddiamgylch 
i  holl  Iwj'thau  3'r  anialwch,  oherwydd  iddi  gyhuddo  benyw  arall  o  odineb- 
ar  gam,  a  thrwy  hyny  achlysuro  marwolaeth  yr  un  ddiniwed  (Stanley's 
Jewish  Church,  Cyf.  I.,  tudal.  256).  A  phawta  a'r  a  welodd 
hyny. — Y  mae  ein  cyfieithiad  ni  o  adn.  30  yn  darllen  fel  pe  byddai  y 
geiriau  hyn  wedi  eu  llefaru  yn  weithredol  ar  y  pryd,  yr  hyn  sydd  anghyson 
â  diwedd  yr  adnod,  oblegid  yno  y  mae  y  Lt fiad  yn  eu  gwahodd  i  ddyweyd 
eu  meddyhau.  Ond  y  mae  rhediad  y  geiriau  yn  yr  Hebraeg  yn  golj'gu  (1) 
fod  y  Lefiad  wedi  danfon  y  darnau  er  mwj'n  cynyrchu  y  teimlad  a'r  siarad 
hwn  yn  mysg  y  llwythau  ;  oherwydd  fe  elhr  eu  darllen  i  olygu,  a  hydd  i 
haiüh  a  wel  hyn  ddywedyd,  dkc.  ;  (2)  a  bod  y  Lefiad  mor  sicr  y  cynyrchid  y 
teimlad  hwn,  fel  y  mae  yn  ei  ddodi  bron  yn  y  ffürf  o  ft'aith  Medi  cymeryd 
lle,  a  dengys  pen.  xx.  na  siomwyd  ef  j^n  ei  ddisgwyhad.  Nodir  yma  y  tri 
pheth  sydd  yn  eisieu  wrth  roddi  bai  n  ar  faterion  pwj'sig,  yn  wladol  neu 
grefyddol;  yngyntaf,  "ystyried  ar  hyny,"  yna,  "ymgynghori"  yn  bwyllog 
âg  ereill,  ac  yn  ddiweddaf,  "  traethu  eu  meddyliau "  yn  onest  a  diofn. 
Dyma  y  rheolau  euraidd  i  bleidleisio  ar  bob  achos. 


PENOD  XX. 

I   "17  NA  holl  feibion  Israel  a  aethant  ahan  ;  a'r  g^ynulleidfa  a 
±      ymgasglodd  yn  nghyd  fel  un  dyn,  o  Dan  hyd  Beerseba^ 

(b)  Gofipedigaeth  y  Trosedd  (pen.  xx.   1—48). 

Pen.  XX.  1 — 7. — y  Ihuythau  yn  cydijiìuiynull  i  Mi^pah  a^r  Lcfiad  yn 
adrodd  ei  gam  ar  gyhoedd.  8 — 11. —  Y  bobl  yn  cyfodifel  un  giir 
i  goH'pi  Gihcah.  12 — 14. — Y  Benjaminiaid  yn  cynicryd  ^j/rtîíf 
Gihcah.  15 — 17. —  lihif  y  mihiyyr  o  hob  ochr.  18 — 2ò. —  Yr 
IsraeUaid  yn  colli  dioy  frwydr.  20 — 28. — Addaìo  huddugoliacth 
iddynt  ar  ol  dydd  o  ynijrryd.  29 — 41. — Eu  dyfais  a'u  llivyddiant. 
42 — 48. — DinyHlrio  y  licnjaminiaid  oddicHlir  chìoe'  chaiit  o  iryr, 

1,   2.   A'r  gynulleidfa   a   ymgasglodd   yn    nghyd. — 


I 


Pen.    XX.]    Y    LLWYTHAU    YN    YMGASGLU    I    MISPAH.  169 

a  gwlad  Gilead,  at  yr  Arglwydd,  i  Mispah.     A  phenaeth-     2 
iaid   yr   holl  bobl,  0  hoU  Iwythau    Israel,   a    safasant    yn 
nghynulleidfa   pobl   Dduw  ;    sef  pedwar    càn    mil   o    wŷr 


Golyga  y  gair  a  ddefnyddir  yma,  nid  cynuUiad  cymysg,  eithr  cynulliad 
rheolaidtl  o  gynulleidfa  yr  Arglwydd,  wedi  eu  galw  yn  ngliyd,  fe  ddichon, 
gan  Phinees,  a  chan  jr  henuriaid  fuant  fyw  ar  oi  Josua  (pen.  ii.  7,,  penaeth- 
iaid  y  bobl,  neu  yn  ol  y  frawddeg  Hebraeg,  "  conglau  y  bobl"  (1  Sam.  xiv. 
38  ;  Ès.  xix.  13  ;  Zech.  x.  4).  Ceir  y  gair  "  ymgasghi  "  mewn  cysylitiad  â'r 
gair  "  cynulleidfa  "  yn  Num.  i.  18  ;  viii.  9  ;  xvi.  42  ;  Lef.  viii.  4  ;  Jos.  xviii. 
1  ;  xxii.  12.  Ceir  y  gair  "  cynulleidfa,"  yn  yr  ystyr  yma,  tua  67  o  weithiau 
yn  Mhum'  Llyfr  Moses  yn  unig,  a  thua  30  o  weithiau,  gyda'r  ychwaneg- 
iadau  o  "  gynulleidfa  Israel,"  neu  "  gynuUeidfa  meibion  Israel,"  neu 
"gynulleidta  yr  Arglwydd."  A  cheir  yr  un  ymadrodd,  un  a'i  heb  neu 
gydag  un  neu  arall  o'r  ychwanegiadau  uchod,  tua  13  o  weithiau  yn  Llyfr 
Josua.  Ni  cheir  y  gair  yn  Llj'fr  y  Barnwyr  oddigerth  yma  ac  yn  pen.  xxi. 
10,  13,  16.  Anfynycli  y  ceir  ef  ar  ol  hyn,  ac  y  mae  ei  ddefnyddiad,  yn  y 
fan  hon,  yn  awgrymu  íod  y  digwyddiadau  hyn  wedi  cymeryd  Ue  yn  foreu. 
Digwj'dd  yr  un  ymadrodd  hefyd  yn  1  Bren.  viii.  5  ;  xii.  20  ;  2  Cron.  v.  6. 

0  Dan  nyd.  Beerseba. — (1;  Tybia  rhai  nas  gellir  penderfynu  oddi- 
wrth  hyn  fod  Dan  (pen.  xviii.)  wedi  ei  sylfaenu  y  pryd  hyn  ;  nad  oes  yma 
ond  awgrym  fod  hwn  yn  fath  o  ddywediad  desgriliadol  o'r  wlad  yn  nyduiau 
ysgrifeuydd  yr  hanes,  megis  yn  1  Sam.  iii.  20;  2  Sam.  xvii.  11  ;  xxiv.  2,  15 ; 

1  Bren.  iv.  25.  (2)  Ond  y  mae  braidd  yn  sicr  fod  yma  gyfeiriad  at  ym- 
sefydliad  y  Daniaid  yn  Dan,  ac  at  y  ífaith  fod  y  lle  liwnw  wedi  dyfod  yn 
bwynt  eithaf  gogledd  y  wlad  ;  oblegid  pan  alwyd  y  llwythau  yn  nghyd, 
ychydig  cyn  hyny  (Jos.  xxii.  12),  nid  oes  son  am  yr  ymadrodd  "o  Dan  hyd 
Beerseba."  Ystyr  y  gair  "  Beerseba  "  yáyw  ffynon  y  lliü,  neu  ffynon  y  saith, 
nid  saith  ffynon,  fel  y  tybia  rhai,  er  fod  yn  y  lle  saith  o  fîynonau.  Efallai 
fod  cysylltiad  rhwng  y  ddau  ystyr,  oherwydd  y  cadarnheid  llwon  yn 
gyôredin  drwy  aberthu  saith  aberth,  neu  drwy  gyflwyno  saith  o  anrhegion, 
neu  wystlon,  neu  drwy  bresenoldeb  saith  o  dystion.  Yr  ydoedd  yn  un  o'r 
lleoedd  mwyaf  nodedig  yn  hanes  y  wlad.  Yma  yr  oedd  pedwerydd 
gwersyllfan  Abraham  yn  Ngwlad  yr  Addewid  (Gen.  xxi.  33),  ac  oddiyma  y 
cychwynodd  Jacob  i  Padanaram  (Gen.  xxviii.  10)  ar  ol  cael  y  fendith,  ac 
yma  yr  aberthodd  pan  ar  gychwyn  i'r  Aipht  (Gen.  xlvi.  1) ;  ac,  ar  ol  con- 
cwest  Canaan,  cawu  hi  yn  un  o'r  dinasoedd  yn  eithaf  deheu  Judah,  a 
rhoddwyd  hi  i  Iwyth  Simeon  ( Jos.  xv.  28  ;  xix.  2  ;  1  Cron.  iv.  28).  Yma 
y  gwnaeth  Samuel  ei  feibion  yn  farnwyr  (1  Sam.  viii.  2),  ac  yma  yr  eistedd- 
odd  Elias  dan  ferywen,  ar  ei  flbrdd  i  Horeb  (1  Bren.  xix  3j.  Gellir  casglu 
oddiwrtli  Amos  v.  5  ;  viii.  14,  fod  y  lle,  yn  gylfelyb  i  Bethel  a  Gilgal,  wedi 
dyfod  yn  eisteddle  eilun-addoliaeth.  Gorwedd  y  lle  tua  30  o  filldiroedd  i'r 
de-orllewin  o  Hebron — gwaith  rhyw  ddeuddeg  awr  o  deithio.  Ceir  yno 
ffynonau  o  ddwfr  peraidd,  gyda  chafnau  i'r  camelod  a'r  praidd  i  yfed 
ohonynt,  ac  olion  hen  adeiladau.  Gelwir  y  lle  yn  bresenol  Bir-efi-Stba,  y 
dynhesad  agosaf  sydd  yn  bosibl  at  yr  hen  enw.  O'r  darganfyddwyr 
diweddaf,  y  rhai  cyntaf  i  ymweled  â'r  Ue  ydoedd  Dr.  Robinson,  a'i  gyd- 
ymaith  Dr.  EIi  Smith  ;  ac  o  hyny  i  lawr  hyd  Palmer  a  Conder,  y  maent  yn 
unfryd  am  y  Ileoliad.  A  gwlad  Gilead.— Cyfeiria  hyn  at  yr  hoil 
Iwythau,    y   tu  dwyreiniol  i'r   lorddonen,    ac   awgryma  nad  ydoedd   yr 


Ì-O  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XX. 

3  traed  yn  tynu  cleddyf.  (A  meibion  Benjamin  a  glywsant 
fyned  o  feibion  Israel  i  Mispah.)  Yna  meibion  Israel  a 
ddywedasant,  Dywedwch,  pa  fodd  y  bu  y  drygioni  hyn  ? 

4  A'r  gwr  y  Lefiad,  gwr  y  wraig  a  laddesid,  a  atebodd  ac  a 
ddywedodd,  I  Gibeah  eiddo  Benjamin  y  deuthum  i,  mi  a'm 

ymadrodd,  *'  O  Dan  hyd  Beerseba,"  yn  cynwys  y  Ilwythau  hyny.  Dengys 
hefj'd  fod  holl  Israel,  o  bob  tu  i'r  lorddonen,  gyda'r  eithriad  o  Jabes  Gilead, 
yn  cn'dweithredu  yn  hyn.  Mispah.  —  Am  y  gwahanol  leoedd  yn  dwyn 
yr  enw  hwn,  gwêl  nodiad,  pen.  x.  17  ;  xi.  11.  (1)  Mispah  yn  Benjamin  yn 
ddiamheu  y  cyfeirir  ati  yma.  Lleolir  y  lle  yr  un  a  Nthy  Samwil,  safle  uchel 
\T  hwn  (2933  o  droedfeddi  uwchlaw  lefel y  môr)  sydd  yn  cyfreithloni  ystyr 
■ei  enw,  sef,  Tâ-r  giryliadwriaeth.  Saif  tua  phedair  milldir  a  haner  i'r 
gogledd-orllewin  o  Jerusalem,  a  thua  phedair  milldir  i'r  gorllewin  o  Gibeah, 
■os  mai  Tdeil-d-Fìd  ydyw  Gibeah.  Cysyllta  yr  enw  presenol  ef,  mewn 
modd  tarawiadol,  â'r  prophwj'^d  Samuel,  ac  yr  oedd  Mispah  yn  nghyda 
Bethel  a  Gilgal,  y  tair  dinas  y  preswyliai  Samuel  ynddynt,  ac  yr  ymwelai 
â  hwynt  yn  ei  gylchdaith  fel  barnwr  ar  Israel  (1  Sam.  vii.  6,  16).  Yr 
ydoedd  yn  lle  canolog  rhwng  llwyth  Ephraim  a  Judah,  ac  heb  fod  nepell 
oddiwrth  derfynau  Dan.  Nid  ydyw  yr  ymadrodd  "  ymgasglu  at  yr 
Arghyydd  "  yn  gol^'gu  presenoldeb  yr  arch  a'r  tabernacl,  o  angenrheid- 
rwydd,  yn  Mispah  ;  eithr  eu  bod  yn  ymgynull  fel  cynulleidfa  yr  Arglwydd, 
gan  ddisgw^'I  ei  bresenoldeb  i  gario  allan  ei  ewyllys.  (2)  Tybia  rhai  mai  at 
yr  un  Mispah  y  cyfeirir  yma  ag  yn  pen.  x.  17  ;  xi.  11  ;  sef  yr  un  ar  y  tu 
dwyreiniol  i'r  lorddonen.  Golygant  y  buasai  yn  anghyson  ymgynull  o  fewn 
ychydig  íìlldiroedd  i  Gibeah,  ac  o  fewn  terfynau  rhandir  Benjamin  ;  a  bod 
y  gair  "  a  meibion  Benjamin  a  glywsant "  (adn.  3),  a'r  cyfeiriad  at  "Gilead  " 
(adn.  1),  ac  at  "  Jabes  Gilead  "  (pen.  xxi.  8j,  ac  at  "  Siloh  yr  hon  sydd  yn 
ngwlad  Canaan  "  (yn  pen.  xxi.  12),  yn  fwy  cyson  â'r  dybiaeth  mai  tros  yr 
lorddonen  yr  oedd  y  Mispah  yn  yr  adnod  hon.  Ond  byddai  hyny  3'n  tynu 
yr  hanes  o'i  gysylltiadau  daearyddol  yn  hollol,  ac  nid  ydyw  y  gair  "y 
Benjaminiaid  a  glywsant,"  yn  golygu  dim  ond  iddynt  glywed  yn  rheolaidd 
a  swyddogol,  ac  nid  yn  ddamweiniol.  Pedwar  can*  mil  o  wyr. 
— Yn  nyddiau  Moses  yr  oedd  y  nifer  dros  chwe'  chan'  mil  (Num.  i.  46  ; 
xxvi.  51).  Gwir  y  dylid  ychwanegu  26,700  o  Iwyth  Benjamin  (adn.  15)  at 
y  400,000  yn  y  fan  hon  ;  er  hyny  y  mae  yma  leihad.  Gall  fod  y  lleihad  yn 
y  nifer  i'w  briodoli  i  achosion  naturiol,  ac  hefyd  i'r  ffaith  eu  bod  gyda'u 
gilydd  yn  yi'  un  gwersyll  yn  nyddiau  Moses,  ond  fod  yn  rhaid  iddynt 
ddyfod,  o  bob  cúr  i'r  wlad,  yn  yr  adeg  hon.  Yn  tynu  cleddyf. — 
CynuHiad  milwraidd  ydoedd,  ac  y  mae  eu  hagwedd  barod,  a'u  nifer,  yn 
dangos  fod  undod  y  genedl,  y  pryd  hyny,  lieb  gael  ei  wanhau  gan  ddirywiad 
ac  adfeiliiid,  fcl  yn  amser  Gedeon.  Yr  oedd  agosrwydd  y  Ile  i  Gibeah  yn 
fantais  i  gynulliad  fel  hwn,  gyda'r  amcan  oedd  ganddynt. 

0—7.  A  meibion  Benjamin  a  glywsant.— Tybia  rhai  na 
ildanfonasid  atynt,  a  bod  y  darn  o  gorph  yr  ordderch-wraig  wedi  ei  ddanfon 
i  lianer  Hwyth  Manasseh,  (hos  yr  lorddonen,  ac  nid  iddynt  hwy.  Oiul 
mwy  naturiol  ineddwl  eu  Ì)od  we(h  eu  gwahodd  i'r  cynidliad  fel  ereill,  cithr 
cu  l>od,  yn  ddiystyr,  wcdi  gwrthod.  Dyw^edw^ch  pa  íodd  y  bu 
y  drygioni  hyn. — Gwahoddiad  i'r  ddwyblaid — y  Leíiad  a'r  Benjamin- 
iaid — i  ddyweyd  yr  achos,  er  nad  oedd  yn  bresenol  ond  y  Leíìad  yn  unig  ; 


Pen.   XX.]  CENADWRI    AT    LWYTH    BENJAMIN.  171 

gordderch,    i   letya.      A  gwŷr   Gibeah   a   gyfodasant   i'm     5 
herbyn,  ac  a  amg-ylchynasant  y  tŷ  yn  fy  erbyn  liw  nos,  ac 
a  amcanasant  fy  lladd  i;  a  threisiasant  fy  ngordderch,  fel 
y  bu  hi  farw.     A  mi  a  ymaflais  yn  fy  ngordderch,  ac  a'i     6 
derniais  hi,  ac  a'i  hanfonais  hi  trwy  hoU  wlad  etifeddiaeth 
Israel  :    canys   gwnaethant  ffieidd-dra  ac  ynfydrwydd  yn 
Israel.     Wele,  meibion  Israel  ydych  chwi   oll ;  moeswch     7 
rhyngoch  air  a  chyngor  yma. 

A'r  holl   bobl    a   gyfododd    megis    un    gwr,    gan    ddy-     8 
wedyd,    Nac  eled  neb   ohonom  i'w   babell,    ac    na   throed 
neb    oJionom    i'w    dŷ.      Ond    yn    awr,    hyn  yw    y    peth     9 
a  wnawn  ni   i   Gibeah  :    Ny?ii  a  awn   i  fyny  i'w   herbyn 


neu  wahoddiad  i  hoU  Iwythau  Israel,  y  rhai  oeddynt  yn  bresenol,  i  fynegi 
yr  hyn  a  wyddent  hwy  am  y  gyflafan.  Dyru  y  Lefìad  adroddiad  diaddurn 
o'r  ffeithiau  fel  y  cymerasant  le,  ac  nid  oedd  eisieu  namyn  adroddiad  noeth 
o'r  amgylchiad  i  gynhyrfu  y  llwythau  i  ddial.  Tebyg  y  cadarnhawyd  ei 
adroddiad  gan  ei  was,  a  chan  yr  hynafgwr  o  fynydd  Éphraim.  G^Aryr 
Gibeah. — Yn  llythyrenol,  arglwyddi  Gibeah.  Yr  un  gair  a  "gwŷr 
Sichem  "  yn  pen.  ix.  2.  Yn  yr  Hebraeg  y  mae  trefniad  adn.  5  ychydig  yn 
wahanol  i'r  trefniad  arferol.  Dylai  diweddnod  fod  ar  ol  y  gair  "nos"  i 
ddybenu  y  frawddeg  ;  ac  felly  gwneyd  y  cysylltair  "ac"  ar  ei  ol  yn 
ddiangenrhaid,  oherwydd  fod  dechreu  brawddeg  arall  yn  dilyn  fel  y  canlyn : 
.— Myfi,  hwy  a  amcanasant  fy  lladd  i,  a  threisiasant  fy  ngordderch  fel  y 
bu  hi  farw.  Casglai  y  Lefiad  eu  hamcan  i'w  ladd  oddiwrth  yr  hyn  a 
wnaethant  i'w  wraig.  Ffieidd-dra  ac  ynfydrwydd.  -  Yr  oedd 
y  rhai  hj-n  yn  ymadroddion  penodol  yn  nghyfraith  Moses  i  ddynodi 
troseddau  arbenig  y  cysylltid  marwolaeth  â  hwynt.  Am  ystyr  y  gair 
"ynfydrwydd,"  gwêl  pen.  xix.  23.  Defnyddir  y  gair  "ffieidd-dra"  yn 
wastad  i  osod  allan  ddrygau  yn  cyfodi  oddiar  buteindra,  megis  llosgaeh, 
gwryw-gydiaeth,  a  thrais.  Nid  ydyw  y  gair  i'w  gael  yn  y  Beibl  ond  yn 
Mhum'  Llyfr  Moses,  ac  yno  cyfieithir  ef  "  ysgelerder  "  (Lef.  xviii.  17  ;  xix. 
29 ;  XX.  14).  Moeswch  .  .  .  air  a  chyngor. — Ymddengys 
fod  hon  yn  frawddeg  arferol  pan  y  gofynid  i  gynulleidfa  yr  Arglwydd  i 
wneyd  eu  meddyliau  i  fyny,  a  phasio  barn  ar  fater  pwysig  ;  yn  debyg  i'r 
modd  y  gwahodda  llywyddion  unrhy w  gynadledd  y  cynulliad  i  bleidleisio 
yn  ffafr  neu  yn  erbyn  unrhyw  gynygiad. 

8 — 11.  A'r  holl  bobl. — Ysgogir  y  gynulleidfa  gan  un  teimlad ;  ac 
ymrwymasant  i  beidio  a  myned  adref  hyd  oni  ddielid  yr  ysgelerder  yn 
Gibeah.  Nac  eled  neb  .  .  .  i'w  babell.— Daeth  y  gair 
"pabell"  ar  ol  dyfodiad  y  genedl  i  Ganaan  yn  gyfystyr  â  phreswylfod 
(Salm  cxxxii.  .3  ;  Es.  xvi.  5).  Na  throed.r— Ystyr  gyntaf  y  gair  ydyw 
troi  ó'r  neilldu  6'r  ffordd  (pen.  xix.  11,  12);  ond  yma  cyflea  y  syniad,  os 
byddai  iddynt  fyned  adref  heb  gospi  y  trosedd,  y  byddai  yn  wyriad  oddi- 
wrth  ddyledswydd.  Nyni  a  awn  i  fyny  i'w  herbyn  wrth 
goelbren. — Y  pum'  gair  cyntaf  o'r  frawddeg,  er  eu  bod  i'w  cael  yn  y 
LXX.,  nid  ydynt  i'w  cael  yn  y  testyn  Hebraeg.    (1)  Deallarhai  y  frawddeg 


172  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XX. 

10  wrth  goelbren  ;  A  ni  a  gymerwn  ddengwr  o'r  cant 
trwy  holl  Iwythau  Israel,  a  chant  o'r  mil,  a  mil  o'r 
deng-  mil,  i  ddwyn  lluniaeth  i'r  bobl  ;  i  wneuthur,  pan 
ddelont  i   Gibeah    Benjamin,    yn   ol  yr   holl   ffieidd-dra   a 

11  wnaethant  hwy  yn  Israel.  Felly  yr  ymgasglodd  holl 
wŷr  Israel   yn  erbyn  y  ddinas  yn  gytun  fel  un  gwr. 

12  A  Ilwythau  Israel  a  anfonasant  wŷr  trwy  holl  Iwythau 
Benjamin  gan  ddywedyd,  Bethjj/îüy  drygioni  yma  a  wnaeth- 


hebddynt,  gan  gymeryd  y  geiriau,    "  I'w  herbyn   hi  drwy  goelbren,"  yn 
ymadrodd  cyflawn  ynddo  ei  hunan,  ac  yn  fynegiad  bywiog  o  benderfyniad 
y  bobl.     (3;  Ereill  fod  y  geiriau  wedi  colli  o'r  Hebraeg  drwy  ddiofalwch 
yr  adysgrifwyr,  oherwydd  tebygolrwydd  y  llythyrenau  a  wnant  i  fyny,  yn 
yr  laith  hono,  yr  ymadrodd  "  nyni  a  awn  i  fyny  "  (na'  alekj,  a'r  ymadrodd 
"yn  ei  herbyn  hi "   íahkaj.     Dadleua  Keil  a  Bertheau  dros  y  darlleniad 
Synaeg,  Nyni  a  fwriwn  goelbren  arni  hi,  h.y.,  fel  dinas  wedi  ei  diofrydu 
i  ddmystr,  yn  gyöelyb  i  un  o  ddinasoedd  y  Canaaneaid.     Yn  adn.  18  ceir 
hanes  y  bwriad  hwn  yn  cael  ei  gario  allan  :  a  dengys  y  geiriau  yno  mai 
amcan  y  coelbren  ydoedd  dangos  pa  Iwyth  oedd  i  fyned  i  fyny  gyntaf  yn 
erbyn  Gibeah.     Dichon  fod  natur  y  lle  o  amgylch  Giibeah  yn  gyfryw  nas- 
gallasai  yr  holl  fyddin  gydweithredu  ar  unwaith  ;  neu  eu  bod  yn  bwrw 
coelbren  i  ochel  pob  dyryswch  gyda  rhanu  yr  yspail.     Gwêl  1  Sam.  xxx. 
22—25.      A  nyni  a   gymerwn  ddeng   wr   o'r   cant.— Er 
mwyn  galluogi  yr  holl  fyddin  i  gadw  y  maes  yr  oedd  yn  rhaid  apwyntio- 
un  gŵr  o  bob  deg  i  ofalu  am  luniaeth  i'r  gweddill ;    yr  hyn,  ei  hunan,  a' 
wnelai  fyddin  o  40,000.     Dengys  hyn  fod  Israel  yn  gyfarwydd  à  gweith- 
rediadau  milwraidd,  a'u  bod  yn  disgwyl  i'r  frwydr  hon  barhau  dros  yspaid 
o  amser.     Ystyr  y  gair  Hebraeg  a  ddarllenir  "  lluniaeth  "  yn  y  fan  hon 
ydyw  ymhorth  wedi  ei  gael  drwy  hela,  yr  hyn  a  brawf  mai  yn  y  fíbrdd  hono- 
y  ceid  y  rhan  fwyaf  o  ymborth  y  genedl  yn  y  cyfnodau  l^oreuaf  (Gen.  xxvii. 
3).     Gweler  yr  un  gair  yn  pen.  vii.  8;    xvii.   10.     "Yn  gytun  fel  un 
gwr.— Dylid  darllen,  fel  ar  ymyl  y  ddalen,  Yn  gyngreiriad  fel  un  gwr. 
Mae  y  gair  "  cynghreiriad  "  yn  cryfhau  yr  ymadrodd  "  fel  nn  gwr."    T}  bia 
rhai,   oherwydd  nad  yw  y  gair  i'w  gael  yn  y  LXX.,  mai  ychwanegiad 
diweddarach  ydyw.     Ceir  goiwg  ogoneddus  yma  ar  gynieriud  cenedlaethol 
Israel,  yn  ysgogi  fel  un  gŵr;  er  heb  son  am  na  brenin  na  barnwr,  dim  ond 
eu  cydwybod  genedlaethol,  yn  cael  ei  symbylu  gan  gyfraith  yr  Arglwydd, 
fel  ei  deonglid  gan  yr  aberthau,   ac   fel  y  corphorid  hi   yn  ngwasanaeth  a 
chan  archoífeiriad  Duw,  Phinees  (adn.  28),  ac  y'i  dysgid  gan  y  tadau  i'w 
plant  yn  eu  pebyll  a'u  dinasoedd.     Amlwg  fod  hen  ddyddiuu  ardderchog 
MoHes  a  Josua  heb  Iwyr  golli  eu  dylanwad  ar  y  genedì.     Mae  adn.  11  yn 
dangos  penderfyniad  cynulleidfa  yr  Arglwydd  i  ddial  ycamwri  yn  Gibeah  ;. 
ond  y  niae  brawddeg  ddiweddaf  yr  adnod  yn  hytrach  yn  rliagflaenu  adrodd- 
iad  naturiol  yr  lianes,  oblegid,   mewn  gwirionedd,   íe  gyndieilh  yr  holl 
iHîthau  a  nodir,  o  adn.  12  hyd  adn.  21  le,  o  ran  trefn  amseryddol,  cyncario- 
allan  y  penderfyniad. 

12—14.  A  anfonasant  wyr.— Mae'n  andwg  fod  hyn  wedi 
cymeryd  llo  cyn  iddynt  ynigaHglu  "  fel  un  gŵr"  yn  erbyn  y  ddinas  (adn. 
11).     Gellir  cyfleu  y.styr  y  l^erfjiu  yn  adn.  12  a  13  fel  y  canlyn  •.—  Yn  awr 


Pen.    XX.]    Y  LLWYTHAU  YN  YMGYNGHORI  a'r  ARGLWYDD.        173 

pwyd  yn  eich  mysg  chwi  ?     Ac  yn  awr  rhoddwch  y  gwŷr,    13 
meibion   Belial,    y  rhai    sydd  yn    Gibeah,    fel    y   lladdom 
hwynt,  ac  y  dileom  ddrygioni  o  Israel.     Ond  ni  wrandawai 
meibion  Benjamin  ar  lais  eu  brodyr  meibion  Israel  :   Eithr   14 
meibion  Benjamin  aymg'ynuUasant  o'r  dinasoedd  i  Gibeah, 
i  fyned  allan  i  ryfel  yn  erbyn  meibion   Israel.      A  chyfrif-   15 
wyd  meibion  Benjamin  y  dydd  hwnw,   o'r  dinasoedd  yn 
chwe  mil  ar  hugain  o  wŷr  yn  tynu  cleddyf,  heblaw  trigol- 
ion  Gibeah,  y  rhai  a  gyfrifwyd  yn  saith  g'ant  o  wŷr  ethol- 
edigf.      O'r  holl  bobl  hyn  yr  oedd  saith  gant  o  wŷr  ethol-  16 
edig-  yn  chwithig*  ;  pob  un  ohonynt   a   ergydiai  â  chareg 
at  y  blewyn,   heb  fethu.      Gwŷr  Israel  hefyd  a  gyfrifwyd,    17 
heb  law  Benjamin,  yn  bedwar  càn  mil  yn  tynu  cleddyf ; 
pawb  ohonynt  yn  rhyfelwyr. 

yr  oedd  llwythau  If^rael  wedi  danfon  gwyr,  cfcc. ,  ac  y  niae  y  ddwy  adnod 
i'w  deall  fel  rhwng  cromfachau,  ac  yn  eglurhad  o  adn.  14.  Holl 
lv/ythau  Benjamin. — Nid  oes  gan  y  darlleniad  Seisuig  ond 
*'  llwyth,"  eithr  y  mae  y  gair  yn  yr  Hebraeg  yn  "  llwythau,"  ac  y  mae  hon 

Bi  un  engraifft,  allan  o  luaws,  o  ragoroldeb  y  cyíìeithiad  Cymreig  o'r  Hen 
estament.  Arferir  y  gairgan  yr  hanesydd  yn  yr  un  ystyr  a  "theuluoedd 
llw^'th  Benjamin  "  (1  Sam.  ix.  21).  Fel  y  lladdom  .  .  .  ac  y 
dileom. — Cospedigaeth  y  gyfraith  mewn  amgylchiadau  o'r  fath  ydoedd 
lladd  (Deut.  xvii.  12).  Ystyr  y  ferf  ddiweddaf  ydyw  dileu  fel  y  dilëir 
cnawd  braenedig  drwy  ei  losgi.  Yr  oedd  danfon  fel  hyn,  cyn  myned  i 
ryfel,  yn  hollol  gydfynedol  â'r  hyn  a  wnaed  o'r  blaen,  pryd  yr  oedd 
Phinees,  sydd  yn  awr  yn  archoffeiriad,  yn  un  o'r  cenhadon  ( Jos,  xxii.  13). 
Eithr  meibion  Benjamln. — Yn  hytrach,  darllener,  A  meibion 
Benjamin.  Mae  adn.  14  yn  cyfateb  i  adn.  11.  Drwy  wrthod  cais  y 
Hwythau  ereill  yr  oedd  y  Benjaminiaid  yn  noddi  y  troseddwyr,  ac  felly  yn 
gorfodi  y  llwythau  ereill  i  fyned  i  ryfel  â  hwynt. 

15 — 17.  A  chyfrifwyd  meibion  Benjamin. — Yn  y  cj-f- 
riôad  cyntaf  a  wnaed  yr  oedd  Benjamin  yn  35,400  (Num.  i.  36,  37j ;  yn  yr 
ail  yr  ydoedd  yn  45,600  (Num.  xxvi.  41) ;  a'r  prydhwnnid  oeddynt  namyn 
26,700.  Nid  oeddynt  hwy,  na'r  holl  genedl  (adn.  2)  y  pryd  hwn  ond  rhyw 
ddwy  ran  o  dair  o'r  hyn  oeddynt  y  tro  diweddaf  y  cyfrifasid  hwynt. 
Dengys  hyn  fod  yr  amseroedd  yn  rhai  cynhyrfus  a  pheryglus,  ac  awgryma 
yr  ymadrodd  "  o'r  dinasoedd,"  yn  yr  adnod  hon,  ac  yn  adn.  14,  48  ;  pen. 
xxi.  23,  mai  yn  y  dinasoedd  yr  oedd  hoU  boblogaeth  Benjamin  yn  byw, 
oherwydd  fo'J  y  wlad  agored,  a'r  pentrefi  diamddiffyn,  yn  annyogel ;  a  bod 
y  Benjaminiaid  yn  cadw  y  Canaaneaid  o  dan  warogaeth,  drwy  fyw  yn  y 
dinasoedd  caerog,  yn  gyffelyb  i'r  modd  y  cadwai  y  Normaniaid  y  Sacson- 
iaid  dan  warogaeth  drwy  eu  cestyll.  Chwe'  mil  ar  hugain  o 
wyr  yn  tynu  cleddyf. — Yn  ol  adn.  55,  rhoddwyd  y  nifer  a  ladd- 
wyd  yn  25,000 ;  sef,  18,000  yn  y  lladdfa  fawr ;  5000  a  loffwyd  ar  hyd  y 
brif-ffordd ;  2000  wrth  eu  herlid ;  y  cyfan  yn  25,000  (adn.  44—46),  ac  ni 
adawyd  ohonynt  ond  y  600  a  ddiangasant  i  graig  Rimmon    (adn.  47). 


174  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XX. 

i8  A  meibion  Israel  a  gyfodasant,  ac  a  aethant  i  fyny 
i  dŷ  Dduw,  ac  a  ymgynghorasant  â  Duw,  ac  a  ddy- 
wedasant,  Pwy  ohonom  ni  a  ä  i  fyny  yn  gyntaf  i'r 
gâd    yn    erbyn    meibion    Benjamin  ?     A    dywedodd    yr 

19  Arglwydd,  Judah  a  ä  yn  gyntaf.  A  meibion  Israel 
a    gyfodasant     y    boreu,    ac     a    wersyllasant    yn     erbyn 

Gellir  rhoi  cyfrif  am  y  gwahaniaeth  rhwng  adn.  35  ac  adn.  44 — 4G,  drwy 
ddyweyd  fod  adn.  35  yn  rhoddi  y  rhifedi  yn  fanwl,  tra  na  roddir  ond  y 
miìoedd  crynion  yn  unig  yn  yr  adnodau  ereill.     Ond  pa  fodd  y  cysonir 
25,100  +  600  =  25,700  (adn.  35,  44—46)  gyda  26,700  (adn.   15)?     Mae  yma 
fil  o  Avahaniaeth.     (1)  Darllena  y  LXX.  a'r   Yulgate,  25,000  yn  adn.   15; 
felly  cysonant  drwy  newid  y  darlleniad.     (2)  Ond  dull  Keil  yw  y  mwyaf 
natariol ;  sef  nad  ydyw  adn.   44 — 46  yn  dangos  yr  oll  a  laddwyd  o  Iwyth 
Benjamin,  namyn  y  rhai  a  laddwyd  ar  frwydr  y  trydydd  dydd  yn  unig. 
Felly,  er  i'r  Benjaminiaid  fod  yn  fuddugwyr  y  dydd  cyntaf,  eto  nid  heb 
golli  yn  ddiamheu  lawer  o  ddynion  ;  a  thybia  efe  y  gellid,  yn  bur  hawdd, 
feddwl  eu  bod  wedi  colli  tua  mil  [o  ddynion.     Saith   gant   o  wyr 
etholedig    yn    chwithig. — Ni   ddylid    cymysgu   y   rhai    hyn    â 
*'gwÿr  Gibeah."     Ceir  y  gair  a  gyfieithir  yma  "chwithig"  yn  nglÿn  âg 
Ehwd  yn  pen.  iii.   15,  a  gellir  ei  ddeall,  (1)  un  ai  i  olygu  anallu  yn  cyfodi 
oddiar  anaf  ;  (2)  neu  ddeheurwydd  mawr  gyda'r  llaw  chwith,  fel  gyda'r 
ddeheulaw.     Hawdd  penderfynu  yn  ffafr  yr  ystyr  ddÌM-eddaf,  3'n  y  lle  hwn, 
gan  y  buasai  yn  hollol  annaturiol  i  feddwl  fod   700  o  rai  arafus  wedi  eu 
casglu  yn  nghyd.     Ceir  crybwylliad  hefyd  am  yr  un  peth  yn  nglÿn  á*r 
Benjaminiaid  yn  1  Cron.   xii.   2.     Cymhar.    1   Sam.   xvii.   40,   49.     At  y 
blewyn  heb  fethu. — Darllen  y  Yuhjate,  fel  y  yalhnt  daraw  hleìcyiì  ; 
ond  yr  ystyr  yn  ddiamheu  ydyw  y  gallent  anelu  o  fewn  trwch  y  blewyn, 
fel  y  dywedir.     Teilwng  o  sylw  mai  oddiwrth  y  gair  Hebraeg  a  gyfieithir 
"  methu,"  yn  y  fan  hon,  y  tardd  un  o'r  geiriau  penaf  a  arferir  yn  y  Beibl  i 
ddynodi  pechod. 

18,  19.  Aethant  i  fyny  i  dy  Dduw^. — Dylid darllen,  Aethant i 
fyny  i  Bethel.  Felly  y  darìlen  y  LXX.,  y  Syriaeg,  y  Galdeaeg,  a'r  Arabaeg. 
Alae  yn  amlwg  oddiwrth  adn.  26,  27,  y  cyfeiria  y  gair  "yno,"  yn  yr  ad- 
nodau  hyny,  at  le  neillduol,  a  diau  mai  at  Bethel  y  cyfeiria  yn  y  Ueoedd 
hjny,  yn  gystal  ag  yn  adn.  31,  a  pen.  xxi.  19.  (1)  Rhaid  deall  fod  y  gair 
Lethel  yma  yn  cyfeirio,  nid  at  y  lle  o'r  enw  hwnw,  eithr  at  y  tal)ernacl  ei 
hunan  ;  (2)  neu  fod  y  tabernacl,  ar  ol  cael  ei  symud  unwaith  i  Mispah,  er 
mwyn  bod  yn  gyíieus  i  gynulleidfa  yr  Arglwydd  (adn.  1),  wedi  ei  symud, 
drachefn,  i  Bethel,  allan  o  berygl  y  fr^\y(h-.  Kto  rliaid  fod  y  lle  y  symud- 
wyd  ef  yn  nghymydogaeth  (übeah  a'r  frwydr,  onide  nis  gallasent,  yn  ol 
a<in.  19,  23,  26,  fyned  ol  a  blaen  yno  yr  un  diwrnod.  Yn  awr  iiid  ydyw 
Bcthel  oiid  rhyw  chwe'  milltir  o  Gibeah,  ac  ychydig  yn  fwy  na  hyny  i'r 
gogledd-ddwyrain  o  Mispah.  Felly,  riiaid  i  ni  ddeall  fod  yr  arch  a'r 
taljernacl,  y  pryd  hyn,  yn  cael  eu  symud  o  le  i  le,  yn  ol  fel  y  byddai 
aiiigylchiadau  yn  galw,  a'u  bod  yr  adeg  hon  yn  Bethel  (1  Sam.  x.  3).  An- 
hawdd  j)endcrfynii  paham  yr  ydoedd  yno.  Tybia  rhai  mai  (1)  er  mwyn 
cael  yr  arcii  yn  agos  i  faes  y  rhyfel  (1  Sam.  iv.  3  ;  xiv.  18  ;  2  Sam.  xi.  II); 
(2)  ereiU  er  mwyn  ceisio  cadw  i  fyny  yr  undeb  cenedlaethol,    ac  eniIÌ 


Pen.   XX.]  YMOSTYNGIAD    Y    LLWYTHAU.  175, 

Gibeah.      A  gwŷr  Israel  a  aethant  allan  i  ryfel  yn  erbyn  20 
Benjamin  ;    a  gwŷr   Israel   a  ymosodasant  i  ymladd   i'w 
herbyn  hwy  wrth  Gibeah.     A  meibion  Benjamin  a  ddaeth-  21 
ant  allan  o  Gibeah,   ac  a  ddifethasant  o  Israel  y  dwthwn 
hwnw  ddwy  fil  ar  hugain  o  wŷr  hyd  lawr.     A'r  bobl  gwŷr  22 
Israel  a  ymgryfhasant,  ac  a  ymosodasant  drachefn  i  ym- 
ladd,  yn  y  Ue  yr  ymosodasent  ynddo  y  dydd  cyntaf.      (A  23, 
meibion  Israel  a  aethent  i  fyny,  ac  a  wylasent  g-erbron  yr 
Arglwydd    hyd    yr    hwyr  :     ymgyng-horasent     hefyd     â'r 
Arglwydd,   gan  ddywedyd,   A  âf  fi    drachefn  i  ryfel   yn 
erbyn    meibion    Benjamin    fy    mrawd  ?     A    dywedasai   yr 
Arglwydd,  Dos  i  fyny  yn  ei  erbyn  ef).     A  meibion  Israel  24 
a  nesasant  yn  erbyn  meibion  Benjamin  yr  ail  ddydd.     A  25 
Benjamin  a  aeth  allan  o  Gibeah  i'w  herbyn  hwythau  yr  ail 

Benjamin  yn  ol ;  (3)  er  mwyn  bod  yn  gyfleus  ar  gyfer  y  cynulliad  mawr 
cenedlaethol  yn  Mispah.  YmgyngJiorasant  a  Duw. — Drwy 
Urim  a  Thummim,  gan  Phinees,  o  flaen  yr  arch,  dybygid  (Num.  xxvii.  21 ; 
Barn.  i.  1 ;  xviii.  5  ;  xx.  18,  23,  27  ;  1  Sam.  x.  22  ;  xiv.  37  ;  xxii.  10;  xxiii. 
2 ;  1  Cron.  xiv.  10).  Golyga  rhai  mai  ar  ol  penderfynu  myned  i  ryfel  y 
daethant  i  ymgynghori  â'r  Arglwydd  ;  ac  mai  yr  unig  bwynt  a  roddasant  o 
flaen  Duw  ydoedd,  pwy  o'r  llwythau  a  äi  i  fyny  gyntaf.  Tybir,  yn  ol  y 
golygiad  hwn,  pe  buasent  yn  ymgynghori  â  Duw  yn  gynt,  y  buasai  y  can- 
lyniadau  yn  wahanol.  Ond  llawer  mwy  naturiol  ydyw  y  syniad  fod  yr 
ymgynghori  hwn  â  Duw  yn  gyfamserol  â  rhanau  cyntaf  y  benod.  A 
dywedodd  yp  Arglwydd,  Judah.  a  a  i  fyny  yn  gyntaf. 
— I  Dduw — Elohim — y  rhoddwyd  y  gofyniad,  ond  yr  Arglwydd — Jehofah 
— sydd  yn  ateb.  Rhoddwyd  y  lle  o  anrhydedd  a'r  lle  o  berygl  i  Iwyth 
.Judah  (pen.  1,  2). 

20,  21.  Aethant  allan  i  ryfel. — Ymadrodd  milwrol  am  drefnu 
ar  gyfer  brwydr  (1  Sam.  iv.  2;  xvii,  2).  Hyd  lawp. — Golyga  yr  ym- 
adrodd  difetha  nes  eu  rhoddi  i  orwedd  ar  y  ddaear  wedi  eu  lladd.  Yr 
oedd  Gibeah,  fel  y  dengys  ystj'r  ei  henw,  ar  fryn,  a  holl  fyddin  Benjamin 
wedi  llechu  o  fewn  ei  muriau  ;  felly  yr  oedd  ganddynt  fantais  ddirfawr  ar 
yr  ymosodwyr,  gan  eu  bod  yn  gallu  ymosod  arnynt  o'r  tu  ol  i  furiau,  a 
hefyd  ergydio  ceryg  i'w  dinystrio  fel  y  deuent  i  fyny  y  glynoedd  culion  o 
amgylch  y  ddinas.  Tebyg,  hefyd,  fod  Israel  yn  fỳr  o  arfau  rhyfel,  a'r  lle 
mor  anfanteisiol,  fel  nas  gallai  ond  un  llwyth  ymladd  ar  unwaith.  Lladd- 
wyd  o  Israel  22,000. 

22 — 25.  Fel  y  ceir  yn  gyflredin  yn  nullwedd  yr  iaith  Hebraeg  o 
adrodd  hanes,  y  mae  adn.  22  wedi  ei  chyfleu  allan  o'i  threfn  amseryddol ; 
oblegid  y  peth  cyntaf  a  wnaethant  ar  ol  dinystr  y  dydd  cyntaf,  ydoedd 
ymostwng  gerbron  yr  Arglwydd  (adn.  23)  ac  yna  ymgryfhau  (adn.  22). 
Gellid  meddwl  fod  yma  brawf  o  hunan  hyder  yr  Israeliaid,  eu  bod  yn  ym- 
osod  yr  ail  ddydd  yn  y  lle  yr  ymosodasent  ynddo  y  dydd  cyntaf.  Hyd 
yr  hw^yr. — Yn  ol  rhediad  yr  hanes,  ceir  lle  cryf  i  gasglu  mai  hyd  hwyr 
dydd  cyntaf  y  frwydr  a  olygir.     Syrthiodd  milwyr  Judah  i  annhrefn  yn 


iyö  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pcn.  XX. 

ddydd  ;  a  hwy  a  ddifethasant  o  feibion  Israel  eilwaith  dair 
mil  ar  bymtheg'  o  wŷr  hyd  lawr  :  y  rhai  hyn  oll  oedd  yn 
tynu  cleddyf. 

26  Yna  holl  feibion  Israel  a'r  holl  bobl  a  aethant  i  fyny  ac 
a  ddaethant  i  dŷ  Dduw,  ac  a  wylasant,  ac  a  arhosasant 
yno  g-erbron  yr  Arglwydd,  ac  a  ymprydiasant  y  dwthwn 
hwnw  hyd  yr  hwyr,  ac  a  offrymasant  boeth-oífrymau  ac 

27  offrymau  hedd  gerbron  yr  Arglwydd.  A  meibion  Israel 
a  ymgyng-horasant  â'r  Arglwydd  (canys  yno  yr  oedd  arch 

28  cyfamod  Duw  yn  y  dyddiau  hyny  ;  A  Phinees  mab  Eleazar, 
mab  Aaron,  oedd  yn  sefyll  ger  ei  bron  hi  yn  y  dyddiau 
hyny)  ;    gan   ddywedyd,    A   chwanegaf  fi   mwyach   fyned 


gynar  yn  y  dydd  ;  daeth  y  Benjaminiaid  o'u  llochesau,  ac  a'u  torasant  i 
lawr  pan  yr  oeddynt  yn  cilio  ;  felly  aethant  hwythau  i  dreulio  gweddill  y 
dydd  mewn  ymostyngiad.  Mae  adn.  28  yn  tybied  presenoldeb  yr  arch  a'r 
archofFeiriad.  A  af  fi  drachefn  i  ryfel  ? — Y  mae  hwn  yn 
gwestiwn  newydd  ;  oblegid  y  cwestiwn  mawr  o'r  blaen  oedd,  pwy  a  elai  i 
fyny  yn  gyntaf.  Efallai  eu  bod  yn  dechreu  amheu,  gan  mor  siomedig 
oeddynt  yn  herwydd  y  dinystr  y  dvdd  cyntaf.  Yr  ail  ddydd. — Nid 
yr  ail  ddydd  ar  ol  y  (lydd  cyntaf,  fel  pe  buasai  y  brwydrau  wedi  cymeryd 
lle  ar  ddau  ddiwrnod  olj^nol ;  eithr  yr  ail  ddydd  o  frwydro,  gan  olygu 
cyfwng  i  ymbaiotoi  rhwng  y  ddwy  frwydr.  Lladdwyd  o  Israel  yr  ail 
ddydd  18,000  ;  felly,  yn  y  ddau  ymosodiad,  collasant  40,000  — un  ran  o  ddeg 
o'u  holl  nifer,  a'r  rhai  hyny,  nid  yn  bentrefwyr  diamddiíîyn,  eithr  oll  yn 
"tynu  cleddyf."  A  hyn  oll  wedi  iddynt  gael  gorchymyn  penodol  gan 
Dduw  i  fyned  i  fyny  ! 

26 — 28.  A'r  holl  bobl.— Oolyga  yr  ymadrodd  hwn  yr  holl  wŷr 
anarfog,  y  rhai  ni  chynwysid  yn  y  rhai  oedd  yn  t^'^nu  cleddyf,  gyda'r  holl 
rai  analluog,  megis  yr  hynafgwyr  a'r  gwragedd.  Wylasant  . 
arhosasant  .  .  .  ymprydiasant  .  .  .  offrymas- 
ant.  Mae  yn  amlwg  fod  yr  amgylchiadau  blacnorol  wedi  dwyn  y  bobl 
i'w  lle  o  ran  eu  hyspryd.  Yn  adn.  18  "  ymgynghorasant  â  Duw  "  (Elohim)y 
a  hyny  yn  unig  o  berthynas  i  bwy  a  elai  i  fyny  yn  gyntaf.  Ar  ol  y  f  twydr 
gyntaf,  a  chael  eu  gorchfygu,  ymgynghorasant  gan  wylo  (adn.  23)  â'r 
Arglwydd  (Jthofah) — Duw  c^'famod  Israel.  Kto  nid  oeddynt  yn  ddigon 
isel  ;  canys  yn  adn.  22,  dywedir  eu  bod  yn  "  ynigryfliau "  megis  yn  eu 
nertli  eu  hunain,  a  dywedodd  yr  Arglwydd  wrthynt,  heb  addaw  dim  am  y 
canlyniadau,  "  Dos  i  fyny."  Ond  yn  awr  y  maent  yn  "  ymprydio,"  yr  hyn 
a  ddengys  fod  calon  y  genedl  yn  plygu  mewn  yniostyngiad  gerbron  yr 
Arglwydd.  Nid  ydym  yn  <larllen  am  "ymprydio"  ac  "  otlrymu  "  ar  yr 
achlysuron  blaenorol.  Digwydda  hyn  yn  fynych  yn  hanes  egîwys  Dduw  ; 
declireua  y  farn  "o  dŷ  Dduw,"  a  cheryddir  hi  yn  dost  am  bethau  bychain 
yn  nghyfrif  y  byd,  er  mwyn  ei  gwnej'd  yn  oíferyn  cymwys  yii  Uaw  yr 
Arglwydd  i  gyflawni  rhyw  waith  drosto.  Perthynai  yr  ebyrth  hyn  i*r 
ddau  (ÌdoHbarth — poeth-oílrymau  ac  oíirymau  hedd.  Cymharer  j)en.  xxi. 
4  ;  Num.  vii.  87,  88  ;  2  8ain.  vi.  17.     Nis  gellid  bwyta  y  poeth-oífryinau  ; 


I 


Pen.  XX.]  cwYMP  benjamin.  177 

allan  i  rylel  yn  erbyn  meibion  Benjamin  fy  mrawd,  neu  a 
beidiaf   fi  ?     A   dywedodd   yr    Arglwydd,    Ewch   i   fyny  ; 
canys  yfory  y  rhoddaf  ef  yn  dy  law  di.     Ac  Israel  a  osod-  29 
odd  g-ynllwynwyr  o  amgylch  Gibeah.     A  meibion  Israel  a  30 
aethant  i  fyny  yn  erbyn  meibion  Benjamin  y  trydydd  dydd, 
ac   a   yníosodasant    wrth    Gibeah,    fel    cynt.     A   meibion  31 
Benjamin  a  aethant  allan  yn  erbyn  y  bobl  ;    a   thynwyd 
hwynt  oddiwrth  y  ddinas  :  a  hwy  a  ddechreuasant  daro 
rhai  o'r  bobl  yn  archolledig,  fel  cynt,  yn  y  prif-fîyrdd,  o'r 
rhai  y  mae  y  naill  yn  myned  i  fyny  i  dŷ  Dduw,  a'r  llall  i 
Gibeah  yn  y  maes,  yn  nghylch  dengwr  ar  hug-ain  o  Israel. 

ac  er  mwyn  i'r  gynulleidfa  gael  ymborth,  ond  yn  benaf  er  mwyn  gwneyd 
heddwch  â  Duw,  neu  yn  oífrymau  diolch  am  drugareddau  a  dderbyniwyd, 
yr  oedd  yn  angenrheidiol  offrymu  aberthau  hedd.  Am  gyfraith  y  poeth- 
ofiFrymau,  y  rhai  a  aberthid  yn  wastad  wrth  ddrws  y  tabernacl,  o  flaen  yr 
Arghvydd  gwêl  Lef.  i.  ;  ac  am  yr  hedd-ofîrymau  gwêl  Lef.  iii.  ;  vii.  11 — 
21,  29 — 34.  Dyma  y  lle  cyntaf  yn  hanes  y  genedl  y  sonir  am  ymprydio,  a 
dyma  yr  unig  fan  yn  Llyfr  y  Barnwyr  y  ceir  mynegiadau  pendant  am  yr 
arch  a'r  tabernacl,  yr  offeiriaid  a'r  aberthau.  A  Phinees  mab 
Eleazar. — Yr  oedd  Phinees  yn  gydoesydd  â  Josua ;  a  dyru  hyny  yr 
amgylchiadau  hyn  o  fewn  cylch  ugain  mlynedd,  mwy  neu  lai,  ar  ol  marw 
Josua.  Yr  ydoedd  yn  ŵyr  i  Aaron  (Exod.  vi.  25),  a  hynododd  ei  hun  pan 
yn  dra  ieuanc  yn  Sittim,  yn  achos  ffieidd-dra  Baal-Peor  (Num.  xxv.  7),  ac 
addawyd  y  byddai  yr  offeiriadaeth  yn  parhau  yn  ei  deulu  ef  yn  dragy wydd 
(Num.  XXV.  10—13).  Gwêl  Num.  xxxi.  6;  Jos.  xxii.  13 — 32;  1  Cron.  ix. 
•20  ;  Ezrah  viii.  2  ;  Salm.  cvi.  30,  31.  Yr  oedd  cryn  wahaniaeth  rhwng 
Phinees,  ŵyr  Aaron,  a  Jonathan,  offeiriad  Micah,  ŵyr  Moses.  Gwêl  nodiad 
pen.  xviii.  30.  Yn  y  dyddiau  hyny. — Awgryma  yr  ymadrodd 
hwn  mai  am  amser  penodol  j'n  unig  yr  oedd  yr  arch  yn  aros  yn  Bethel,  nad 
yno  yr  oedd  ei  chartref  ;  a  dygir  yr  holl  eiriau  am  yr  arch,  sydd  rhwng 
^ìromfachau,  yn  adn.  27,  28,  i  mewn  er  egluro  y  cyfeiriad  at  ymgynghori 
â'r  Arglwydd.  Yfopy  y  rhoddaf  ef  yn  dy  law  di. — Nid 
•oedd  yr  atebion  blaenorol  ond  yn  erchi  iddynt  fyned  i  fyny  ;  ond  yn  awr, 
am  y  waith  gyntaf,  y  mae  yr  atebiad  yn  addewid.     Cymharer  Jos.  viii.  1. 

29 — 34.  A  aethant  i  fyny. — Y  maeyr  Israeliaid  yn  ysgogi  yn 
fwy  gochelgar  y  tro  hwn  ;  ac,  er  dibynu  mwy  ar  gymorth  dwyfol,  nid 
ydynt  yn  esgeuluso  eu  gwaith  eu  hunain,  Dechreua  yr  adran  hon  gyda'r 
pwynt  pwysicaf,  sef  y  cynllwyn  a  osodwyd  gan  Israel  oddiamgylch  Gibeah. 
Desgrifir  y  cynllwyn  yma  yn  hoUol  yr  un  fath  a'r  un  gyda  dinas  Ai  (Jos. 
viii.  2 — 13).  Y  mae  sylwedd  yr  adroddiad,.  er  braidd  yn  droellog,  ac  i 
raddau  yn  aneglur,  fel  y  canlyn  : — Darfu  i  fintai  o  fihvyr  Israel,  wedi  ym- 
■osod  ar  y  ddinas  am  yspaid,  gymeryd  arnynt  ffoi  a  chilio,  ac  felly  ddenu 
y  Benjaminiaid  allan  o'r  ddinas  i'w  hymiid  o'r  tu  faes  i'r  caerau.  Tra  yr 
oeddynt  hwy  yn  gwneyd  hyny,  darfu  i  fintai  arall  o'r  Israeliaid  ruthro  i 
mewn  i'r  ddinas,  a  lladd  pob  enaid  a  gafwyd  ynddi ;  ac  yn  ol  cynllun 
blaenorol,  rhoddasant  y  ddinas  ar  dân,  a'r  mŵg  hwnw  yn  dyrchafu  i  fyny 
oedd  yn  arwydd  i'r  Israeliaid  ereiU  i  "droi  drachefn"  (adn.  41)  ar  eu 
M 


iyS  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XX. 

32  A  meibion  Benjamin  a  ddywedasant,  Cwympwyd  hwynt 
o'n  blaen  ni,  fel  ar  y  cyntaf.  Ond  meibion  Israel  a  ddy- 
wedasant,  Ffown,  fel  y  tynom  hwynt  oddiwrth  y  ddinas  i'r 

33  prif-ffyrdd.  A  holl  wŷr  Israel  a  gyfodasant  o'u  lle,  ac  a 
fyddinasant  yn  Baal-tamar  :  a'r  saw/  a  oedd  0  Israel  yn 
cynllwyn,  a  ddaeth  allan  o'u  mangre,  se/  o  weirgloddiau 

34  Gibeah.  A  daeth  yn  erbyn  Gibeah  ddeng  mil  o  wŷr 
etholedig  o  hoU  Israel  ;  a'r  gâd  a  fu  dost  .•  ond  ni  wyddent 


herlidwyr,  y  rhai,  yn  awr,  a  geisient  íFoi  *'  tua  íFordd  yr  anialwch"  (adn. 
42),  ond  lladdwyd  hwynt  oll  gan  yr  Israeliaid  oddigerth  y  chwe'  chant  a 
ddiangasant  i  "  graig  Rimmon,"  Fel  cynt. — Yn  llythyrenol,  Fel  dro 
ar  ol  tro.  Yr  un  darlleniad  sydd  i  fod  ar  y  frawddeg  hefyd  yn  adn.  31. 
Anican  yr  Israeliaid  oedd  denu  y  Benjaminiaid,  a'u  denu,  j'n  ol  adn.  31,  ar 
hyd  dwy  fifordd,  un  yn  arwain  i  "  dŷ  Dduw,"  sef  i  Bethel,  a'r  llall  i 
"  Gibeah  yn  y  maes."  Am  safle  "  Gibeah  yn  y  maes"  (adn.  31),  golyga 
rhai  mai  (1)  Gibeah  Saul  ydyw,  sef  yr  un  ddinas  ag  y  cyflawnwyd  y 
gyflafan  ynddi,  a'r  un  ddinas  ag  yr  oedd  y  frwydr  bresenol  ynddi  ;  a  bod 
y  íîordd  y  cyfeirir  ati  yn  arwain  o  faes  y  rhyfel  i'r  ddinas.  (2)  Tybia 
Conder  nad  oedd.  Gibeah  yn  dref  o  gwbl,  namyn  rhanbarth  o  wlad  i'r 
gogledd  o  Jerusalem  ;  felly  íFordd  yn  arwain  i  gẁr  o'r  rhanbarth  hwnw, 
yn  ei  farn  ef,  a  feddylir  yma.  (3)  Ond  y  dybiaeth  fwyaf  naturiol  ydyw 
mai  tref  Geba  (Jos.  xxi.  17),  ac  a  elwir  yn  awr  Jeba,  ydoedd.  Y^styr  y  gair 
a  ddarllenir  yma  "  maes  "  ydyw  tir  diiüylliedig ,  iyfadwy,  mewn  cyferbyniad 
i  anialdir  ar  un  llaw,  neu  dir  cauedig  mewn  gardd,  neu  dref,  ar  y  llaw 
arall.  Y"r  hyn  sydd  yn  cadarnhau  y  lleoliad  hwn  yn  fawr  ydyw,  fod  y 
flbrdd  sydd  yn  arwain  i'r  gogledd  o  Jerusalem,  yn  mhen  tua  milldir  ar  ol 
pasio  Teleil-el-Ful  (Gibeah,  gwêl  pen.  xix.  12),  yn  ff"orchi  yn  ddwy,  un 
gangen  o'r  fFordd  yn  rhedeg  yn  mlaen  tua  Beitin  (Bethel),  a'r  Uall  yn  troi 
ar  y  dde  i  Jehah  (Gebah).  Gan  mai  yr  un  ystyr  sydd  i'r  gair  "  Gibeah  "  a 
Geba,  dodir  y  naill  yn  líe  y  llall  yn  fynych.  Gwneid  yr  ymosodiad  hwn 
ar  Gibeah  o'r  gogledd,  wrth  gwrs,  gan  mai  yn  y  cyfeiriad  hwnw  yr  oedd 
Bethel  (adn.  18,  19,  26).  Baal-tamar.— Ystyr  y  gair  ydyw  ìle  y 
hahnwydden.  Dodir  yr  ystyr  yma  yn  fynych  i'r  gair  "  Baal."  Dyma  yr 
uniií  gyfeiriad  at  y  lle  yn  y  Beibl,  ac  y  mae  yn  anhysbys.  Tybia  Stanley, 
fodd  bynag,  mai  yma  yr  oedd  "  Palmwydden  Deborah,"  yr  hon  oedd  rhwng 
Raniah  a  Bethel.  Gwel  nodiad  pen.  iv.  5.  A  ddaeth  allan  o'u 
mangre. — Yn  hytrach,  a  ruthrasant  allan  o'u  mangre,  sef  o  weir- 
ifloddiau  Giheah.  Nid  ydyw  y  gair  a  gytieithir  ynia  "  gweirgloddiau,"  i'w 
'^ael  yn  unman  arall  yn  y  Beibl,  a  phair  gryn  betrusder  i  esbonwyr. 
Darllena  rhai  ef  i  olygu  Ue  noeth,  agored  ;  ond  byddai  hwnw  yn  neillduol  o 
anghyfaddas  i  osod  cynllwyn.  Dyru  y  LXX.  ef  yn  enw  ar  le  neillduol — 
Maireh-üeha  ;  a  thrwy  gyfnewid  llythyren  ddiweddaf  y  gair  cyíìeitha  y 
Yulfjate  ef  i  fod  y  tu  «joräewin  i  (Hheah.  ünd  y  cyfnewidiad  Ueiaf  sydd  yn 
bosibl,  yn  fí'urf  y  gair,  a'i  gwnelai  i  olygu  o(jofäu,  a  thyl)ia  Uawer  niai  dyna 
yr  ystyr,  ond  fod  ychydig  gyfnewidiad  yn  nodau  y  llefariaid  froicel  jtoiittsj, 
yn  yr  ia'ith  Hebraeg,  wedi  ei  ddwyn  i  olygu  "  gweirgloddiau."  Deng 
mil  O  wyr. — Dyma  y  crybwylliad  cyntaf  am  niter  byddin  Israel. 
Mor  ychydig  o  rifedi  a  enillo<ld  y  frwydr  yn  y  diwedd?     Cymharer  adn. 


Pen.    XX.]  FFOEDIGAETH    Y    BENJAMINIAID.  179 

tod  drwg   yn  agos  atynt.      A'r   Arglwydd  a  darawodd  35 
Benjamin  o  flaen   Israel  :   a  difethodd  meibion   Israel  o'r 
Benjaminiaid,   y   dwthwn   hwnw,    bùm    mil   ar    hugain    a 
channwr  ;  a'r  rhai  hyn  oll  yn  tynu  cleddyf.      Felly  meibion  36 
Benjamin  a  welsant  mai  eu  lladd  yr  oeddid  :  canys  gwŷr 
Israel  a  roddasant  le  i'r  Benjaminiaid  ;  oherwydd  hyderu 
yr  oeddynt  ar  y  cynllwynwyr,  y  rhai  a  osodasent  yn  ymyl 
Gibeah.     A'r  cynllwynwyr  a  frysiasant,  ac  a  ruthrasant  ar  37 
Gibeah  :  a'r  cynllwynwyr  a  udganasant  yn  hirllaes,  ac  a 
darawsant  yr  holl  ddinas  â  min  y  cleddyf.     Ac  yr  oedd  38 
amser  nodedig  rhwng  gwŷr  Israel  a'r  cynllwynwyr  ;  sef 
peri  ohonynt  i  fflam  fawr   a  mwg  ddyrchafu  o'r  ddinas. 
A  phan  drodd  gwŷr  Israel  eu  cefnau  yn  y  rhyfel,  Benjamin  39 
a  ddechreuodd  daro  yn  archolledig  o  wyr  Israel  yn  nghylch 
dengwr  ar  hugain  :  canys  dywedasant,  Diau  gan  daro  eu 
taro  hwynt  o'n  blaen  ni,  fel  yn  y  cyntaf.     A  phan  ddech-  40 
reuodd  y  fflam  ddyrchafu  o'r  ddinas  â  cholofn  o  fwg,  Ben- 
jamin  a  edrychodd  yn  ei  ol  ;    ac  wele  fflam  y  ddinas  yn 

21,  25  â  pen.  vii.  2—7.  Fod  drwg  yn  agos  atynt.— Yn  hytrach, 
yn  cyffwrdd  a  hwynt.  Ceir  yr  ungair  yn  adn.  41,  a  dylai  gael  ei  ddarllen 
yno  fel  ar  ymyl  y  ddalen.     JNIae  yn  air  neillduol  o  ddesgrifiadol. 

35.  A'r  Arglwydd  a  darawodd. — Fel  mewn  lluaws  o 
fanau  ereill,  ceir  yma  grynodeb  o'r  holl  amgylchiadau  i  ddechreu,  ac  yna  y 
manylion  i  ddilyn.  Cymharer  pen.  xviii.  17 — 20;  Jos.  i.  12;  iii.  2,  17; 
iv.  10,  11.  Nid  ydyw  yr  adnod  hon  ond  crynodeb  o'r  holl  frwydr  a'i 
chanlyniadau  ;  yna,  o  adn.  36  hyd  adn.  46,  ceir  cyfres  o  frawddegau 
eglurhaol  a  desgrifiadol  o  fanylion  y  frwydr,  y  naiU  yn  gysylltiol  â'r  llall, 
ac  yn  adn.  46  dychwela  yr  hanesydd  at  eífeithiau  y  frwydr,  y  rhai  a 
gyÔ'yrddwyd  ganddo  yn  adn.  35. 

36-44.— Eu  lladd  yr  oeddid.— Sef  y  Benjaminiaid  yn  canfod 
mai  cael  eu  lladd  yr  oedd  yr  Israeliaid.  Canys  gwyr  Israel. — 
Dylid  darllen,  a  gwyr  Israel.  A  ruthrasant  ar  Gibeah. — 
Yr  un  gair  ag  a  geir  yn pen.  ix.  33.  A  udganasant  yn  hirllaes. 
— Yn  llythyrenol,  a  ymdaenasant  allan.  Ymadrodd  milwraidd  tra  nod- 
edig.  Am  ei  ystyr,  gwel  pen.  iv.  6.  A  min  y  eleddyf. — Y  mae  yr 
ymadrodd  hwn  yn  dynodi  dinystr  diarbed,  a  defnyddir  ef,  bob  amser,  yn 
hanes  y  rhyfeloedd  gyda'r  Canaaneaid  a'r  Amaleciaid,  &c.  Gwêl  Gen.  xxxiv. 
26  ;  Exod.  xvii.  13  ;  Num.  xxi.  24  ;  Jos.  vi.  21.  Ac  yr  oedd  amser 
nodedig. — Yn  ol  yr  Hebraeg,  A'r  arwydd  apwyntiedig-  ydoedd.  Y 
mae  y  geiriau  o  "  Benjamin  a  ddechreuodd,"  &c.,  yn  adn.  39  hyd 
ddiwedd  adn.  40,  i'w  darllen  fel  pe  bj'ddent  rhwng  cromfachau,  am  mai 
brawddegau  eglurhaol,  heb  fod  yn  gorwedd  yn  deg  ar  linyn  yr  hanes  ydynt. 
Felly  y  mae  y  geiriau,  "  A  phan  drodd  gwỳr  Israel,"  yn  nechreu  adn.  39, 
yn  cael  eu  cymeryd  i  fyny  eilwaith  yn  y  frawddeg,  "  Yna  gwŷr  Israel  a 
droisant,"  yn  nechreu  adn.  41.     Y    fflam    ddyrehafu. — Nid  yr  un 


l8o  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pcn.  XX. 

41  dyrchafu  i'r  nefoedd.  Yna  gwŷr  Israel  a  droisant  drachefn  : 
a  gwŷr  Benjamin  a  frawychasant :  oherwydd  hwy  a  gan- 

42  fuant  fod  drwg  wedi  dyfod  arnynt.  Am  hyny  hwy  a 
droisant  o  flaen  gwŷr  Israel,  tua  ffordd  yr  anialwch  :  a'r 
gâd   a'u  goddiweddodd   hwynt  :    a'r   rhai   a  ddaethai  o'r 

43  dinasoedd,  yr  oeddynt  yn  eu  difetha  yn  eu  canol.  Felly 
yr  amgylchynasant  y  Benjaminiaid  ;  erlidiasant  hwynt,  a 
sathrasant  hwynt  yn  hawdd  hyd  yn  nghyfer  Gibeah,  tua 

44  chodiad  haul.     A  lladdwyd  o  Benjamin  dair  mil  ar  bymtheg 

gair  ydyw  y  gair  a  gyfieithir  "fflam"  yn  nechreu  adn.  40,  a'r  gair  a 
gyfieithir  felly  3'n  ei  diwedd,  ac  y  mae  jm  amheus  a  ddylid  cyfieithu  y  naill 
na'r  llall  ohonynt  yn  "fflam."  Ystyr  y  gair  cyntaf,  yr  hwn  sydd,  hefyd, 
yr  un  a'r  gair  a  geir  yn  adn.  38,  yáyw  dyrrhafu  i  fyny,  a  gellir  cyfieithu  yr 
holl  frawddeg,  A  phan  ddechreuodd  y^cwmwl— colofn  o  fwg  ddyrchafu 
i  fyny  o'r  ddinas.  Ystyr  y  gair  a  gyfieithir  "fflam"  ynniwedd  yr  adnod, 
drachefn,  ydy  w  y-<:ti  i  fyny  yn  llwyr ;  felly  golyga  ddinystr  llwyr  yr  hoU 
ddinas.  Tua  ffordd  yr  anial^Arch.  —  Wrth  yr  **anialwch"  yma 
y  golygir,  yn  ddiamheu,  yr  anialwch  a  gyrhaeddai  o  Jericho  i  fryniau 
Bethel  (Jos.  viii.  1-5,  24;  xvi.  1).  Bwriadent  felly,  dybygid,  groesi  yr 
lorddonen.  Cymharer  1  Sam.  xv.  23;  xvii.  22;  2  Bren.  xxv.  1—5;  Jer. 
xxxix.  5.  A'r  rhai  a  ddaethai  o'r  dinasoedd  yr  oedd- 
ynt  yn  eu  difetha  yn  eu  canol. — Mae  y  geiriau  hyn  a  chryn 
anhawsder  yn  perthyn  iddynt.  Deallir  yr  ymadrodd  "  yn  eu  canol "  gan 
esbonwyr  yn  yr  ystyron  canlynol  : — (1)  Yr  oeddynt  (yr  Israeliaid)  yn  eu 
difetha  (y  Benjaminiaid)  yn  eu  canol,  h.y.,  yr  Israeliaid  yn  difetha  y  Ben- 
jaminiaid  yn  nghanol  y  Benjaminiaid.  (2)  Yr  Israeliaid  yn  difetha  y  Ben- 
jaminiaid  "  yn  eu  canol,"  h.y.,  yn  nghanol  dinasoedd  Israel — pa  le  bynag 
yr  elent.  (3)  Darllena  Keil  yn  lle  "  eu  canol,"  "  ei  chanol,"  yn  y  rhif 
unigol,  gan  gyfeirio  at  fFordd  yr  anialwch — fod  Israel  yn  Uadd  y  Benjamin- 
iaid  ar  ganol  y  ffordd,  pan  yn  flfbi  tua'r  anialwch.  Y  cyntaf  ydyw  yr 
eglurhad  mwyaf  naturiol  o  lawer.  Wrth  "y  rhai  a  ddaethai  o'r  dinasoedd," 
felly  y  golyg'ir  yr  hoU  Benjaminiaid — 3'2(),000— "a  gyfrifwyd  o'r  dinas- 
oedd  "  (adn.  15),  y  rhai  a  ddaethant  i  gynorthwyo  gwŷr  Gibeah  yn  yr 
ymdrech,  a'r  rhai  a  laddwyd  gan  filwyr  Israel  yn  nghanol  eu  dinasoedd  eu 
hunain,  a  llosgwyd  y  dinasoedd  â  thân  (adn.  48).  "  Y  dinasoedd,"  o  bosibl, 
oeddynt  Anathoth,  Ramah,  Geba,  Michmas,  Migron,  Bethel,  Ai,  &c.,  y 
rhai  oll  oeddynt  yn  gorwedd  yn  rhandir  Benjamin,  i'r  gogledd  a'r  dwyrain 
o  Gibeah,  a'r  rhai,  oherwydd  eu  nifer,  eu  pwysigrwydd,  a'u  hagosrwydd  at 
eu  gilydd,  a  elwir  yn  pen.  xxi.  23,  "y  dinasoedd."  Dengys  iaith,  a  chyfan- 
Hoddiad  y  brawddegau,  yn  adn.  43,  eu  bod  yn  desgrifio,  mewn  dull 
barddonol,  yr  un  petn  ag  a  ddesgrifir  yn  adn.  42,  mewn  duU  rhyddieithol ; 
felly,  bernir  mai  dyfyniad  o  gân  filwrol,  a  ddefnyddiwyd  gan  yr  hanesydd, 
ydyw.  A  sathrasant  hwynt. — Defnyddir  yr  un  ymadrodd  am 
«athru  gwinwryf  a  dyrnu  ỳà  (Jer.  xlviii.  33  ;  Ìi.  33).  Yn  hawdd.— 
Ystyr  yr  ymadrodd  Hel^raeg  ydyw  (jorì>hiry.sfa  (Num.  x.  33  ;  Salm  xcv.  11). 
Cyficitlia  y  LXX.  ef  yn  enw  ar  lo  neiUduol — Mciiurhuh.  Darllena  oreill, 
Z/ft  hyn/ifj  y  t/or/jhivy.stid,  Y  nioddwl,  ofallai,  ydvw  y  sethrid  hwynt  lawr 
yn  y  dinasoedd  lle  y  disgwylient  gaeí  gorphwysdra. 


Pen.    XX.  J  FFOEDIGAETH    Y    BENJAMINIAID.  l8l 

o  wŷr  :  y  rhai  hyn  oll  oeddwŷr  nerthol.     A  hwy  a  droisant,  45 
ác  a  ffoisant  tua'r  anialwch  i  graig  Rimmon.     A'r  Israel- 
iaìd  a  lofFasant  öhonynt  ar  hyd  y  prif-ffyrdd,  bùm  mil  o 
wŷr  :    erlidiasant  hefyd  ar  eu  hol  hwynt  hyd  Gidom,  ac  a 
laddasant  ohonynt  ddwy  fil  o  wŷr.     Á'r  rhai  oll  a  gwymp-  46 
odd  o  Benjamin  y  dwthwn  hwnw,  oedd  bùm  mil  ar  hugain 
o  wŷr  3'n  tynu  cleddyf :    hwynt  oll  oedd  wŷr  nerthol.       Eto  47 
chwe  channwr  a  droisant,  ac  a  ffoisant  i'r  anialwch  i  graig 
Rimmon,  ac  a  arhosasant  yn   nghraig    Rimmon    bedwar 
mis.     A  g"wŷr  Israel  a  ddychwelasant  ar  feibion  Benjamin,   48 
ac  a'u  tarawsant  hwy  â  min  y  cleddyf,  yn  ddyn  0  bob  dinas, 
ac  yn  anifail,  a  pheth  bynag  a  gafwyd  :  yr  hoU  ddinasoedd 
hefyd  a'r  a  gafwyd,  a  losgasant  hwy  â  thân. 

46,  46.  A  hwy  a  droisant. — Wedi  eu  llesteirio  i  gael  noddfa. 
yn  eu  dinasoedd,  troes  y  Benjaminiaid  i'r  cyfeiriad  y  dechreuasant  gyntaf 
fiFoi  iddo,  sef  "  tua'r  anialwch."  I  graig  Rimmon. — Cydnabyddir 
yn  g5'fîredinol  niai  lle  a  adnabyddir  yn  awr  dan  yr  enw  RuìnìTìôn,  pentref 
ar  gopa  craig  uchel,  rhyw  dair  milldir  a  haner  i'r  dwyrain  o  Bethel,  a  thua 
dwy  fìlldir  i'r  gogledd  o  Et-Tell,  safle  dybiedig  hen  ddinas  Ai,  ydyw  y  Uea 
ddynodir  yma  fel  "  craig  Rimmon."  Ymgj^fyd  y  graig,  ar  fìn  y  mynydd- 
dir,  i  uwchder  mawr,  gan  fod  yn  weladwy  am  bellder  mawr  oddiamgylch, 
a  bythod  bj^chain  y  pentref  fel  yn  glynu  wrth  ei  hystlysau,  ac  wedi  eu 
gwthio  megis  i'w  hagenau,  a  disgyn,  gyda  disgyniad  serth,  i  lawr  i  ddyffryn 
yr  lorddonen.  Dywed  Eusebius  fod  y  lle  yn  adnabyddus,  _yn  ei  ddyddiau 
ef,  dan  3'r  enw  Bemmon,  pymtheng  milldir  i'r  gogledd  o  Jerusalem.  Dylid 
gwahaniaethu  rhwng  y  lle  â  Rimmon  yn  neheu  Judah  (Jos.  xv.  32),  a 
Rimmon  yn  Zabulon  (Jos.  xix.  13).  Ystyr  y  gair  Rimmon  yd}  w  Pom- 
granad.  Gidom. — Ni  sonir  am  y  lle  yn  unman  arall  yn  y  Beibl,  felly  y 
mae  yn  gwbl  anhysbys,  ond  bernir  ei  fod  rhwng  Gibeah  a  Rimmon.  A 
loffasant. — Ymadrodd  ffigyrol,  grymus,  yn  dangos  mai  yr  hj^n  ydyw 
Uotfa  ambell  i  dywysen,  yma  ac  acw,  yn  ei  iDerthynas  â'r  cynhauaf,  ydoedd 
y  distryw  ar  "  y  prif-ffyrdd  "  yn  ei  berthynas  â'r  lladdfa  fawr.  "  Y  prif- 
ffyrdd  "  ydynt  y  rhai  a  nodir  yn  adn.  31.     A  gwympodd 

y  dwthwn  hw/^nw.  — Cyfyngir  y  nifer  a  laddwyd,  y  rhai  a  nodir 
yma,  ac  yn  adn.  35,  yn  hollol  at  y  rhai  a  laddwyd  "y  dwthwn  hwnw." 
Am  rifedi  yr  holl  laddedigion,  gwêl  nodiadau,  adn.  15. 

47,  48.  Chwe'  channwr. — Cymharer  1  Sam.  xiv.  2.  Ae  a 
ffoisant  i'r  anialwch. — Wedi  iddynt  ddistrywio  holl  fyddin 
Benjamin,  oddieithr  y  rhai  yn  nghraig  Rimmon,  dychwelodd  meibion  Israel 
drwy  wlad  Benjamin,  gan  roddi  i  farwolaeth  ddynion  y  dinasoedd,  yn  wŶr, 
gwragedd,  a  phlant,  ac  anifeiliaid  y  maes,  a  phob  peth  a  ddeuai  yn  eu 
ffordd,  Mewn  gair,  ymddygasant  at  Benjamin  fel  at  y  Canaaneaid  (Deut. 
ii.  34),  ac  at  Jericho  (Jos.  vi.  17,  21),  a  bu  agos  iddynt  Iwyr-ddifrodi  llwyth 
cyfan  allan  o  Israel.  Triniwyd  y  llwyth  yn  hollol  fel  pe  buasai  cian  farn, 
a  chariwyd  allan  y  ddedfryd  i'r  llythyren.  Golyga  rhai  esbonwyr  fod  yma 
greulondeb  eithafol  wedi  ei  arfer,  ereill  fod  y  ìíieidd-dra,  yn  ol  yr  hyn  a 


l82  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pcn.  XXI. 

osodir  allan  yn  Deut.  xiii,  12 — 18,  yn  cyfreithloni  y  gospedigaeth.  Ym- 
ddengys  i  hyn  wnej'd  argraflF  ddofn  ar  feddwl  y  genedl,  canys  ceir  y 
prophwyd  Hoseah  (Hos.  ix.  9 ;  x.  9 ',  yn  mhen  canrifoedd,  yn  cyfeirio  at  yr 
amg\lchiad  ;  a'r  pryd  hyny,  wedi  cymaint  o  amser,  gosodir  y  bai  wrth 
ddrws  Benjamin. 


PENOD    XXI. 

1  A     GWYR  Israel  a  dyngasant  yn  Mispah,  ga.n  ddywedyd, 
/\     Ni  ddyry  neb  ohonom  ei  ferch  i  Benjaminiad  yn  wraig'. 

2  A  daeth  y  bobl  i  dŷ  Dduw,  ac  a  arhosasant  yno  hyd  yr 
hwyr    gerbron    Duw,    ac    a    ddyrchafasant   eu    llef,    ac    a 

3  wylasant    ág    wylofain    mawr :     Ac    a    ddywedasant,    O 
Arglwydd  Dduw  Israel,  paham  y  bu  y  peth  hyn  yn  Israel, 

(c)   Y  CyìiUnn  er  caclic  Lhoyth  Benjamin  rhag  cael  ei  Lwyr-golli  o  fyag  y 
Llicythau  (pen.  xxi.   1 — 25). 

Pen.  xxi. — 1 — 7.—Galar  y  bobl  oherwydd  dinystr  llwyth  Ephraim. 
8 — 15. — Y  cynllun  o  gael  gwragedd  iddynt  o  ferched  Jabes  Gilead. 
16 — 25. — Cael  gwragedd  iW  gweddill  ohonynt  o  fysg  gwyryfon 
Siloh. 

1 — 4 .  Dichon  fod  cynulleidfa  meibion  Israel,  er  cael  eu  cymell  i'r  dialedd 
gan  fíìeidd-dra  digyffelyb  ;  eto,  yn  ngwyneb  eu  haflwyddiant,  unwaith  a 
dwywaith,  wedi  eu  llywodraethu  yn  ormodol  gan  deimladau  o  ddíal 
personol,  ac  wedi  cario  y  gospedigaeth  yn  rhy  bell,  nes  yn  mron  diddymu 
un  o  Iwj'thau  cyfamodol  yr  Arglwydd.  Cymeradwyai  yr  Arglwydd  gosped- 
igaeth  Benjamin,  ond  nid  y  Uwon  a'r  creulonderau  a'i  canlynent.  Prin 
hefyd,  dybj'gid,  fod  y  genedl  mewn  sefyllfa  briodol  i  fod  yn  offerynau  1 
gario  allan  geryddon  Duw.  Tuagat  fod  yn  offerynau  cymhwys  i  weinyddu 
cospau  yr  Anfeidrol,  dylai  cenedl,  yn  gystal  a  phersonau  unigol,  fod  mewn 
cyflwr  uchel  o  sancteiddrwydd  a  thebygolrwydd  i  Dduw.  Bu  y  dinystr 
hwn  yn  gyfwng  pwysig  yn  hanes  Uwyth  Benjamin,  a  threigla  amser  maith 
heibio  cyn  y  cj'farfyddir  â'r  Uwyth  drachefn  yn  cymeryd  unrhyw  ran  yn  _ 
hanes  y  genedl.  "  Benjamin  fj'chan"  ydoedd  ar  y  dechreu  ;  acyn  awr,  tra  ■{ 
nad  oes  ond  000  o  ddynion  sengl  o'r  llwyth  yn  aros,  a'r  rhai  hyny  yn  gorfod  ■ 
llechu  mewn  ymguddfan,  am  bedwar  mis,  y  cwestiwn  ydyw,  Pa  fodd  i'w 
gadw  rhag  myned  ar  ddifancoU  hollol  ?  Yr  anhawsder  oedd  y  Uw  a 
wnaethid  yn  Mispah,  canys  "gwŷr  Israel  a  dyngasant."  Amlwg  fod  yr 
adnod  gyntaf,  o'r  benod  hon,  yn  cyfeirio  at  Iw  a  wnaethpwyd  yn  Mispah  yn 
adeg  yr  ymgynulliad  cyntaf,  ond  na  chofnodir  mohono  yn  pen.  xx.  1 — 9. 
Ar  ol  i'r  lienjaiiiiniaid  wrthod  cospi  na  rhoddi  i  fyny  y  Gibeaid,  darfu  i'r 
llwythau  ereill  wneuthur  diofryd  a  melldith,  drwy  Iw,  o'r  ddinas  a'r  Uwyth. 
A  daeth  y  bobl  i  dy  Dduw. — Darllener,  i  Bethel.  Gwêl  nodiad, 
pen.  XX.  IS.  Wedi  terfyniad  y  rhyfel,  ymgasglodd  y  bobl  yn  nghyd  i  ym- 
ostwng  gerl>ron  yr  Arglw^'dd  ;  ac  ymddengys  iddynt  ymprydio  hyd  yr 
hwyr,  ac  wylo  ág  wylofain  mawr.  Ymddengys  yr  ymostyngiad  301 
ddwysach  ac  yi\  angerddola(;h,  hyd  yn  nod  na'r  un  diweíîdaf  a  nodir  yn  y 


Pen.    XXI.]     Y    LLWYTHAU    YN    OFFRYMU    i'R    ARGLWYDD.  183 

fel  y  byddai  heddyw  un  llwyth  yn  eisieu  yn  Israel  ?     A     4 
thranoeth  y  bobl  a  fore-godasant,  ac  a  adeiladasant  yno 
allor,  ac  a  offrymasant  boeth-offrymau  ac  offrymau  hedd. 
A  meibion    Israel    a    ddywedasant,    Pwy  o    holl  Iwythau     5 
Israel  ni  ddaeth  i  fyny  gyda'r  gynulleidfa  at  yr  Arglwydd  ? 
canys  llw  mawr  oedd  yn  erbyn  yr  hwn  ni  ddelsai  i  fyny  at 
vr    Arglwydd    i    Mispah,   gan    ddywedyd,    Rhoddir   ef   i 
farwolaeth  yn    ddiau.       A    meibion  Israel  a  edifarhasant     6 
oherwydd  Benjamin   eu    brawd  :    a  dywedasant,    Torwyd 
rmaith  heddyw  un  llwyth  o  Israel  :   Beth  a  wnawn  ni  am     7 
wragedd   i'r   rhai   a   adawyd,    gan    dyngu    ohonom   ni   i'r 
Arglwydd,   na  roddem  ìááynt  yr  un  o'n  merched  ni  yn 
wragedd  ? 

"benod  o'r  blaen  (pen.  xx.  23,  26).  Cymharer  Ezrah  iii.  12,  13,  O 
Arçílwydd.  Dd.u^Ar  Israel. — Mae  mynychu  y  gair  "  Israel,"  mewn 
iîN-sj'lltiad  â'r  teitl,  "  Arglwydd  Dduw  Israel,"  yn  dra  tharawiadol,  ac  yn 
profi  yn  amlwg  eu  bod  yn  dadleu  yn  hyderus  addewidion  a  thrugareddau  y 
cyfamod.  Yr  oedd  yr  enw  "Israel"  yn  cyfleu  ar  unwaith  y  deuddeg 
llwyth,  ac  ni  byddai  yn  Israel,  os  byddai  un  llwyth  yn  eisieu.  Yr  oedd 
cyfanrwydd  teulu  Jacob  yn  bwnc  pwysig  yn  ngolwg  ei  ddisgynyddion,  a 
tiiebyg  fod  ^  llwythau  yn  mhoethder  eu  nwyd,  ar  y  cyntaf,  wedi  colli  eu 
golwg  ar  hyny ;  felly  yr  oedd  bod  yn  eisieu  ar  adeg  yr  ymgynulliad  yn  beth 
difrifol.  Cymharer  1  Sam.  xx.  8,  18,  25;  xxv.  7.  Ac  a  adeiladasaiit 
yno  allor. — Paham  yr  oedd  eisieu  allor  sydd  yn  fater  nas  gellir  ei  ben- 
derfynu.  (1)  Tyb  yr  esbonwyr  hyny  sydd  yn  dal  nad  oedd  y  tabernacl,  y 
pryd  h^m,  wedi  ei  symud  o  Siloh,  am  y  tro  i  Bethel,  ydyw  mai  allor  yn  lle 
yr  allor  bres  ydoedd,  oherwydd  fod  hono,  yn  ol  y  golygiad  hwn,  yn  y 
tabernacl  yn  Siloh.  Adeiladodd  Samuel  (1  Sam.  vii.  17)  a  Dafydd  (2  Sam. 
xxiv.  25),  bob  un  ei  allor,  heblaw  yr  allor  oedd  yn  y  tabernacl ;  a  gwnaed 
3'r  un  peth  yn  amser  esgyniad  Solomon,  pryd  yr  oedd  y  tabernacl  a'r  allor 
hres  yn  Gibeon,  a'r  arch  yn  Jerusalem.  Cymharer  hefyd  pen.  vi.  24.  Os 
mai  dyma  y  gwir  olygiad,  buasai  yn  ddigon  cydweddol  â  dull  yr  haneswyr 
Hebreig  i  dybied  fod  yr  allor  wedi  ei  hadeiladu  yn  pen.  xx.  26,  er  mai  yma 
y  crybwyllir  am  dani.  Ond  prin,  yn  mhresenoldeb  Phinees,  a  chyda'r 
W)  bodaeth  sydd  genym  am  ei  eiddigedd  mewn  pethau  o'r  fath  ( Jos.  xxi. 
13 — 20),  y  gallwn  dybied  i  hyn  gael  ei  oddef  yma.  (2)  Y  golygiad  arall 
yd^^w,  mai  allor  wedi  ei  hychwanegu  at  yr  allor  bres  ydoedd,  mewn  canlyn- 
iad  i  rifedi  anghyffredin  aberthau  yr  holl  gynulleidfa.  Gwnaed  peth  tebyg 
yn  adeg  cysegriad  y  deml  gan  Solomon  (1  Bren.  viii.  64).  Am  yr  oífrymau, 
gwêl  pen.  XX.  26. 

S — 12.  A  meibion  Israel  a  ddywedasant. -Mae  cyn- 
Uun  yn  .ymgynyg  iddynt,  sef  gwneyd  i  Iw  dilynol  roddi  ymwared  iddynt 
oddiwrth  ganlyniadau  llw  blaenorol.  Dengys  íFurf  yr  ymadrodd  fod  y 
syniad  wedi  eu  taraw  yn  sydyn  fel  darganfyddiad.  Yn  adn.  6,  7,  y  rhai 
3'd3'nt  fel  yn  cael  eu  dwyn  i  mewn  yn  gyflenwadol,  dangosir  mai  cydym- 
deimlad  y  Uwythau  â'u  brawd  Benjamin,  a'u  gofal  rhag  ei  golli,  a  barodd 


184  LLYFR    Y    BARNWYR.  [Pen.    XXI 

8  Dywedasant  hefyd,  Pa  un  o  Iwythau  Israel  ni  ddaeth  i 
tyny  at  yr  Arglwydd  i  Mispah  ?     Ac  wele,  ni  ddelsai  neb 

9  o  Jabes  Gilead  i'r  g-wersyll,   at  y  gynulleidfa.      Canys  y 
bobl  a  g-yfrifwyd  ;   ac  wele,  nid  oedd  yno  ncb  o  drigolion 

}0  Jabes  Gilead.  A'r  gynulleidfa  a  anfonasant  yno  ddeuddeng" 
mil  o  wŷr  grymus  ;  ac  a  orchymynasant  iddynt,  g^an 
ddywedyd,  Ewch  a  tharêwch   breswylwyr  Jabes  Gilead  â 

1 1  min  y  cleddyf,  y  gwragedd  hefyd  a'r  plant.  Dyma  hefyd 
y  peth  a  wnewch  chwi  :   Difethwch  bob  gwryw,   a  phob 

12  gwraig-  a  orweddodd  gyda  gwr.  A  hwy  a  gawsant  yn 
mhlith  trigolion  Jabes  Gilead,  bedwar  cant  o  lancesau  yn 
wyryfon,  y  rhai  nid  adnabuasent  wr  trwy  gyd-orwedd  â 
gwr  :  a  dygasant  hwynt  i'r  gwersyll  i   Siloh,  yr  hon  sydd 

iddynt  feddwl  am  y  cynllun  hwn.  Yna  ceir  y  cwestiwn  a  ofj'^nir  yma  (adn. 
5),  yn  cael  ei  ofyn  yn  adn.  8,  ar  ol  rhoddi  y  rheswm  (adn.  6,  7),  paham  yr 
oedd  eisieu  ei  ofyn.  Gyda'r  gynulleidfa. — Yn  ein  Beiblau,  ceir 
dau  air  gwahanol  yn  cael  eu  cyíìeithu  "  cynulleidfa,"  un  yn  cyfeirio  yn 
benaf  at  le  yr  ymgynulliad,  a'r  llall  at  y  rhyhtuld  i  alw  y  gynulleidfa  yn 
nghyd.  Cyfieitha  y  LXX.  yn  wastad,  yn  3'r  Hen  Destament,  y  gair 
diweddaf  hwn  gyda'r  un  gair  ag  a  ddefnyddir  yn  y  Testament  Newydd  i 
ddynodi  "  eglwys."  Y  cyntaf  sydd  yn  pen.  xx.  1,  a'r  diweddaf  yn  y  fan 
hon,  Canys  11  w  mawr.  —  Darllcner,  y  llw  mawr.  Cyfeirir  yma 
yn  ddiau  at  ddedfrydu  rhywbeth  i  ddinystr,  drwy  Iw.  Cedwid  dedlryd 
marwolaeth  at  y  troseddau  mwyaf  3'sgeler  (Ex.  xxi.  12  ;  xxxv.  2  ;  Lef.  xx. 
9,  10;  Num.  i.  51).  Pa  un  o  Iwythau  Israel?-  Dylid  deall  y 
gair  "  llwythau  "  yma  fel  yn  yr  ymadrodd  "  llwythau  Benjamin  "  pen.  xx. 
12),  neu  ei  ddeall  yn  gyfystyr  â'r  gair  "  tylwyth  "  neu  "ddinas."  Ní 
ddelsai  neta  o  Jataes  Gilead. — (ieliir  casglu  oddiwrth  adn.  9, 
eu  bod  wedi  ail  gyfrif  y  bobl  a  chael  nad  oedd  neb  o  wCr  Jabes  wedi  d'od. 
Dyma  y  crybwyliiad  cyntaf  am  enw  Jabes  Gilead;  ond  y  mae  yn  enwog  yn 
hanes  dilynol  yr  Hen  Destament.  Daeth  yn  hynod  fel  y  lle  a  warcdw^d 
gan  Saul,  pan  y  gwarchaewyd  ar  y  ddinas  gan  ^fahas,  lirenin  yr  Amoriaid 
(1  Sam.  xi.  1 — 10),  ac  ad-dalwyd  am  y  waredigaeth  gan  y  trigolion,  drwy 
iddynt  ddwyn  cyrph  Saul  a'i  feibion,  oddiar  furiau  Bethsean,  i  gacl  eu 
claddu  yn  Jabes  Gilead  (1  Sam.  xxxi.  11  — 13;  2  Sam.  ii.  5 — 7  ;  xxi.  12 — 
14).  Ymddengys  mai  .Tabes  ydoedd  prif  dref  y  rhandir  abertliynai  i  haner 
llwyth  Manasseh,  dros  yr  lorddonen  ;  a  geilw  Josephus  hi  yn  brif-ddinas 
Gilead  (Hynaf.  vi.  5).  Mae  lleoliad  y  ddinas  yn  fater  o  amheuaeth  ;  ond 
y  mae  yr  hen  enw  yn  aros  ar  geunant  o'r  enw  Wadtj-e.l-  Ydlns,  y  tu  dwyrain 
i'r  lorddonen,  drwy  yr  hwn  y  rhed  fl'rwd  barhaus  o  ddwfr  i  lawr,  gan  }m- 
arllwys  i'r  lorddonen  ychydig  i'r  deheu  o  Bethsean.  (Am  satle  Bethsean, 
gwêl  pen.  i.  27).  Ar  l)en  uwchaf  y  ceunant  hwn,  tua  gwaith  dwy  awr  o 
deithio  (chwe'  milldir)  i'r  dwyrain-ogledd  o  I'ella,  un  o  hen  (hlinasocdd 
DecapolÌH,  a  gwaith  rhyw  bedair  awr  o  Bethsean,  y  mae  hen  adfcilion  a 
elwir  E<l-I)eAr ;  ac  y  mae  Robinson  3'n  bur  hydorus  niai  y  ihai  hyny  ydyw 
y  cyfan  sydd  yn  aros  o  adfciHon  Jal)cs-(iikía(l.  Ktyb  y  lleoliad  hwn  yn 
dda  i  ddesgrifaad  P^usebius  a  Jeronìe  o'i  salle.       Ddeuddeg   mil   O 


Pen.    XXI.]      GWYRYFON   JABES    a'r    BENJAMINIAID.  185 

yn  ngwlad  Canaan.     A'r  holl  gynuUeidfa  a  anfonasant  i   13 
lefaru  wrth    feibion   Benjamin,    y   rhai    oedd  yn   nghraig- 
Rimmon,  ac  i  gyhoeddi  heddwch  iddynt.     A'r  Benjamin-   14 
iaid  a  ddychwelasant  yr  amser  hwnw  ;  a  hwy  a  roddasant 
iddynt  hwy  y  gwragedd  a  gadwasent  yn  fyw  o  wragedd 
Jabes  Gilead  :   ond  ni  chawsant  hwy  ddigon  felly.      A'r   15 
bobl  a  edifarhaodd  dros  Benjamin,  oherwydd  i'r  Arglwydd 
wneuthur  rhwygiad  yn  llwythau  Israel. 

Yna    henuriaid    y  gynulleidfa   a   ddywedasant,  Beth    a   16 

"wyr  grymus. — Mil  o  bob  llwyth,  yn  ol  yr  esiampi,  yn  iSum.  xxxi.  4, 
&c-  Eweli  a  Iharewch. — Gallem  feddwl  fod  sel  ac  eiddigedd 
Phinees  i'w  ganfod  yn  y  ddedfrj'd  hon,  jt  hwn,  er  yn  gyfiawn,  ydoedd  yn 
llymdost.  Tybia  rhai  esbonwyr  mai  prin  yr  oedd  y  gyíraith  yn  gwarantu 
y  gwaith  hwn  o  eiddo  y  Uwytlìau.  Modd  bynag,  gallwn  weled  oddiwrth 
hyn  jfod  cj^fraith  Moses,  mewn  cyfuniad  o  gyfiawnder  a  thynerwch,  yn 
mheil  o  flaen  y  rhai  y  rhoddwyd  hi  iddynt ;  ond  yr  ydoedd  yn  d^t  dystaw 
i'r  gwirionedd,  ac  felly  yn  athraw  parhaus  at  Grist  (Gal.  iii.  24).  Di- 
fethweh  bob  gwryw. — Y  mae  ystyr  y  gair  yn  golygu  neillduo  i 
ddinystr  hoUol.     CymharerNum.  xxxi.  17,  18.     A  hwy  a  gawsant 

.  .  .  bedwar  cant  o  laneesau. — Dealla  rhai  beirniaid  yr 
ymadrodd  i  olygu  mai  pwrcasu  eu  rhyddhad  oddiwrth  y  ddedfryd  drwy 
ro'i  y  pedwar  cant  gwyryfon  i  fyny  i'r  Israeliaid  a  wnaeth  gwỳr  Jabes. 
Ond  ni  chyd-saif  y  syniad  âg  ystyr  y  gair  "  a  gawsant,"  yn  adn.  12,  ac  â'r 
gair  "  a  gadwasant  yn  fy w  "  yn  adn.  14.  Yn  ol  geiriau  yr  Esgob  Hall, 
ad-daliad  tlawd  i  wyryfon  Jabes,  ar  ol  eu  hyspeilio  o  dadau,  mamau, 
biodyr  a  chyfeillion,  ydoedd  eugorfodi  i  briodi  estroniaid.  Yfath  drybini 
y  mae  llwon  ac  addunedau  byrbwyll  yn  arwain  dynion  iddynt  !  Siloh, 
yr  hon  sydd  yn  ngw^lad  Canaan. — Tra  y  bu  y  12,000  ar  eu 
hj'nt  yn  Jabes  Gilead,  aeth  "  henuriaid  y  gynulleidfa  "  (adn.  16)  i  Siloh, 
oblegid  mai  yno  yr  oedd  cartrefle  yr  arch  a'r  tabernacl.  Nid  oedd  Bethel 
ond  arosfan  dros  amser  byr  yn  unig,  gellid  meddwl.  Cymharer  Jos.  xviii. 
1 — 10.  Am  leoliad  Siloh,  gwêl  adn.  19.  Y  mae  yr  ymadrodd  "  yr  hon 
sydd  yn  ngwlad  Canaan,"  yn  dangos  cywirdeb  mawr,  fel  cyferbyniad  i 
Jabes,  yr  hon  nid  ydoedd  yn  ngwlad  Canaan  yn  briodol,  eithr  yn  Jabes- 
yn-Gilead.     Cymharer  Jos.  xxi.  2 ;  xxii.  9. 

13 — 15.  Ymheddychu  a  Benjamin. — Derbyniwyd  y  cen- 
hadon  hedd,  yn  ddiamheu,  gyda  llawenydd,  gan  weddill  diangol  llwyth 
Benjamin.  Yr  oedd  y  cynygiad  hwn  o  wyryfon  yn  wragedd  i  ddwy  ran  o 
dair  ohonynt  yn  wystl  o  heddwch  a  theimladau  da.  Cyfeiria  yr  ymadrodd, 
"  ond  ni  chawsant  hwy  ddigon,"  yn  amlwg  at  yr  hyn  sydd  yn  dilyn,  sef  y 
cynllun  i  gael  ychwaneg.  A'r  bobl  a  edilarhaodd  dros  Ben- 
jamin.  — Yn  fwy  cywir,  A'r  bobl  a  dristaodd  dros  Benjamin.  Daw  y 
nwydau  cryfion,  a'r  teimladau  sydyn  a  berthyn  i'r  cymeriad  Dwyreiniol  i'r 
golwg  yn  amlwg  drwy  yr  holl  hanes.  Er  eu  bod  yn  credu  fod  y  rhwygiad 
jTi  waith  yr  Arglwydd,  fel  yn  2  Sam.  v.  20  ;  vi.  8  ;  eto  yr  oedd  teimladau 
y  Uwythau  ereill  at  Benjamin,  erbyn  hyn,  yn  wirioneddol  agos. 

16—18.  Cynllun  i  gael  gwragedd  i'r  gweddill. — 
Arweinir  i  mewn  y  cynllun  a  ddyfeisiwyd  er  cael  gwragedd  i'r  dau  can' 


j86  llyfr  y  barnwyr.  [Pen.  XXI. 

wnawn  ni  am  wrag-edd  i'r  lleill,  gan  ddistrywio  y  gwragedd 

17  o  Benjamin  ?  Dywedasant  hefyd,  Rhaid  yw  bod  etifedd- 
iaeth  i'r  rhai  a  ddiangodd  o  Benjamin,  fel  na  ddilëer  llwyth 

18  allan  o  Israel.  Ac  ni  allwn  ni  roddi  iddynt  wragedd  o'n 
merched  ni  :  canys  meibion  Israel  a  dyngasant,  gan 
ddywedyd,   Melldigedig  fyddo   yr   hwn  a   roddo  wraig   i 

19  Benjamin.  Yna  y  dywedasant,  Wele,  y  mae  gwyl  i'r 
Arglwydd  bob  blwyddyn  yn  Siloh,  o  du  y  gogledd  i 
Bethel,  tua  chyfodiad  haul  i'r  brif-ffordd  y  sydd  yn  myned 


^fweddill,  gyda  desgrifiad,  cyíFelyb  i'r  hyn  sydd  wedi  ei  ddangos  o'r  blaen, 
o  bryder  y  llwythau  ani  barhad  Benjaniin.  Nid  ydyw  adn.  15,  16,  18, 
namyn  ail-adroddiad,  llythyrenol  braidd,  o  adn.  6,  7.  Rhaid  yw 
bod  etil'eddiaeth  i'r  rhai  a  ddiangodd  o  Iwyth  Ben- 
j  am  in. — Y  meddwl,  dybygid,  ydyw  mai  etifeddiaeth  gweddill  Benjamin 
ydoedd  y-rhandir  a  ])erthynai  i'r  llwyth.  Dichon  fod  y  cwestiwn  wedi 
cyfodi,  pa  beth  a  wneid  â  thiriogaeth  Benjamin,  a  rhai,  o  bosibl,  yn  cynyg 
ei  rhanu  yn  mysg  y  llwythau  ereill,  a'i  meddianu.  Ond  y  penderfyniad 
oedd,  mai  eiddo  y  gweddill  — y  600  a  ddiangasant  o  Iwj'th  Benjamin — oedd 
rhandir  Benjamin.  Fel  na  ddileir  llw^yth  allan  o  Israel. 
— Darllener  yr  holl  adnod,  Ac  etifeddiaeth  y  gweddill  fydd  (rhandir) 
Benjamin  ;  (canys)  rhaid  yw  na  ddileer  llwyth  alian  o  Israel.  Gellid 
meddwl  fod  jt  ymadrodd  diweddaf  yn  yr  adnod  yn  cyfeirio  at  y  gŵr  a 
fyddai  farw  yn  ddiblrnt  yn  Israel,  a'r  ddarpariaeth  ar  gyfer  hyny  (Deut. 
XXV.  5,  6).  Rhag  i  deuh;  ddiflanu  yr  oedd  darpariaeth  neillduol,  yr  hon, 
er  nad  ydoedd  yn  unol  â  deddf  gyíFredin  priodas,  eto  ydoedd  yn  derbyn 
cymeradwyaeth  Duw.  Os  oedd  y  fath  ofal  rhag  i  deulu  ddiflanu,  pa  faint 
mwy  rhag  i  Iwytli  ?  Canys  meibion  Israel  a  dyngasant. — 
Yn  y  cynulhad  yn  Mispah,  pen.  xx.  1  ;  xxi.  1.  Cymharer  y  ìlw  byrbwyll 
a  wnaeth  Saul  (1  Sam.  xiv.  24,  28,  &c.),  â'i  waith  yn  tori  y  llw  a  wnaeth 
â'r  íiibeoniaid  yn  2  8am.  xxi.  2.  Am  dori  llw,  gwêl  Ex.  xx.  7  ;  Ezec.  xvii. 
15—20. 

19 — 25.  Wele,  y  mae  gwyl  i'r  Arglw^ydd,— Tardd  y  gair 
a  ddarllenir  "  gwyl "  yn  y  fan  lion  o  wreiddyn  sydd  yn  golygu  dawnsio  (2 
8am.  vi.  14  ;  Salm  cl.  4  .  Tybia  Josephus  mai  un  o'r  tair  gwyl  fawr 
genedlaethol  a  olygir  yma  ;  ond  pa  un  ohonynt  nid  hawdd  penderfynu.  Y 
dybiaeth  fwyaf  naturiol  ydyw  mai  y  Pasg  ydoedd  ;  ond  ceir  rhai  yn  pleidio 
y  syniad  mai  rhyw  wyl  leol  berthynol  i  Siloh  ydoedd,  gyffelyb  i'r  ŵyl  a'r 
aberth  blynyddol  o  eiddo  teulu  Dafydd  yn  Methlehem  (1  Sam.  xx.  29). 
Oddiwrth  1  Sam.  1,  3,  21,  gwyddom  nad  eìai  y  bobl,  yn  yr  amseroedd  cyn- 
hyrfus  hyny,  ond  unwaith  yn  y  llwyddyn  i  fyny  i  Siloli  ;  a  thra  naturiol 
ydyw  mcddwl  mai  y  Pasg  ydoedd  yr  adeg  hono,  pryd  yr  elai  Joseph  a  Mair 
i  Jerusalem  (Luc  ii.  4).  (Jymharer  Exod.  xxiii.  18,  gyda  pen.  xxxiv.  25. 
íiwyddom  h(;fyd  mai  y  gwrywiaid  yn  unig  a  äent  i  fyny  yr  adeg  hono  ;  felly 
ni  hyddai  on(l  merched  Siloh  yn  unig  yn  bresenol  yn  yr  wyí,  a  naturiol 
iddynt  ddefnyddio  yr  achlysur,  a'r  wyl,  yn  adcg  eu  dawns-wleddoedd. 
Bob  blwyddyn  yn  Siloh. — Darllener,  o  nwyddyn  i  flwyddyn  yn 
Siloh.     Nid  oes  odid  i  fan  yn  hancsiaeth  y  Beibl  ag  y  mae  ei  haiiesiaeth  nior 


Pen.  XXI. J  cipio  llancesau  siloh.  187 

i  fyny  o  Bethel  i  Sichem,  ac  o  du  y  deheu  i  Libanus.      Am   20 
hyny    y   gorchymynasant    hwy   i    feibion    Benjamin,    gan 
ddywedyd,    Ewch  a    chynllwynwch    yn    y  gwinllanoedd  : 
Edrychwch   hefyd  ;    ac  wele,    os   merched    Siloh  a   ddaw   21 
allan  i  ddawnsio  mewn  dawnsiau  ;  yna  deuwch  chwithau 
allan  o'r  gwinllanoedd,  a  chipiwch  i  chwi  bob  un  ei  wraig 
o  ferched  Siloh,  ac  ewch  i  wlad  Benjamin.     A  phan  ddelo   22 
eu  tadau  neu  eu  brodyr  hwynt  i  achwyn  atom  ni,  yna  y 
dywedwn  wrthynt,  Byddwch  dda  iddynt  er  ein  mwyn   ni  ; 
oblegid  na  chadwasom  i  bob  un  ei  wraig  yn  y  rhyfel  :  o 
achos   na   roddasoch   chwi  hwynt  iddynt  y  pryd  hwn,   ni 


ddyddorol,  a'i  leoliad  yn  fwy  sicr  na  Siloh.  Ychydig  i'r  dde  o'r  fFordd  sydd 
\n  arwain  i'r  gogledd  o  Jerusalem  i  Sichem,  rhyw  ddeuddeng  milldir  i'r 
gogledd  o  Bethel,  y  mae  adfeilion  a  elwir  yn  awr  Seilún,  yr  Arabaeg  am  y 
gair  "Siloh,"  fel  y  ceir  ef  yn  ei  fifurf  gynteíìg,  yn  1  Bren.  xi.  29,  "Y 
Siloniad."  Nid  oes  yno  bentref  na  phreswylwyr,  dim  ond  adfeilion  ar  bob 
llaw,  meini  naddedig,  a  cholofnau  drylliedig  o  henafiaeth  mawr,  blith 
draphlith  âg  olion  adeiladau  cymharol  ddiweddar.  Ar  lethr  bryn  bychan, 
3'chydig  i'r  deheu  o'r  adfeilion  hyn,  ceir  olion  yr  hyn  a  dybir  a  fu  yn 
synagog  luddewig,  wedi  hyny,  feallai,  yn  eglwys  Gristionogol,  ac  yn 
ddilynol  yn  deml  Fahometanaidd,  a'r  hon  sydd  bellach  yn  gwbl  adfeiliedig. 
Wrth  droed  deheuol  y  bryn  y  mae  adfeilion  Siloh  arno,  y  ceir  teml  fechan 
Fahometanaidd  arall  yn  dwyn  yr  enw  "  Teml  Gweision  Duw,"  yr  hyn,  fe 
ddichon,  sydd  yn  corphori  y  traddodiad  am  le  y  tabernacl.  Yn  ymyl  y 
deml  fechan  hon  y  mae  derwen  hen — yr  unig  bren  o'r  fath  yn  yr  hoU 
gwmpasoedd,  ac  wedi  crebachu  gan  henaint.  O  fewn  ychydig  i'r  adfeilion 
ceir  ffynon,  gyda  lle  i  ddyfrhau  anifeiliaid ;  a  thybir  mai  yn  nghymydogaeth 
y  ffynon  yma  y  lladratäodd  y  Benjaminiaid  y  gwyryfon.  Mae  gwinllanoedd 
Siloh  wedi  hen  ddiflanu,  ond  tebyg  eu  bod  o  amgylch  y  ffynon,  ac  yn  agos 
i'r  fan  y  mae  lle  yn  dwyn  yr  enw  Merj-el-Aid — "Gwaen  y  Wledd,"  yr  hwn 
sydd,  feallai,  yn  cyfeirio  at  yr  amgylchiad.  Y  mae  golwg  adfeiliedig  Siloh 
yn  argraffu  ei  hunan  gyda  phrudd-der  annileadwy  ar  feddwl  y  teithiwr. 
Mae  iddi  hanes  dyddorol  a  phruddaidd.  Yma  y  bu  yr  arch  o  ddyddiau 
Josua  hyd  Samuel  ( Jos.  xviii.  10 ;  Barn.  xviii.  31  ;  1  Sam.  iv.  3).  Yma  y 
rhanodd  Josua  y  gweddiU  o'r  wlad  (Jos.  xviii.  10;  xix.  51),  a  syrthiodd 
Siloh  i  randir  Ephraim  (Jos.  xvi.  5).  Adgofir  ni  yma  am  Samuel,  ei  alwad 
i'w  swydd,  a'i  ddygiad  i  fyny  (1  Sam.  ii.  20;  iii.  1);  marwolaeth  Eli,  a 
drygioni  ei  feibián  (1  Sam.  iv.  13 — 18).  Yma  yr  oedd  Ahiah  y  prophwyd 
yn  byw  yn  amser  Jereboam  (1  Bren.  xi.  29;  xii.  15;  xiv.  1);  ond  ar  ol 
anwiredd  meibion  Eli,  a  cholli  arch  Duw,  ymddengys  fod  y  lle  wedi  suddo 
i  adfeiliad  hollol.  Daeth  yn  esiampl  nodedig  o  farn  ddwyfol  (Salm  lxxviii. 
€0,  67  ;  Jer.  vii.  12  ;  xxvi.  6),  a  dywed  Jerome,  yn  y  bedwaredd  ganrif,  ei 
bod  yn  berffaith  adfeiliedig,  a  bu  ei  hadfeilion  yn  gladdedig  o'r  golwg  hyd 
nes  y  darganfu  Dr.  Robinson  y  lle,  yn  y  flwyddyn  1838.  O  du  y 
gogledd  i  Bethel. — Mae  y  cyfeiriadau  daearyddol  at  safle  Siloh  yn 
dra  gwerthfawr  tuagat  fod  yn  sicr  o'r  lleoliad  ;  ond  anhawdd  penderfynu 
jja  fodd  yr  oedd  eisieu  hyny  o  gwbl  y  pryd  hwnw.     (1)  Golyga  rhai  mai 


l88  LLYFR  Y  BARNWYR.  [Pen.  XXI. 

23  byddwch  chwi  euog.  A  meibion  Benjamin  a  wnaethant 
felly  ;  a  chymerasant  wragedd  yn  ol  eu  rhifedi,  o'r  rhai  a 
gipiasent,  ac  a  oeddynt  yn  dawnsio  :  a  hwy  a  aethant 
ymaith,  a  dychwelasant  i'w  hetifeddiaeth,  ac  a  adgyweir- 

24  iasant  y  dinasoedd,  ac  a  drigasant  ynddynt.  A  meibion 
Israel  a  ymadawsant  oddiyno  y  pryd  hwnw,  bob  un  at  ei 
Iwyth,  ac  at  ei  deulu  ;  ac  a  aethant  oddiyno  bob  un  i'w 


ychwanegiad  yr  hanesydd  ydyw,  pan  yr  oedd  Siloh  wedi  niyned  yn  an- 
adnabyddus,  í'el  y  daeth  ar  ol  hyny,  yn  gyniaint  felly  fel  nad  oes  ond 
crybwylliadau  achlysurol  am  dani,  rhyw  ychydig  iawn  o  weithiau,  ar  ol 
hyny  (1  Bren.  xi.  29  ;  Jer.  vii.  12,  14  ;  xxvi.  6  ;  xli.  5).  (2)  Tybia  Keil  fod 
y  desgriíiad  wedi  ei  ddodi  i  mewn  er  dangos  mor  gymwys  ydoedd  safle  Siloh 
er  eu  galluogi  i  gario  allan  y  cynllun  cynygiedig.  Cynhelid  y  wledd, 
dyb^'gid,  ychydig  i'r  dwyrain  o'r  flfordd  a  arweinia  o  Bethel  i  Siloh,  ac  yr 
oedd  Bethel  ar  eithaf  terfyn  gogleddol  Benjamin,  felly  nid  ydoedd  ond 
gorchwyl  hawdd  i'r  Benjaminiaid  ddianc  gyda'r  gwyryfon  i'w  terfynau  eu 
hunain.  Ac  o  du  y  deheu  1  Libanus. — IS'id  y  mynydd  enwog, 
o'r  enw  hwnw  a  olygir  yma,  eithr  pentref  a  elwir  yn  awr  El-Luhhaii,  yn 
gorwedd  ychydig  i'r  gorllewin  o'r  brii-ffbrdd  sydd  yn  arwain  o  Jerusalem  i 
Sablus,  tuag  wyth  milldir  i'r  gogledd  o  Bethel,  a  thair  milldir  i'r  gorllewin- 
ogledd  o  Siloh.  Nid  enwir  y  lle  o  gwbl  ond  yn  y  fan  hon,  ac  enwir  ef  yma 
yn  unig  er  pwyntio  allan  safle  Siloh.  Yn  y  gwinllanoeda. — 
OddÌMrth  y  gair  "  gwinllanoedd "  awgryma  rhai  mai  amser  cynhauaf  y 
gwinwydd  ydoedd,  ac  felly  mai  gwyl  y  Pebyll  oedd  yr  Avyl  hon.  Y  mae 
y  desgrifiad  o  Siloh,  yn  adn.  19,  wedi  tori  araeth  yr  henuriaid  yn  ei  chanoL 
Dechreuodd  araeth  yr  henuriaid  yn  adn.  19,  a  pharheir  hi  yn  mlaen  yn  adn. 
20,  21,  22.  A  chipiwch  i  chwi  bob  un  ei  wraig. — Ystyr  y 
gair  "cipio"  ydyw  dal  a  dwyn  ymaith  fel  ysglyfaeth.  Cymharer  Salm  x.  9. 
Gwel  y  darllenydd,  cyfarwydd  â  hanesiaeth,  gyfíelybrwydd  rhwng  yr 
amgylchiad  hwn  â  thrais  y  benywod  Sabinaidd,  yn  hanes  Rhufain  (Dr, 
Lidclell's  Uomt  i.  8,  9) ;  a'r  chwedl  ddyddorol  yn  nglỳn  â  Llyn  y  jNIorwynion, 
yn  Hanes  Cymru  (Pennant's  Tourn  iii  Walts,  vol.  ii.  287,  New  Êdit.). 
Byddwch  dda  iddynt  er  ein  mwyn  ni.— Mae  y  testyn 
braidd  yn  amheus,  a'r  darlleniadau  yn  dra  amrywiol  yma.  Ond  yr  unig. 
ystyr  ddealladwy  ydyw  yr  un  a  gytíeir  gan  y  darlleniad  awdurdodedig. 
Aralleiriu  un  y  geiriau  fel  y  canlyn  : — Rhoddwch  y  gwyryfon  hyn,  nid  yn 
unig  i'r  dynion  hyn,  ond  i  ni ;  canys  rhaid  i  ni  ddarpar  gwraig  i  bob  un 
ohonynt ;  ac  nid  ydym  wedi  cymeryd  y  llancesau  hyn  drwy  unrhyw  drais 
gwaeth  na'u  cipio  ymaith  o  ganol  eu  dawns-wleddoedd.  O  achos  na 
roddasoch  chwi  hwynt. — Mae  y  pwyslais  ar  y  gair  "chwi." 
Darllener,  Canys  nid  chwi  a  roddasoch  (eich  merchcd)  iddynt ;  yna  chwi 
a  fyddech  euog.  A  meibion  Israel  a  ymadawsant. — 
Yniadacl  o  Siloli  ;  y  gwaith  a'u  galwasai  yn  nghyd  wedi  ei  gyflawni,  a 
dcngys  tón  yr  adnod  t'od  pol)  peth  wedi  ei  gyflawni  yn  rheohiidd  a  chyf- 
reithiori.  Yn  y  dyddiau  hyny  nid  oedd  brenin  yn 
Israel . — DiweddghÜr  y  llyfr,  gan  yr  lianesycUl,  gychi'r  sylw  hwn,  yr  hwn 
a  fynychir  ganddo  (pcn.  xvii.  ü  ;  xviii.  1  ;  xix.  1),  er  dangos  pe  buasai 
Uywodraeth  sefydlog  yn  y  wlad  na  chymerasai  pethau  o'r  fath  hyn  lo  ;  a. 


ii 


Pen.   XXI.]  CIPIO    LLANCESAU    SILOH.  189 

etifeddiaeth.     Yn    y    dyddiau    hyny    nid    oedd  brenin    yn  25 
Israel  :  pob  un  a  wnai  yr  hyn  oedd  uniawn  yn  ei  olwg  ei 
hun. 


hefyd,  nid  heb  awgrym,  yn  nhôn  y  dywediad,  o  ddiolchgarwch  yr  ysgrif- 
enydd,  ei  fod  ef  ei  hun  yn  byw  yn  nghyfnod  y  frenhiniaeth.  A 
dengj's  yr  ysgelerder  a'r  gospedigaeth  fod  y  cyfnod  hwn  yn  gyfnod  ag  yr 
oedd  nwydau  yn  cael  eu  fîordd,  a  theimladau  yn  rhedeg  yn  uchel.  Mae 
cadwraeth  y  fath  hanes — hanes  ag  yr  oedd  gan  Israel  gymaint  i  gy wilyddio 
oddiwrtho,  yn  brawf  tarawiadol  o  arolygiaeth  ddwyfol  gyda  defnyddiau  yr 
Ysgrythyr  Lân.  Nid  ydyw  gweithrediad  tân  a  dwfr,  oerni  a  gwres, 
anrhefn  a  thryblith,  yn  ngwaith  y  greadigaeth,  er  ei  chymhwyso  i  fod  yn 
gartref  i  ddyn,  yn  peri  ei  bod  yn  llai  o  waith  Duw  oherwydd  hyny  ;  felly 
nid  ydyw  y  Beibl  yn  llai  o  Air  Duw,  oherwydd  fod  y  dynion  sanctaidd  a'i 
hysgrifenasant  wedi  gwneyd  defnydd  o  hen  groniclau  blaenorol,  a'r  rhai 
hyny  yn  cynwys  Uawer  o  hanesion,  fel  y  rhai  hyn,  sydd  yn  ddigon  i  ferwino 
chistiau,  a  blino  llygaid  oesoedd  diweddarach. 


MYNEGAI. 


Abaon,  10,  109. 

Abelmeholah,  68. 

Abiezer,     Abiezriad,     Abiezriaid, 

58—62.  ^ 
Abimelech,  78 — 88. 
Acco,  22. 
Achzib,  22. 
Achsah,  18. 
Adoni-bezec,  15. 
Ahiinan,  17. 
Alab,  22. 
Acrabbim,  23. 
Ajalon,  23,  109. 
Amaleciaid,  36,  51,  109. 
Ammoniaid,  36,  96. 
Amoriaid,  22,  34,  92,  96. 
Anac,  17,  19. 
Aphic,  22. 
Arad,  19. 
Arnon,  97,  98. 
Aroer,  100,  102. 
Arumah,  86. 
Ascalon,  19,  123. 
A.8er  22   52. 
Asta'roth;  28,  34. 
Baal-berrith,  77,  79. 
Baal-hermon,  33. 
Baalim,  28. 
Baal-tamar,  173. 
Balac,  100. 
Barac,  43 — 54. 
Belial,  166. 
Beerseba,  169,  170. 
Beer,  82. 

Benjaminiaid,  173  —  188. 

Bethanath,  22. 

Bcth-bara,  69. 

Bethel,  20,  42,  174,  182,  187. 

Bethlehem  (Judah),  146,  160. 

Bethlehem  (ZabuIon),  109. 

Belh-rehob,  157. 

Bethsean,  20,  64,  68. 

Bethsemes,  22,  23. 

Betli-Hittah,  68. 

Bezec,  15. 

Bochim,  25. 


Cades,  97. 

Caer-Arba,  16. 

Camon,  90. 

Canaaneaid,  15,  31,  33. 

Carcor,  72. 

Cedes  Naphtali,  42,  45. 

Cemos,  99. 

Ceni,  Ceneaid,  18,  44. 

Ciriath-jearim,  153. 

Ciriath-sepher,  17. 

Cison,  43,  53. 

Citron,  21,  22. 

Cusan-risathaim,  35. 

Dagon,  91,  138. 

Dalilah,  133—137. 

Dan,  22,  52,  148,  153,  158. 

Debir,  17. 

Deborah,  42 — 55. 

Dodo,  89. 

Dor,  21. 

Ecron,  19,  32. 

Edom,  49,  97,  98. 

Eglon,  36. 

Ehwd,  37—40. 

Elon,  109. 

En-haccore,  130. 

Ephraim(IIwyth),  143,  149,  160. 

Ephraim  (mynydd),  39,  143,  149, 

160. 
Estäol,  117,  149,  152. 
Etam,  127. 
Gaal,  83. 
Garizim,  80. 
Gaas,  27. 

Gaza,  19,  56,  131—2,  138. 
Gedeon,  57 — 77. 
Gezer,  21. 

Gibeah,  163,  164—173,  178,  179. 
Gidom,  181. 

Gilead,  65,  90,  92,  101,  169. 
Gilgal,  25. 
Hamath,  33. 
Haroseth,  41,  44. 
Hafoth-jair,  90. 
Harod,  64. 
Hazor,  41. 


MYNEGAI. 


191 


Heber,  44,  45. 

Hebron,  16,  17,  133. 

Helbah,  ±2. 

Heres  (mynydd),  23. 

Hesbon,  98. 

Hetìaid,  32,  34. 

Heihiaid,  20,  33,  34. 

Hormah,  19. 

Ibleam,  21. 

Ibsan,  109. 

lorddonen,  39,  70,  71,  97. 

Ismaeliaid,  75. 

Jabin,  41,  47. 

Jabboc,  97. 

Jabes,  Gilead,  184. 

Jael,  46,  47,  53. 

Jahaz,  99. 

Jair,  90. 

Jebus,  Jebusiaid,  19,  34,  167. 

Jephthah,  94—108. 

Jerieho,  18,  37. 

Jerusalem,  16,  20,  162. 

Jether,  74. 

Jezreel,  44,  62,  64. 

Joas,  57,  62. 

Jogbehah,  72. 

Jonathan,  159. 

Josua,  13,  26. 

Jotham,  80—82. 

Lais,  151. 

Lapidoth,  42. 

Lehi,  129,  130. 

Lefiad,  147,  160. 

Libanus  (mynydd),  33. 

Libanus  (El-Lìihhan),  188. 

Luz,  20. 

Machir,  51. 

Mahaneh-Dan,  117,  153. 

Manasseh,  20,  58,  62,  101. 

Manoah,  112—117. 

Mäoniaid,  93. 

Megiddo,  21,  52. 

Meonenim,  86. 

Meroz,  53. 

Mesopotamia,  35. 

Micah,  143-157. 

Midian,  56,  64,  93. 

Milo,  80,  82. 

Minith,  102. 

Mispah,  94,  170. 

Moabiaid,  .36,  97. 

Moreh,  64. 


Nahalol,  22. 

Naphtali,  22,  41,  52. 

Nazaread,  113,  136. 

Nobah,  72. 

Ophrah,  58,  75. 

Oreb,  69,  70. 

Othniel,  17,  35. 

Penuel,  71,  72. 

Pirathoniad,  109. 

Phereziaid,  15,  34. 

Philistiaid,  19,  32,  40,  111—140. 

Phinees,  177. 

Ramah,  42,  164. 

Ramath-lehi,  129,  130. 

Rehob,  22. 

Reuben,  51,  52. 

Rimmon,  181. 

Saalbim,  23. 

Salmon,  87. 

Salmunnah,  71,  73. 

Samson,  116 — 141. 

Samgar,  40. 

Samir,  89. 

Seir,  49. 

Seirath,  38,  39. 

Sehon,  98,  99. 

Sephath,  19. 

Sererath,  68. 

Sesai,  17. 

Sichem,  78. 

Sidon,  Sidoniaid,  151,  157. 

Siloh,  185,  186,  187. 

Simeon,  15. 

Sinai,  49. 

Sisera,  41,  45,  46,  54. 

Sorah,  112,  149,  152. 

Sorec,  133. 

Succoth,  70,  71. 

Taanach,  21,  52. 

Tabbath,  68. 

Tabor,  43. 

Tahnai,  17. 

Thebez,  88. 

Timnath-heres,  27. 

Timnath,  117. 

Tob,  95. 

Tola,  89. 

Zabulon,  21,  43,  51,  52. 

Zaanaim,  44. 

Zebah,  71,  73. 

Zebul,  85. 

Zeeb,  69,  70. 


CAERNARFON : 
Argraphwyd  gan  W.  Gwenlyn  Evans,  22,  Stryd-y-Llyn. 


ì 


c 


I 


003905314034 


i 


D£C  06  1989 
/ 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


130M 

WM55 

1896 

C.l 

ROBA 


-mt-ìe'í^ 


